



















































































The 

Empire Sash & Door Co. Ltd. 

Hin ábyofgilegasta 

LUMBER 


Verzlun í Borginni 



Insulation-Lath--Deadening 

Ver dragsúgi, kulda og verndar innanhússyl 

Seal-O-Felt, Insulation og Sound Deadener, 

Gluggar, Hurðir, Allskonar Unnið Timbur, 
Veggklæðningar, Harðviður og Gólfefni. 

Finnið oss áður en þér festið kaup annarsstaðar 
Vér seljum og mælum með Dry Insulin 

Talsími: 26 356 :: Winnipeg 


Skrifstofa: 

á 5. gólfi Bank of Hamilton Bldg. 


Afgreiðsla: 
Henry og Argyle 












TIMARIT 

r 

IÞj©l5rsg]}iiaigf©Ia§fg Islen<d 


Ellefti Árgangur, 1929 

Ritstjóri: RÖGNVALDUR PETURSSON 



WINNIPEG, MANITOBA. 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga 
1929 



Inngangur að ritgjörðum 


Þetta yfirstandandi ár, mun lengi 
í minnum haft, sem eitthvert örlaga- 
þrungnasta árið í sögu hinnar ís. 
lenzku þjóðar. Á komandi sumri. 
svo sem kunnugt er, lieldur þjóðin 
hátíðlegan þúsundasta afmælisdag 
Alþingis, sem, í raun og veru er 
þúsundasti afmælisdagur hennar 
sjálfrar. Vekur atburður þessi al- 
menna eftirtekt, ekki eingöngu um 
Norðurlönd og meðal nærskyldra 
þjóða, heldur og h'ka í fjarlægum 
heimsálfum, og þar á meðal hér í 
Vesturheimi. Þúsund ár eru langur 
tími í ævi mannkynsins og slíkir at- 
burðir sem þessi næsta fátíðir í 
ævi þjóðanna. Þær byltingar fylgja 
framstreymi tímans að fæst eða 
ekkert af því sem mennirnir reisa 
nær svo háum aldri, nema því meir 
sé vandað til smíðinnar, “gjör með 
list ok kunnáttu meiri en aðrar 
smíðar,’’ eins og segir um Bifröst, 
og mun þó tæplega stoða. 

Hér í Vesturheimi eru allar þjóð- 
félagsstofnanir ungar, þó flestar 
eigi þær all nokkurn aðdraganda í 
sögu og framsóknarleit Norðurálfu- 
þjóðanna. Þær hafa orðið til í 
rnanna minnum, svo að segja, 
sprottið upp á einni nóttu — risið 
upp úr sléttunni eins og hyllingar úr 
hafi. Ríkisstjórn og löggjafarþing 
Bandaríkjanna eru innan við 150 
ára aldur; sambandsríkið kana- 
diska rúmlega sextugt, og þó eru 
fylki og ríki enn yngri. Til dæmis 
fullnar Manitoba sextugasta árið á 


þessu sumri, Norður Dakota hið 
fertugasta og fyrsta og Saskatche- 
wan og Alberta hið tuttugasta og 
fimta. Vekur það því eigi allsmáa 
undrun víðsvegar um álfuna, að ey- 
land eitt, á yztu hvörfum Atlanz- 
hafsins, er almenningur hefir haft 
ærið ófullkomin kynni af, skuli eiga 
þúsund ára gamalt þjóðþing og þús- 
und ára gamla löggjafarsögu sér að 
baki. 

Jafn hliða því sem þetta vekur 
undrun mentaþjóðanna, vekur það 
og vilja og löngun hjá fræðimönn- 
um þeirra, til þess að kynna sér, 
ekki eingöngu efni hátíðahaldsins, 
heldur og líka verk og starfsemi 
þjóðarinnar, er þarna hefir búið og 
eignast þvílíka sögu. Heiminum 
er svo komið, nú á tímum, að hann 
lætur sig hvert það mál varða, er 
varpað getur Ijósi yfir lýðsstjórnar- 
tilraunir og jafnréttis hugsjónir 
mannkynsins, frá fyrstu tíð. Og 
hann er það sanngjarn, þó margt sé 
honum fundið til foráttu, að hann 
fæst ekki um það, þó fámennasta 
þjóðin verði til þess, að halda fyrir 
hann á ljósinu. 

Pram til þessa tíma hefir þekk- 
ingu menntaþjóðanna, á sögu og 
staðháttum á íslandi verið mjög á- 
bótavant. Það sem um landið og 
þjóðina hefir verið sagt og ritað, 
hefir verið mörgum fáránlegum 
fjarstæðum blandað, svo að þeir sem 
það hafa kynt sér, hafa að þeim 
lestri loknum, gengið burtu fáfróð- 



6 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNLSF'ELAGS ÍSLENDINGA 


ari um hvorttveggja en hinir, er 
aldrei hafa heyrt landsins getið. 
Orsakir til þessa eru margar. Landið 
er fjarri öðrum löndum og langt út 
af alfara leið. Þjóðin mælir á aðra 
tungu en þá, sem algengust er nú á 
dögum og hefir haldið menningu 
sinni í óslitnu samhengi við forn- 
öldina, sem gerist ótíðara með ári 
hverju, þó sú viðleitni sé á stökum 
stöðum hafin, að sækja styrk til 
hinnar eldri menningar rneðal þjóða 
þeirra, er glæsilegasta eiga forn- 
öldina. Þá er mannfæðin einnig 
þrándur í götu. Sökum hennar 
hafa fjölmennari þjóðirnar eigi átt 
hin sömu viðskifta erindi til henn- 
ar, sem þær eiga hverjar við aðra, 
og hafa því ekki lagt krók á hala 
sinn, þangað norður. 

Af þekkingarskortinum leiðir 
jafnan nokkuð illt. Menn skapa sér 
oftast hugboð um það sem menn 
ekki þekkja og oft með þeim ó- 
dæmum að hugarsmíðar þessar 
verða að hinum ægilegustu hleypi- 
dómum, er svo sitja fastir í þeim 
og þeir verða tæplega losaðir við. 
Gegn engu kennir meiri ótta og 
andúðar, en því, er menn ekki 
þekkja, og er þá hræðsla þessi 
nefnd ýmsurn heitum, svo sem, 
sannfæring, stefnufesta, siðferðis- 
vitund og enn fleiri nöfnum. Geldur 
hræðslu þessarar, jafnt hið góða 
sem hið illa, hið gagnlega sem hið 
fánýta, er kostur væri á að kynn- 
ast. Gengur löngum framfarabar- 
áttan í það, að losa hugi manna úr 
þessum heljargreipum og kostar það 
eigi sjaldan alda langt erfiði. 

Sé þetta satt um hversdags efni 
er iúta að almennri þekkingu, er það 


eigi síður satt um kynni þjóðanna 
hvorra af annari. Þær eru tregar til 
að láta af fordómum, hver í annarar 
garð og kynnast. Skortur á við- 
kynningu hefir oft valdið þar margs- 
konar vandræðum og böli; milli 
stærri þjóðanna stríðum, en hinum 
smærri hefir það skapað yfirgang 
og ójöfnuð, þar sem aflmeiri þjóð 
hefir verið annarsvegar, og oft und- 
irokun og afmönnun. Enda sann- 
ast, við hvað hefir verið bægjast, 
“nema í móti guðs vilja væri” eins 
og segir í Páls sögu Skálholts- 
biskups, þegar hugsunarhátturinn 
hefir stutt þetta, “sannfæringin,’’ 
“siðferðisvitundin,” og verkið unnið 
í þágu “hinnar æðri siðmenning- 
ar,” — að minnsta kosti að ætlun 
og sögu hinna hlutskarpari þjóða, —- 
þjóðanna er bera byrði veraldarinn- 
ar, er veita eru ljósi siðfágunar yfir 
heiminn, er losa eru smáþjóðirnar 
úr kjrstöðu fáfræðinnar og kenna 
þeim rétt skyn á sköpurum sínum, 
kenna þeim að líkjast sér, þó hins-" 
vegar sé þeim það Ijóst, að ekki geti 
þessir einfeldningar náð þangað 
með tærnar þar sem þær hafa hæl- 
ana. 

Nú er svo statt fyrir oss íslend- 
ingum, sem frændþjóðum vorum, að 
ítök eigum vér engin út um heim. 
Þeir sem flytja af landi burt verða 
að leita á náðir erlendra þjóða. 
Þeim senr þannig flytja burt er það 
því ekki einskis vert að fullur skiln- 
ingur sé þar ráðandi meðal þjóða 
þeirra, er þeir flytjast til, á þjóð 
þeirra, ætt og uppruna. Það gerir 
baráttuna auðveldari í ókunnu 
landi. Og með því eru þeir líklegri 
til að halda virðingu sinni og ná 



ÍSLAND OG ALÞINGISHÁTÍÐIN 


7 


fullu jafnrétti við aðra, og frelsi til 
þess að beita kröftunum og njóta 
sín, að þeir ekki liggi undir allskon- 
ar hleypidóma ámælum eða heim- 
skulegum skoðunum sem um þjóð- 
ina eru spunnar, af stórþjóða þótt- 
anum eða óhlutvendni öfundsjúkra 
manna. En svo nauðsynlegt sem 
þetta er einstökum mönnum er 
burtu flytja, þá er þetta enn nauð- 
synlegra fyrir þjóðina sjálfa að 
menntaþjóðirnar, á meginlandi Evr- 
ópu og í Ameríku, öðlist réttan 
skilning á henni, högum hennar og 
tilverurétti. Enginn óvinur er 
þjóðunum skaðlegri nú á tímum en 
tortryggnin — að tortryggja og vera 
tortryggð. 

Verði sú skoðun alrnenn út um 
heim, er á hefir örlað í seinni tíð, 
að íslenzka þjóðin eigi í landi sínu 
yfir mikilsverðum og margháttuð- 
um fríðendum að ráða, verður hún 
eigi til lengdar látin ein og óátalin 
um þau, fari hinu sama fram í heim- 
inum og farið hefir hinn síðasta 
mannsaldur, þyki hún ekki þess um 
komin að varðveita þau og nota í 
iðnaðarþarfir þjóðanna. Sú skoðun 
hefir mjög rutt sér til rúms í seinni 
tíð, meðal hinna stærri verzlunar- 
þjóða að réttlætanlegt sé að taka 
því líkar auðsuppsprettur til fram- 
leiðslunota, af þeim er afl hafa til 
þess og hagnýtt geta þær, þó með 
valdnámi verði að taka. “Sann- 
færingin’’ og siðferðisvitundin spyr 
ekki að rétt’æti í þeirn sökum, frem- 
ur en í vopna viðskiftunum, þegar 
um þarfir “hinnar æðri siðmenn- 
ingar’’ er að ræða. Þá kemst held- 
ur engin þjóð af án þess að leita 
þurfi hún t'l nágranna þjóða sinna, 


eða hinna annara, er í hvert skiftið 
aflið hafa, eftir gagnskiftum á jarð- 
ar og iðnaðar afurðum, eftir fjár- 
lánum til ýmiskonar fyrirtækja, til 
verzlunarreksturs og iðnaðar eða 
annara þjóðlegra framkvæmda. 
Enginn er sjálfum sér nógur, þjóð- 
irnar eigi heldur. En hverjir vilja 
lána þjóðum þeim, er þeir annað 
tveggja hafa engin kynni af, eða 
þá þau, er rniður fara og byggðar 
eru á kviksögum og telja þær ann- 
aðhvort amlóða, - menningarlega, ó- 
þroskaðar og á bernsku skeiði, eða 
mjög í kyn við barnalegar frum- 
þjóðir er. fullkomnað hafa skeiðið 
og engum framförum geta lengur 
tekiö? 

Festi það álit rætur, þá er líka 
hætt við því, að ekki vekji sjáif- 
stæðiskröfur þeirra, eða hlutleysis 
yfirlýsingar, mikið bergmál út um 
heiminn. Kynningin er nauðsynleg 
en hún þarf að vera réttrar tegund- 
ar. 

Þegar um hleypidóma er að ræða, 
er ervitt að útrýma þeim, nema með 
ein'hverju því er tekið geti huganut 
svo föstum tökum, að það Ieiðí 
hann inn á nýjar brautir, og veki 
löngunina hjá mönnum eftir sann- 
leikanum, eða þá forvitni fjöldans 
er komi honum til að grenslast eftir 
því sem honum er nýjung að meiri 
en öfgarnar er hann áður hefir 
haldið við. Hinu sama máli er að 
gegna með það að fá menn til að 
leita sér réttrar þekkingar á þjóð og 
iöndum, er þeir áður hafa skapað 
sér skoðanir um, þó á engu séu 
byggðar. Einhver atburður verður 
að gerast í sögu þeirra þjóða, sem 
svo mikið kveður að og þeim tíðind- 



.8 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


um sætir að hvarvetna sé rómaður, 
og það þyki kenna mentunar að 
geta eitthvað um hann sagt af 
sennilegu viti. Strax sem sá at- 
burður gerist er öllu tekið fegins 
hendi er að einhverju leyti getur 
þjóðarinnar. Þar er efni, sem þá 
í svipinn, er vel rómað. 

Slíkur atburður í sögu íslands er 
Alþingishátíðin, einstæður í þjóð- 
málsögu Norðurálfunnar . Hann 
vekur þá eftirtekt á þjóðinni og 
landinu,- að öllu er sint og öllu er 
veitt áheyrn sem um hvorttveggja 
er ritað. Aldrei hefir gefist annað 
eins tækifæri til að kynna íslenzka 
þjóð, út á við, að leiða fram kosti 
hennar, sýna verk hennar, er 
áhrif hafa haft á mennta- 
líf skyidra og nærliggjandi þjóða, 
sem einmitt nú. Þetta er ölium 
ljóst, og ekkert nauðsynjamál er oss 
ísl. meira en að kynna þjóð- 
vora einmitt á þenna hátt og að 
koma inn sem réttustum skilningi 
á henni hjá mentaþjóðum verald- 
arinnar. Og þetta getur verið auð- 
unnið verk ef rétt er að farið. Ekk- 
ert ævintýri í veraldarsögunni, 
kemst í námundu við sögu íslands, 
að innileik, að innsýni og útsýni á 
lífinu, né skýrir á sama hátt frá 
hinum raunverulegu verkunum hins 
ósýnilega orsaka og afleiðinga lög- 
máls, er aldrei skeikar að leiða and- 
ann til sigurs, í hinni dularfullu 
örlagabaráttu, og vitið til vaxtar og 
víðsýnis. 

En einmitt af því, að öllu er veitt 
áheyrn, er þjóðarinnar getur á ein- 
hvern hátt, eru þessi tímamót einn- 
ig stór hættuleg, og stendur hætt- 
an í jöfnu hlutfalli við það, 


hvor ummælin yfirgnæfa þau er 
gefa öfugar hugmyndir um 
þjóðina, hve hróskendar sem eru, 
eða hin er veita réttan skiln- 
ing á henni. Það er því ekki sama, 
hverjir til þess veljast að lýsa henni 
og kynna hana heiminum, þó vilj- 
inn og tilgangurinn sé jafn góður 
hjá báðum, hvort það eru þeir er 
engin skilyrði hafa til þess, hvað 
þekkingu viðkemur á högum henn- 
ar, eða hinu verulega gildi menn- 
ingarinnar, eða hinir er þetta hafa 
hvorttveggja. 

Hörmulegast er það þó, ef til þess 
veljast þeir, er eigi virðast bera 
skyn á sjálft menningargildið; þá 
verður lof og lýsing að ófeng og 
athlægi. Betri er þá þekkingar- 
skorturinn í einhverja aðra átt. En 
þeir eru til, þótt étið hafi af skiln- 
ingstrénu góðs og ills, er ekki virð- 
ast hafa lært að. gera eiginleika 
mun góðs og ills; ímynd hins full- 
komna góða, er að ætlun þeirra 
dáðlaus læpuskapur, andleysi og 
eftirvæntingarleysi af lífinu. 

Þegar þeirri mynd af þjóðinni er 
brugðið á loft, er sýnir hana sitj- 
andi lengst fram á nætur, dottandi 
við fremur luralegan og smekklít- 
inn handiðnað, undir rímnasöng, 
hækkar vegur hennar ekki í aug- 
um nútímamannsins, er lært hefir 
að meta verklegar framfarir og 
röskan iðnað. Þegar við það bæt- 
ast þær lýsingar, að þjóðin sé barns- 
iega ein'^öld, lítt við tízku þessa 
tíma, föst við fornar venjur, lög- 
hlýðin, auðsveip, ókunnug veröld- 
inni, hlýtur lesandanum að koma 
til hugar að all langa leið sé nú 
Edens-sakleysinu þokað norður á 



ÍSLANlD OG ALMNGISH'ÁTlÐIN 


9 


bóginn. Þegar skýrt er frá því, 
að innangengt sé í fjósin úr baðstof- 
unum, fer að fara um Ameríku- 
manninn, er mestu áherzluna legg- 
ur á þrifnað og holl húsakynni. Og 
þegar því svo að lokum er haldið 
fram, að heiti landsins og fjarðarins 
samnefnda sé ekki dregið af “ís”— 
líklega til þess að draga úr hroll- 
kulda nafnsins — heldur sé það 
dregið af heiti fiskjarins alkunna 
“ísunnar," og nafngjöf þessi eign- 
uð Flóka Vilgerðarsyni, fer mörg- 
um að þykja sem eigi þurfi þeir 
framar vitnanna við, og fullsönnuð 
sé frændsemi íslendinga við mann. 
flokka þá, er nú byggja norðurhjara 
jarðar. Stórþjóðirnar kunna að 
hafa gaman af að skoða þessar 
“helgu leyfar,’’ en sennilega munu 
þær þó krefjast einhvers meira, 
einhverra annara einkenna, er eign- 
uð eru liðtækni og manndómi nú 
á dögum, áður en þær fást til þess 
að lyfta þeim upp, til jafns við sig. 

Eitt meðal þeirra verka er Heim- 
fararnefndin setti sér í öndverðu að 
gera var, að nota tímamót þessi, 
til þess að kynna íslenzku þjóðina 
þjóðum þessarar álfu, á þann hátt 
er helzt mætti verða henni að not- 
um í framtíðinni. Hugsaði nefndin 
sér að fá teknar saman ritgerðir 
er lýstu þjóðinni og starfi hennar, 
frá ýmsum hliðum allt frá land- 
námstíð, og láta þær síðan birtast 
í helztu tímaritum álfunnar. Með 
því voru tryggðir lesendur að þeim 
úr flokki þeirra manna er helztir 
standa að málum í þjóðfélögunum 
báðum, og vissa fengin fyrir því að 
þær kæmu að einhverjum notum. 
Síðan var svo ætlast til að þeim 


yrði safnað saman og síðan gefnar 
út í sérstöku riti. Ritgerðirnar vildi 
nefndin hafa þannig að þær rektu 
sögu þeirra áhrifa er bókaiðn og 
fræðimennska íslendinga á fyrri og 
síðari öldum hefðu haft á bók- 
menntir og skoðanaiíf vestrænna 
þjóða, og segðu þó jafnframt sögu 
þjóðarinnar frá öndverðu í nokk- 
urnvegin samhengi, svo að lesand- 
inn kyntist hvorutveggju. Vissi hún 
að með þessu færðist hún allmikið 
verk í fang, en treysti því þó jafn- 
framt að sér myndi verða vel til, 
ef hún leitaði sér aðstoðar fróðra 
manna um þessi efni, og hefir það 
traust ekki brugðist, sem Tímaritið 
ber vitni um að þessu sinni. Byrj- 
aði hún svo á þessu verki haustið 
1928. Efni ritgjörðanna hafði hún 
hugsað sér eitthvað á þessa leið: að 
fyrst skyldi skýrt frá ætt og upp- 
runa þjóðarinnar og þeim arfi er 
hún tók við og svo frá verkum ís- 
lendinga frá því að landið byggðist 
og fram á þenna dag. Ritgerðirnar 
urðu fjórtán talsins og komu í þess- 
ari röð: 

1. Víkingaöldin; gerð grein fyr- 
ir ætt og uppruna norrænna þjóða 
og menningu þeirra er þær fyrst 
koma fram á sjónarsvið sögunnar. 

2. Landafundir og sjómennska. 

3. Landnám. 

4. íslenzka lýðveldið og Alþingi. 

5. Andi íslenzkra laga. 

6. Lífsskoðanir; hversu þær 
hafa varðveizt og haft áhrif á trúar- 
og þjóðfélagsskoðanir síðari alda. 

7. Sagnaritun. 

8. Áhrif á sagnaritun annara 
þjóða. 

9. Siðaskiftin. 



10 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


10. Áhrif íslenzkra fornrita á 
bókmenntastefnu og sagnfræði 
vestrænna þjóða. 

11. Áhrif íslenzkra fræða á þjóð- 
málabyltingar 18. aldar. 

12. Viðreisn íslands. 

13. íslenzkar nútíðarbókmenntir. 

14. íslendingar erlendis. 

Sem við var að búast var ritgjörð- 
um þessum ekki fljótt safnað. Eng- 
inn verulegur skriður komst á verk- 
ið fyr en síðastliðinn vetur, er full- 
trúar Heimfararnefndarinnar, er þá 
voru staddir í Reykjavík, báru þetta 
mál upp við háskólaráð íslands, er 
tók það ao sér að mestu leyti, og 
skipaði í það nefnd til að safna og 
hafa eftirlit með ritgjörðunum. Hafa 
nú verið afgreiddar átta ritgjörðir 
að heiman og eru þær allar birtar 
hér í ritinu, og ein, er samin er hér 
vestra. Þarf enga grein fyrir rit- 
gjörðum þessum að gera, er sjálf- 
ar segja til sín um efni og innihald. 
Tvær, eru samdar á Ensku; þeirra 
prófessors Páls Eggerts Ólasonar og 
dr. Sigfúsar Blöndals er birtast því 
í þýðingum. Hver höfundur er lát- 
inn halda sínum rithætti, þó ósam- 
ræmi olli í ritinu, því þetta er ekki 
á eina lund rétt, fremur en játning- 
arnar á dögum Þrándar í Götu. 

Sökum þess að enn vantar í rit- 
gjörðasafnið var ákveðið að birta 
þær sem komnar eru í Tímaritinu 
að þessu sinni, í stað þess að gefa 
þær út í sérstakri bók. En þýð- 


endur hafa verið fengnir að þeim 
er á íslenzku eru ritaðar og heldur 
nefndin fast við þá ákvörðun sína 
að koma þýðingunum út sem fyrst 
í tímaritum hérlendum og síðar, er 
ritsafnið er fullkomnað, í bók er 
koma ætti út á þessu vori. 

Má því líta svo á, sem að Tíma- 
ritið sé hin íslenzka útgáfa þessar- 
ar bókar, þó framan við vanti rit- 
gjörðirnar um Víkingaöldina og 
Landafundina, er fylgja hljóta 
ensku útgáfunni. Þá vonast og 
félagið til að lesendum þyki það 
allmikill kostur Tímaritsins að 
þessu sinni, að það er eingöngu 
helgað þessu máli. En sú ákvörð- 
un var gerð snemma að taka ekkert 
upp í það, þetta ár, er eigi lyti að 
sögu íslands og starfi þjóðarinnar á 
liðnum tíma. Betra og ljósara yfir- 
lit, en þessar ritgjörðir, yfir eigin- 
leika og starf þjóðarinnar og hag 
hennar frarn að þessu ári mun eigi 
vera að finna, að minnsta kosti 
ekki hér í álfu. Ekki þarf að taka 
það fram, að Þjóðræknisfélags- 
stjórnin er þakklát hinum mætu 
höfundum, er allir hafa ærið að 
starfa, fyrir þetta verk þeirra, og 
treystir því, að um það, að frá því 
er gengið eins og upphaflega var 
ætlast til, beri það þann árangur, 
er þeir myndu helztan kjósa, er 
leiði til nákvæmari kynningar en 
áður á landi voru og þjóð, hér í 
heimsálfu þessari. 



Æj©íTEiiaírsKIptu!.]ni ©§> 1©|| lý<5veldli§Ii*s 

ísleEnsBlsi 

Eftir Prófessor Ólaf Lárusson 
Porseta lagadeildar háskóla íslands 


Árið 1247 kom Vilhjálmur kardin- 
áli af Sabina til Noregs til að vígja 
Hákon konung Hákonarson undir 
kórónu. Kardínálinn heyrði þess 
þá getið þar, að íslendingar hefðu 
engan konung yfir sér, og vakti það 
undrun hans. Lét hann svo um 
mælt, að það “væri ósannlegt, að 
það land þjónaði eigi undir einhvern 
konung, sem öll önnur í veröldinni.’’ 

Þegar þetta gjörðist hafði ísland 
verið lýðveldi í meira en 300 ár. 
Allan þann tíma mátti segja að lýð- 
veldishugmyndin væri óþekkt í Evr- 
ópu, svo óþekkt að hún vakti undr- 
un þessa kirkjuhöfðingja. Stjórn- 
arskipun íslands var alla þá stund 
einsdæmi. 

Það er merkilegt sögulegt við- 
fangsefni, að grafast fyrir rætur 
þess, hvernig á því stóð, að íslenska 
þjóðin, hinn ysti útvörður hins ger- 
manska heims í vestri og norðri, 
skapaði sér þvílíka stjómarskipun, 
og til skýringar því verður að h'ta 
á atvik þau, er lágu að byggingu 
landsins í fyrstu. 

Landnámssaga íslands er að 
rnörgu leyti alveg einstök í sinni 
röð og ólík landnámssögu annara 
landa. En tveimur atriðum henn- 
ar er þó sérstaklega ástæða til að 
víkja að í þessu sambandi. 

Það hefir verið sagt, að íslending- 
ar ættu land sitt með meira rétti, 
en flestar þjóðir aðrar, þar eð þeir 
hefðu eigi tekið það frá neinum 


mönnum öðrum, heldur tekið við 
því úr höndum náttúrunnar sjálfr- 
ar. Landið var mannlaust, þegar 
fyrsti landnámsmaðurinn, Ingólfur 
Arnarson, festi þar bú, árið 874. Og 
það hafði aldrei verið byggt áður. 
Einu mennirnir, sem þar höfðu dval- 
ið áður, voru fáeinir írskir einsetu- 
munkar, en þeir “can hardly be said 
to have a place in its history” 
(naumast sagt að þeir komi sögu 
landsins við) eins og Lord 
Bryce hefir k o m i st að orði 
(Studies in history and jurispru- 
dence 1. bls. 264). Þetta atriði, að 
landið var mannlaust, reyndist 
næsta þýðingarmikið um landnámið 
og um sögu þjóðarinnar síðar. Það 
voru engir frumbyggjar fyrir, er 
landnemarnir þyrftu að útrýma, 
undiroka eða renna saman við. 
Landnámið varð þess vegna auð- 
veldara, en það mundi hafa verið 
ella. Af þessum ástæðum gat það 
verið fullkomið einkafyrirtæki hvers 
einstaks landnámsmanns, og varð 
svo í reyndinni. Meðan hið ónumda 
land entist, settist hver landnemi að 
þar sem honum sýndist. Ef hann 
tók meira land, en hann þurfti sjálf- 
ur, þá gaf hann af því eða seldi 
fylgdarmönnum sínum, ættingjum 
eða vinurn, eða öðrum er síðar 
komu til landsins. Hver landnáms 
maður var óháður öllum öðrum. 
Þeir þurftu ekki að hafa neitt erlent 
stjórnarvald að bakjarii. Og þeir 



12 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


þurftu ekki að hafa nein samtök sín 
á milli um landnámið. ísland byggð- 
ist líka af mönnum er komu á 
tvístringi, sinn úr hverri áttinni, 
úr ýmsum stöðum úr Noregi og 
Vesturlöndum, ein og ein skipshöfn 
í senn. Slíkt landnám gat ekki átt 
sér stað, nema þar sem engri mót- 
spyrnu var að mæta. Því var það 
og, að tiiraun íslendinga til að nema 
Vínland, með sama hætti og ísland, 
misheppnaðist* Þar voru frum- 
byggjar fyrir, og mótspyrna þeirra 
var öflugri en svo, að hinir fámennu 
og einangruðu landnemahópar gætu 
brotið hana á bak aftur. 

Landnemarnir voru þannig eng- 
um pólitiskum tengslum bundnir 
hver við annan. Því var fyrst 
framan af ekkert stjórnarvald til í 
landinu, er tæki til þeirra allra, og 
engin lög, er giltu fyrir þá alla. 
Hvorttveggja þetta urðu landsmenn 
að smíða sér sjálfir, og það var 
ekki gjört fyr en 930, 56 árum eftir 
að byggð landsins hófst. Þegar til 
þess kom var ekki um nema tvent 
að velja, að leita fyrirmynda erlend- 
is eða að skapa eitthvað nýtt og 
frumlegt frá eigin brjósti. Menn- 
irnir, sem sköpuðu íslensku stjórn- 
arskipunina 930, voru margir hverj- 
ir fæddir og vaxnir upp í landinu 
sjálfu, synir landnámsmanna, fyrsta 
íslenska kynslóðin. Bæði þetta og 
hinir sérstöku landshagir á íslandi 
gaf þeim alveg einstakt tækifæri til 
að sýna frumleik í hugsun, er þeir 
settu sér stjórnarskipun og lög, og 
eins og vér munum sjá, er fyllsta 
ástæða til að ætla, að þeir hafi neytt 
þess tækifæris að nokkru, og það 


þó að þeir tímar í Norður-Evrópu 
eigi væru mjög hneigðir til póli- 
tískra hugleiðinga. 

Annað atriði viðvíkjandi land- 
námi íslands, sem vert er að drepa 
á, er það, hverskonar menn völdust 
til að byggja landið. 

Hingað til hefir venjulega verið 
talið, að bygging íslands standi í 
nánu sambandi við ríki Haralds kon- 
ungs hárfagra, sigur hans yfir smá- 
konungunum norsku, er hann varð 
einn konungur yfir Noregi öllum. Á 
síðustu árum hafa nokkrir fræði- 
menn þó dregið þessa skoðun í efa. 
Sá efi er þó alveg ástæðulaus. 
Bygging íslands verður alls eigi 
skýrð svo fullnægjandi sé, nema 
hún sé skýrð sem afleiðing af 
stjórnarfarsbyltingunni, er gjörðist í 
Noregi um líkt ieyti. Landnám ís- 
lands tók mjög stuttan tíma. Það 
er talið, að landið hafi orðið albyggt 
á 60 árunum næstu eptir að byggð 
iþess hófst. Fólksflutningunum til 
landsins hefir þá lokið. Og fyrstu 
15—20 árin af þessu tímabili sýn- 
ast tiltölulega fáir hafa flutt til 
landsins og landnáminu hafa mið- 
að hægt áfram. En um og eptir 
890 eykst aðstreymið að landinu allt 
í einu stórkostlega og allar ástæð- 
ur eru til að ætla, að langflestir 
landnámsmanna hafi komið til 
landsins á árabilinu 890—910. Af 
þessu má sjá, að ástæður þær, er 
réðu því að menn fluttu til landsins, 
hafa verkað tiltölulega stuttan 
tíma, en hafa verið mjög knýjandi, 
meðan þær stóðu yfir. En að- 
streymið að landinu hefir fyrst og 
fremst stafað af sigri Haralds kon- 



STJORNAiRSKIPUN OG LÖ’G 


13 


nngs í Noregi. Hin merkilega heim- 
ild um landnám íslands, Land- 
námabók, getur þess beinlínis um 
marga landnámsmenn, að þeir hafi 
farið til íslands “vegna ofríkis Har- 
aids konungs.” Þó Landnámabók 
sé eigi rituð fyr en nokkrum öldum 
eptir landnámið, þá hefir minning- 
in um þessa ástæðu til þess að for- 
feðurnir hurfu úr heimalandinu til 
nýja landsins, enn lifað hjá afkom. 
endum þeirra. En fólksstraumur- 
inn til íslands eykst fyrir alvöru, 
einmitt um það leyti,, sem Haraldur 
konungur vinnur lokasigurinn í 
valdabaráttu sinni, í orustunni í 
Hafursfirði, skömmu fyrir 890. 
Fjöldi andstæðinga hans flýði þá 
land, og margir þeirra hafa leitað 
tii íslands. Og nokkrum árurn 
seinna, fór Haraldur konungur her- 
ferð til Vestureyja, lagði þær undir 
sig og stökkti þaðan flóttamönnun- 
um norsku, er þar höfðu ieitað at- 
hvarfs, og herjuðu þaðan á ríki hans 
í Noregi. Fjöldi þeirra varð þá enn 
að leita þaðan til íslands. Það voru 
þannig pólitískar ástæður, er knúðu 
landnámsmennina til Islands. Þeg- 
ar frá leið kyrrðist um í Noregi og 
mannflutningarnir til íslands hættu. 

Pólitísku ástæðurnar, er knúðu 
landnemana til íslands, voru alveg 
sérstaks eðiis. Það er tíðast, að 
það eru lágstéttir heimalandsins. 
sem ieita tii landnáma í önnur 
lönd. Þær leita þangað í von um 
að finna þar betri lífskjör, en þær 
áttu að venjast heima fyrir. ísland 
aptur á móti byggðist af yfirstétt 
Vestur-Noregs. Það voru höfð- 
ingjarnir, sem urðu að láta ríki sitt 


fyrir Haraldi konungi, sem flýðu úr 
Noregi til íslands. Það voru ó- 
ánægðir höfðingjar, en ekki ó- 
ánægðir öreigar, er byggðu ísland. 
Þeir fóru ekki til íslands til að leita 
sér betri lífskjara, en þeir áður 
höfðu átt að venjast, heldur til þess, 
að geta lifað iífi sínu í nýja land- 
inu, með sama hætti og í hinu forna, 
en þess áttu þeir ekki kost heima 
fyrir, eptir sigur Haralds konungs. 
Þeir komu til íslands til þess, að 
varðveita þar þau lífsgæði, sem þeir 
mátu mest. Af þessari ástæðu 
mætti búast við því, að íhaldsöm 
tryggð og rækt við fornar minningar 
og fornar hugsjónir hefði sett svip 
á líf þeirra í nýja landinu, lög 
þeirra og stjórnarskipun. Þannig 
er þessu líka varið að nokkru leyti. 
Því er hin forna stjórnarskipun ís- 
lendinga eitt hið ljósasta dæmi forn- 
germanskrar stjórnarskipunar er 
þekkist. Því eru lög þeirra þrung- 
in germönskum réttarhugsunum. 
Því var líf þeirra alt sannari mynd 
af lífi Forngermana en annarsstað- 
ar er til. 

En þessarar íhaldssemi gætti 
ekki eingöngu. Orð Hórasar: 

coelum, non animum mutant, qui 
trans mare currunt 

rættust ekki á landnemunum ís- 
lensku. Þeir skiptu ekki aðeins 
um himin heldur líka að nokkru 
leyti um hug, og svo munu flestir 
landnemar hafa gjört, fyr og síðar. 
Þegar menn slíta sig upp úr urn- 
hverfi því, sem þeir áður hafa lifað 
í, og ætt þeirra hefir lifað í öldum 
saman, þá fer ekki hjá því, að þeir 
slitni um leið upp frá ýmsum þeim 



14 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


'venjum og skoðunum, sem þeir og 
forfeður þeirra höfðu lifað við þang- 
að til, að þeir öðlist nýja sjón á líf- 
inu og taki að leggja annað mat á 
hlutina og gildi þeirra, en þeir áð 
ur gjörðu. Þess vegna er það al- 
gild regla, að nýlendur eru fram- 
sæknari í löggjöf sinni en heima- 
landið. Og íslendingar hinir fornu 
voru engin undantekning frá þeirri 
reglu, enda höfðu margir þeirra 
verið árum saman í víking, áður en 
þeir komu til íslands, farið víða og 
séð margt, og orðið við það víð- 
sýnni, en þeir hefðu verið, ef þeir 
hefðu alið aldur sinn heinia í ætt- 
hyggð sinni í Noregi. Þess vegna 
gætir ýmiskonar framsóknarvið- 
leitni, í lögum þeirra og stjórnar- 
skipun, jafnframt tryggðinni við 
fornar hugsjónir. Og milli þessa 
tvenns er engin andstæða þar. Það 
helst hvorttveggja í hendur, því hið 
nýja er hið gamla í nýrri rnynd, hið 
gamla gætt nýjum þroska—því 
þroskast. og ýms þau fræ, sem hin- 
ar fornu germönsku réttarhugmynd- 
ir báru í skauti sínu, fyrst á ís- 
landi, fræ sem löngu síðar þrosk- 
ast hjá öðrum skyldum þjóðum, og 
hin forna löggjöf íslands er mikils- 
verð og markverð fyrir þetta tvennt, 
að hún sýnir oss bæði fornger- 
manskar réttarhugsanir í frumlegri 
mynd og eðlilegan vöxt þeirra. 


Landnámsmennirnir í s 1 e n s k u 
hafa vafalaust fljótt fundið til þess, 
að æskilegt væri fyrir þá, að koma 
á fót einhverskonar sameiginlegu 
stjórnvaldi hjá sér, og skömmu 
eptir 920 hafa ýmsir bestu menn 
landsins tekið sig saman um að 


vinna að því máli. Þeim hefir ver- 
iö það Ijóst, að þeir yrðu að leita 
erlendra fyi’irmynda, um stjórnar- 
skipun sína, og þá fyrst og fremst 
fyrirmynda frá ættlandinu, Noregi. 
Þangað senda þeir mann, til að und.. 
irbúa stofnun alisherjar ríkisins, 
Élfljót, er hin fyrstu lög íslands 
voru kend við, og öllum mönnum 
fremur má heita faðir lýðveldisins 
íslenska. Hann dvaldi nokkur ár 
í Noregi, en kom svo aptur til ís- 
lands, og árið 930 var hið fyrsta al 
þingi háð og hefst þá saga lýðríkis- 
ins íslenska. 

Þegar íslendingar litu til Noregs, 
um fyrirmyndir að stjórnskipun 
sinni, þá virðist það vera augljóst, 
að fyrir þeim hljóti að hafa vakað, 
ekki það að stæla það stjórnarfyrir- 
komulag, er þá ríkti í Noregi, held- 
ur að gjöra stjórnarskipun sína sem 
líkasta stjórnarskipun Noregs, eins 
og hún var, áður én Haraldur kon- 
ungur braut Noreg undir sig. Þeir 
höfðu flutt úr Noregi til íslands af 
tryggð við hið forna stjórnarskipu- 
lag, og það hlýtur að hafa verið hið 
æskilegasta í þeirra augum. Reynd- 
in varð líka sú, að stjórnarskipun 
íslands varð í höfuðdráttunum hin 
sama og sú stjórnarskipun, sem 
tíðkast hafði í Vestur-Noregi, fyrir 
daga Haralds konungs hárfagra, 
enda þó hún í ýmsum einstökum 
atriðum yrði með öðru sniði. 

Þegar fyrst fara sögur af Noregi 
greindist landið í fjölda mörg smá- 
ríki, er hvert var öðru óháð. En 
áður en ísland byggðist var þó far- 
inn að myndast þar vísir til víðtæk 
ara stjórnvalds. Á nokkrum stöðum 
höfðu fleiri eða færri smáríki geng- 



STJ ÖRNARSKIPUN OG LÖG 


15 


iö í einskonar sambandsríki, þann- 
ig að dómsvald og löggjafarvald var 
í höndum sameiginlegrar stofnunar, 
lögþingsins, er haldið var á lög- 
ákveðnum tíma og lögákveðnum 
stað. Hin einstöku ríki í samband- 
inu höfðu aðeins þetta tvennt, dóms- 
vald og löggjafarvald, sameiginlegt 
Lqgþingið var eina sameiginlega 
stofnunin, er þau áttu. Að öðru 
leyti voru þau óháð hvert öðru. 
Þa.u höfðu þannig ekkert sameigin- 
legt framkvæmdarvald. 

Eitt slíkt sambandsríki var í Vest- 
ur-Noregi, einmitt í þeim lands- 
hluta, er flestir landnámsmennirnir 
voru kynjaðir úr. Eptir lögum þess 
sambands, Gulaþingslögum, segja 
heimildirnar, að Úlfljótur hafi snið 
ið lög sín. Og það er ljóst, að ís- 
lendingar hafa lagt stjórnarskipulag 
Gulaþingslaga til grundvallar stjórn- 
arskipun sinni 930, og á þeim grund- 
velli hvíldi stjórnarskipun þeirra 
allan lýðveldistímann. Lýðveldið 
íslenska var alla stund einskonar 
sambandsríki. Til smáríkjanna 
norsku svara höfðingjadæmin ís- 
lensku, goðorðin. Þau eru liðirnir 
í sambandsríkinu. Sameiginleg 
stofnun þeirra er alþingi, eins og 
lögþingið var í Noregi, og alþingi 
hefir, eins og lögþingin norsku, að- 
eins löggjafarvald og dómsvald. 
Allsherjarframkvæmdarvald er ekk- 
ert til á íslandi, frekar en í sam- 
bandsríkjunum norsku. Höfuð- 
drættir stjórnarskipunarinnar ís- 
lensku eru þannig hinir sömu og í 
stjórnarskipun sambandsríkjanna 
norsku. 

Stjórnvaldið greindist hjá öllum 
forngermönskum þjóðum í tvo 


þætti, annarsvegar almenningsvald, 
sem aðallega lýsti sér í samkomum 
allra frjálsra og vopnfærra manna 
í þjóðflokknum, þingunum, og hins- 
vegar höfðingjavaldið í þess ýmsu 
myndum. Stjómvald lýðveldisins 
íslenska greinist einnig í þessa tvo 
þætti og skal hér stuttlega minnst 
á hvern þeirra um sig. 


Uppruna höfðingjavaldsins á ís- 
landi röktu sumir fræðimenn áður 
til landnámanna, og gæti sú skýring 
í fljótu bragði virst sennileg. Land- 
námsmennirnir námu allflestir 
meira land, en þeir sjálfir notuðu 
og surnir mjög víðlend svæði. Af 
þessu landi gáfu þeir eða seldu öðr- 
um, er þannig settust að í landnámi 
annars manns, og sýnist þá í fljótu 
bragði ósköp eðlilegt, að land- 
námsmaðurinn hefði orðið yfirmað- 
ur þessara manna, og afkomendur 
hans yfirmenn afkomenda þeirra. 
En þegar betur er að gætt, er ljóst, 
að þessi skýring fær eigi staðist. 
Höfðingjadæmin íslensku voru ekki 
bundin við staðleg takmörk, en það 
mundu þau vafalaust hafa orðið, ef 
þau hefðu verið runnin frá land- 
námunum, því landnámsmennirnir 
námu ávalt ákveðið landsvæði, er 
lang optast alt var í samhengi. 
Auk þess voru bæði sumar höfð- 
ingjastéttirnar komnar af mönnum, 
ei byggt höfðu í landnámi annara 
manna, og eins er ekki hægt að 
rekja liöfðingjaættir frá nándar 
nærri öllum landnámsmönnum. 
Höfðingjadæmin urðu miklu færri 
en landnámin. Vegna þess hafa 
menn horfið frá því, að leita skýr. 




16 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFE-LAGS ÍSLENDINGA 


ingarinnar með þessum hætti, og 
tekið upp aðra skýringu á höfð 
ingjavaldinu. 

Höfðingjarnir íslensku voru hvorki 
nefndir konungar, jarlar eða hersar, 
eins og höfðingjarnir norsku höfðu 
verið. Þeir voru nefndir goðar og 
ríki þeirra goðorð. Goði (gotn. 
gudja) þýðir prestur, en nafnið 
bendir þannig til þess, að hið póli- 
tíska vald goðanna hafi verið ná- 
tengt einhverskonar helgistarfi, er 
þeir hafi haft með höndum. Út frá 
nafninu aðallega hafa menn skýrt 
uppruna goðavaldsins á þenna veg. 
Sumir landnámsmennirnir hafi 
byggt hof á bæjum sínum. Nágrann- 
ar þeirra hafi sótt til hofa þessara.til 
guðsdýrkunar. Þeir hafi goldið 
hofseigandanum einskonar skatt., 
hoftoll, er gengið hafi til að halda 
uppi hofinu og blótveislunum. Þann- 
ig hafi þeir smámsaman orðið háð- 
ir hofseigandanum. í sambandi við 
blótveislurnar í hofunum hafi kom- 
ist á þinghöld og dómgæsla, og 
hofseigandinn hafi verið sjálfsagður 
foringi á þessum þingum. Til 
skamms tíma hefir þessi skýring 
haft einróma fylgi fræðimanna, en 
alt að einu er hún ærið varhuga- 
verð. Fyrst er þess að gæta, að 
væri skýring þessi rétt, er líklegt 
að goðorðin hefðu orðið bundin við 
ákveðið landsvæði, því hofsóknirn- 
ar hafa sennilega verið staðlega 
takmarkaðar. í annan stað er það 
Ijóst af sögunum, af örnefnum og 
af fornmenjum, að fjöldi af hofum 
hefir verið um allt landið, en goð- 
orðin urðu aðeins 39, og því marg- 
falt færri en hofin. Það hafa því 
aðeins verið tiltölulega fáir hofseig- 


endur, sem hlotið hafa pólitísk 
völd. Hvað hefir ráðið því, að þeir 
hlutu völd, en aðrir ekki? Ýmsar 
aðrar ástæður gjöra og skýringu 
þessa tortryggilega. Sumir land- 
námsmennirnir voru kristnir. Þeir 
hafa því vafalaust eigi byggt hof. Alt 
að einu eru afkomendur sumra 
þeirra goðar. Væru goðorðin runnin 
frá hofseigninni, mætti búast við, að 
helgistörfin hefðu mótað allt starf 
goðanna, og þá ætti þeirra að gæta 
meira í frásögnunum um störf goð- 
anna en raun er á. Goðavaldið 
hélst eptir að kristni var lögtekin 
árið 1000, að öllu verulegu óbreyttu. 
Það er óhugsandi, að svo hefði far- 
ið, ef goðavaldið hefði átt rætur 
sínar að rekja til hofseignar og for- 
stöðu heiðinna blóta. Það hefði 
þá hlotið annaðhvort að hverfa al- 
veg fyrir kristninni eða að breytast 
stórkostlega. En svo var ekki, og 
meðan baráttan stóð milli kristn- 
innar og Ásatrúarinnar voru ýmsir 
voldugustu höfðingjar landsins í 
kristna flokknum, og héldu pólitísk- 
um völdum sínum óskertum þrátt 
fyrir það. Þetta virðist sýna það 
ótvírætt, að helgistarf goðanna 
hefir verið algjört aukaatriði, og að 
goðavaldið ekki er af þeim rótum 
runnið. Þess verður heldur eigi 
vart, að mjög náið samband hafi 
verið milli hofanna og blótanna 
annarsvegar og þinghalda og dóm 
gæslu hinsvegar. Þingin voru 
þannig ekki haldin í hofunum, yfir- 
leitt ekki neitt í námunda við þau. 
Því er ekki sennilegt, að goðavald- 
ið eigi upptök sín í þinghöldum við 
hofin. Allar þessar ástæður mæla 



STJÓ'R’N,AiRSKIPUN OG LÖG 


17 


þannig í mót þessari skýringu, og 
skýringarinnar verður því annars- 
staðar að leita. 

Báðar þessiar skýringar, er nú 
voru nefndar, leita upptaka goða* 
valdsins á íslandi sjálfu. En það 
virðist í raun og veru hvorki vera 
nauðsynlegt né líklegt til fuilnægj • 
andi niðurstöðu. Sýnist þar hófi 
nær, að leita upptaka þess lengra, 
út fyrir ísland og aptur fyrir land- 
námstímann. Landnámsmennirn- 
ir hafa flutt sínar norsku réttar- 
hugmyndir með sér til íslands, þ. 
á m. skoðanir sínar á höfðingja- 
dæminu. Er ekki líklegt, að þær 
hugmyndir hafi mótað goðavaldið 
íslenska? Er ekki sennileg, að 
höfðingjavaldið á íslandi hafi staðið 
á sömu rótum og höfðingjavaldið 
stóð á í Noregi og hjá öðrum ger- 
mönskum þjóðum? 

Höfðingjavaldið, hvort sem höfð- 
inginn var nefndur konungur eða 
öðru nafni, studdist hjá Fornger- 
mönum við tvær aðalstoðir, göfgi 
höfðingjaættarinnar og fylgdarlið 
höfðingjans. 

Höfðingjarnir röktu ættir sínar til 
goðanna. Þess vegna eignaði þjóð- 
trúin þessum ættum afl og gáfur og 
aðra frábæra hæfileika langt fram 
yfir það sem aðrir menn nutu. 

En konr ungr 
kunni rúnar, 
æfinnar 
ok aldrrúnar, 
meirr kunni hann 
mönnum bjarga, 
eggjar deyfa, 
ægi lægja. 

Klök nam fugla, 
kyrra elda, 


sefa of svefja, 
sorgir lægja, 


afl ok eljun 
átta manna. 

Þannig lýsir eitt af Eddukvæðun- 
um, Rígsþula, konungssyninum, og 
koma hinar forngermönsku hug- 
myndir, um ágæti hins göfga kyns, 
hér fram í sinni hreinustu mynd. 
Af því að höfðingjaættirnar voru af 
goðunum komnar, stóðu þær sér- 
staklega undir vernd goðanna, og 
landslýðurinn allur, þar sem þær 
ríktu, naut góðs af þeirri vernd. 
Ættunum fylgdi sérstök hamingja. 
er öðrum var örðugt að ganga í 
móti. Yfirburðir forfeðranna gengu 
í erfðir til niðjanna, og miklir menn 
urðu jafnvel endurbornir í ætt sinni. 
Alt þetta tók að vísu frekara til 
ættarinnar út af fyrir sig, en til 
einstakra manna af ættinni. 

Þannig litu Forngermanar á 
höfðingjadæmið, og þessum augum 
munu menn hafa litið á það í Noregi 
á 9. öld, og fyrir fram sýnist líklegt 
að íslendingar hafi litið eitthvað 
svipað á það. 

í hinum rituðu lögum lýðveldis- 
ins er ekki talað um neinn aðal. 
Allir frjálsir menn eru þar jafnir að 
metorðum, vígsbætur jafnar fyrir 
alla og “rétturinn” þ. e. bætur fyrir 
persónulegar móðganir, sem í Nor. 
egi var mismunandi hár eptir met 
orðum, jafn fyrir alla frjálsa menn. 
En þrátt fyrir það eru þess fjölmörg 
merki, að ættgöfgi var mjög mikils 
metin. Sögurnar sýna það til 
dæmis, að þegar sæst var á víg, þá 
voru vígsbæturnar þeim mun hærri, 
sem hinn vegni var kyngöfugri. Og 





18 


TIMARIT ÞJOBRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


sögurnar sýna ótal dæmi hinnar 
fornu trúar, að sérstök gipta fylgdi 
göfugu kyni, og að menn trúðu því, 
að frábærir hæfileikar lægju í þeim 
ættum. Hve lengi eimdi eptir af 
þessum hugsunarhætti sést meðal 
annars á því, að svo seint sem 1143, 
er rituð skrá yfir íslenska presta, 
og eru þar aðeins taldir þeir prest- 
ar, sem voru “kynbornir’’ þ. e. af 
göfugum ættum. Hinna er ekki 
getið. Landnámabók sýnir það, að 
margir landnámsmanna voru af 
göfuigum ættum, konunga, jarla og 
hersa-ættum norskum. Og þó að 
liin skrifuöu lög eigi gjöri ættgöfgi 
að skilyrði fyrir því að eiga goðorð, 
þá verður það séð, að nálega allir 
goðorðsmenn eru af þessum göfugu 
ættum komnir. Það virðist mjög 
sennilegt, að hinir göfugu land- 
námsmenn hafi komið til íslands 
með þeim huga, að halda þar áfram 
samskonar völdum og þeir og for- 
feður þeirra höfðu haft í heimaland- 
inu. Sumum þeirra tókst það, 
öðrum ekki. Ástæðurnar til þess 
að sumum tókst þetta og öðrum 
ekki, gátu verið margar, til dæmis 
;það hvar land var numið, auðveld- 
ara að fá völd í þéttbýli en í strjál- 
bygð, hvort margt eða fátt af fylgd - 
armönnum og ættingjum höfðingj- 
ans kom til landsins, persónulegar 
ástæður, dugnaður, vinsældir o. s, 
frv. En öðrum en kynbomum 
mönnum tókst sjaldnast að afla sér 
valda. Það var jafn fjarstætt 
hugsunarhætti íslendinga, sem 
frænda þeirra í öðrum löndum, að 
lúta öðrum höfðingjum en þeim, 
sem ættgóðir voru. Goðavaldið 
mun að þessu leyti hafa staðið á 


forngermönskum rótum. Það mun 
í rauninni hafa verið áframhald af 
veldi forfeðra goðanna í Noregi. 
Með því er eigi sagt að goðavaldið 
íslenska hafi að efni til svarað að 
öllu leyti til höfðingjavaldsins 
norska. Um það verður ekkert full- 
yrt, þegar af þeirri ástæðu, að oss 
er eigi nógu kunnugt um, hvernig 
valdi hinna forn norsku höfðingja 
hefir verið varið. En sé goðavald- 
ið borið saman við höfðingjavald 
hjá öðrum germönskum þjóðum, 
eins og það lýsir sér á sögulegum 
tímum, þá er Ijóst, að bilið milli 
yfir- og undirmanna er minna á ís- 
landi en annarsstaðar. Goðinn er 
frekar primus inter pares, en höfð- 
ingjarnir í öðrum löndum. Og lík- 
legt er, að því valdi alveg sérstak- 
lega íslenskar ástæður, meðal ann. 
ars það, að á íslandi gætti hinna 
göfugu ætta, meira tiltölulega en 
annarsstaðar. ' Goðaæt t i r n a r 
gnæfðu því eigi jafn mikið yfir aðr 
ar ættir og höfðingjaættirnar gjörðu 
annarsstaðar. 

í sambandinu milli landsstjórnara 
og þegns gætir í forngermönskum 
rétti trúnaðarskyldunnar meira en 
hlýðnisskyldunnar. Hlýðnisskyldan 
er einhliða, trúnaðarskyldan gagn- 
kvæm. Hvor aðila um sig er því 
aðeins trúnaðarskyldur að hinn sýni 
trúnað á móti. Ef konungurinn 
brýtur lög á þegnum sínum er þeim 
heimilt að neita honum um trúnað, 
veita honum mótspyrnu og svipta 
hann völdum. Á þessari hugsun 
byggist hinn f o r n germanski 
viðnámsréttur “right of resist- 
ance’’ þegnanna. Þetta var 
þó eigi svo að skilja, að sám- 



STJÓRNARSICIPUN OG LÖG 


19 


band þegna o,g stjórnanda hvíldi á 
samningi þeirra á milli. Yfir báð- 
um stóðu lögin, og það voru þau, 
sem lögðu báðum trúnaðarskylduna 
á herðar. En jafnframt kemur 
snemma fram annarskonar sam- 
band milli höfðingja og manna hans, 
er byggt var algjörlega á samn- 
ingi þeirra á milli. Frjálsir menn 
sóru höfðingjanum eiða, lofuðu 
honum hlýðni og hollustu og fylgd 
sinni, einkum til herferða. Þessir 
menn voru fylgdarlið höfðingjans, 
hirð hans, eins og lið þetta var 
nefnt á Norðurlöndum (híred eða 
gesíð hjá Engilsöxum). Samband- 
ið milli þeirra og höfðingjans var að 
vísu gagnkvæmt trúnaðarsamband, 
eins og hið almenna samband lands- 
stjórnara og þegns, en rniklu nánara 
en það. Fylgdarlið átti allstaðar 
afarmikinn þátt í þróun konung- 
dæmisins. Því fjölmennara og 
dyggara sem fylgdarliðið var, því 
sterkari varð höfðinginn, bæði út 
á við, gagnvart öðrum höfðingjum, 
og inn á við, gagnvart þegnunum. 
Þannig var þessu varið jafnt í Nor- 
egi sem í öðrum forngermönskum 
þjóðfélögum. 

Norsku höfðingjarnir, sem til ís- 
lands fluttu, höfðu átt ríki sitt og 
íylgdarliö í Noregi. Landflóttinn 
gjörbreytti öllum högum þeirra. 
Haraldur konungur tók ríki þeirra 
undir sig. Fylgdarliðið tvístraðist 
og hvarf. Eignir þeirra voru gjörð- 
ar upptækar. Vísan í Hávamálum 

Fullar grindr 
sá ek fyr Fitjungs sonum 
nú bera þeir vonar völ, 
svá es auðr 


sem augabragð 
hann es valtastr vina 
á að ætlun prófessors Magnús Olsen 
í Oslo við um þessi snöggu um- 
skipti á högum hinna norsku höfð- 
ingja, er landflótta urðu fyrir ríki 
Haralds konungs. Líkiegt má nú 
telja, að margir þessara stórmenna 
hafi alið þá von í brjósti, er þeir 
hurfu úr Noregi, að sér myndi auðn- 
ast að halda áfram hinum fornu 
völdum ættar sinnar í nýju landi 
og undir nýjum kringumstæðum. 
En misjafnlega hafa þær vonir ræst. 
Hvort þær rættust eða eigi hefir 
sjálfsagt að miklu leyti verið kom- 
ið undir því, hvort þeim tókst að 
flytja fylgdarlið sitt með sér til 
nýja landsins, eða afla sér þar nýs 
fylgdarliðs, því þá sem nú hefir 
fylgi manna verið einn af aðalhyrn- 
ingarsteinum alls stjórnvalds. Sum- 
um höfðingjunum tókst þetta. Um 
einn af landnámsmönnum íslands, 
mann af hinni fornu konungaætt 
Hörðalands, segir, að hann riði 
milli búa sinna á íslandi með 80 
frjálsra manna sér við hlið. Öðrum 
tókst þetta ekki. Um völd hinum 
síðarnefndu til handa gat ekki verið 
að ræða. Þau féllu hinum fyrnefndu 
og afkomendum þeirra í skaut. 
Þeir urðu goðar og vald þeirra 
stendur einnig að þessu leyti á 
forngermönskum grundvelli. 

Hin forna hugsun um hinn gagn- 
kvæma trúnað höfðingjans og und 
irmanna hans, varð eitt af megin- 
atriðum í stjórnarskipun lýðveldis- 
ins íslenska. Af því fræi, sem falið 
lá í þessari hugsun, spratt lýðræði 
nú tímans löngu síðar með vest- 
rænum þjóðum. Á íslandi þróaðist 



20 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


hún löngu fyr, á 10. öld e. Kr., í 
sömu áttina, í lýðræðisáttina, og því 
varð stjórnarskipun íslands ólík því 
sem annarsstaðar tíðkaðist um þær 
mundir, og meira í ætt við lýðræði 
nútímans. 

Undirmenn goðanna voru nefndir 
þingmenn hans. Þetta nafn gefur 
að nokkru leyti til kynna hvernig 
sambandi þeirra var varið. Þing- 
menn goða merkir þá, sem fylgja 
goðanum til þings. En til þings 
fylgja menn höfðingja sínum til 
að styrkja hann, í þeim málum sem 
hann á þar að gegna. Þingmenn- 
irnir stóðu að baki goöans á hinum 
fornu þingum, þegar hann vildi láta 
til sín taka, um einhver mál. Fylgi 
þeirra gaf orðum hans og tillögum 
áherslu. En þingin voru miðdeplar 
hins pólitíska lífs. Nafnið bendir 
þannig til trúnaðar í pólitískum 
efnum. Og sá trúnaður var gagn- 
kvæmur. Goðinn styrkti líka þing- 
menn sína, ef þeir þurftu þess með 
á þingum. Og íslendingar hinir 
fornu hugsuðu hugsunina um hinn 
gagnkvæma trúnað lengra fram, og 
drógu rökréttari afleiðingar af 
henni, en nokkur önnur þjóð gjörði 
á þeim tímum. Þeir létu samband 
goða og þingmanns byggjast ein- 
göngu á frjálsum samningi milli 
þeirra. Allstaðar annarsstaðar var 
höfðingjavald þá bundið við yfir- 
ráð tiltekins landsvæðis. Goða- 
valdið íslenska var í fyrstu engum 
staðlegum takmörkum bundið. Goð- 
inn gat átt þingmenn hvar á landinu 
sem var, nærri sér eða fjarri, og vel 
gat verið að nánustu nágrannar 
hans væru þingmenn annars goða, 
er bjó einhversstaðar langt í burtu. 


Síðar voru gjörðar lítilsháttar tak- 
markanir á þessu. Landinu var 
skipt í fjórðunga nálægt 965, og 
eptir það mátti goði yfirleitt ekki 
eiga þingmenn utan fjórðungs þess, 
sem hann var búsettur í. En sú 
takmörkun skipti þó eigi miklu 
máli, því bæði áttu þingmennimir 
samt um 9 eða 12 goða að velja 
innan fjórðungs síns, eptir því í 
hverjum fjórðungi þeir voru, og auk 
þess gat alþingi veitt undanþágu 
frá þessu banni. Má og sjá af sög- 
unum, að alt frá 12. öld tíðkaðist 
það, að goðar ættu þingmenn utan 
fjórðungs síns. Samband goðans 
og þingmannsins var þannig hreint 
persónulegt samband. Hvor aðili 
um sig gat sagt samningnum upp, 
hvenær sem hann vildi, og þurfti 
eigi að tilgreina neinar ástæður fyr- 
ir uppsögninni. Ef þingmanni mis- 
líkaði við goða sinn sagði hann upp 
samningum við hann, og gjörðist 
þingmaður einhvers annars goða. 
Og ef goðanum hinsvegar geðjaðist 
eigi að þingmanni sínum gat hann 
einnig sagt upp samningnum, og 
þingmaðurinn varð þá að leita til 
einhvers annars goða, því öllum 
heimilisfeðrum, og öllum landeig. 
endum, þó eigi væru þeir húsráð 
endur, var skylt að vera í þingi með 
einhverjum gcða. 

Samband þingmanna og goða er 
þannig nánast sniðið eptir trúnað- 
arsambandi höfðingjans og fylgdar- 
liðs hans, frekar en eptir hinu al- 
menna trúnaðarsambandi höfðingja 
og þegna. En samband goða og 
þingmanns er lausara en samband 
konungs og hirðar. Þingmennirn- 
ir eru enginn lífvörður, er fylgi goð- 



STJÓ'R'NAjRSKIPUN OG LÖG 


21 


anum í daglegu lífi hans. Þeir 
fylgja honum aðeins í hinu pólitíska 
lífi. Og það er meira jafnræði á 
milli þeirra eptir samningi þeirra en 
milli konungs og hirðar. Þeir eru 
sjálfstæðari gagnvart goðanum en 
hirðmenn gagnvart konungi. Þess 
verður þannig hvergi vart, að þing- 
menn hafi unnið goðanum eiða.. 
Þetta fyrirkomulag alt hlaut að 
leiða til þess, að vald goðanna héld- 
ist innan hæfilegra takmarka. Ef 
goðinn misbeitti valdi sínu, gat 
hann átt það á hættu, að þingmenn- 
irnir yfirgæfu hann, og það var 
hemill á hann. Af þessum sökum 
varð stjórnarfyrirkomu 1 agið demo- 
kratiskara á íslandi en þá tíðkaðist 
annarsstaðar, og má segja, að af- 
stöðu goða og þingmanna svipi að 
nokkru leyti til afstöðu þingmanna 
og kjósenda nú á tímum. 

Urn hlutdeild goðanna á þingun- 
um og störf þeirra þar eru til ítar- 
leg lagafyrirmæli. Vald þeirra 
sýnist að öðru leyti hafa verið nokk- 
uð óákveðið, eins og stjórnvald 
var yfirleitt á þeim tímum. Goð- 
arnir áttu að verja þingmenn sína, 
ef á þá var leitað með ofríki, og 
þeim var talið skylt að sætta þá, 
ef þeir deildu sín á milli. Þeir hafa 
og haft einskonar lögreglustjórn, og 
var meðal annars talið skylt að út- 
rýma illræðismönnum, er gjörðu 
óskunda í héraðinu. Þá höfðu þeir 
og ýmiskonar eptirlit með útlendum 
kiaupmönnum og ákváðu verðlag á 
varningi þeirra. í heiðni skyldi 
eitt höfuðhof fylgja hverju goðorði 
og átti goðinn að stýra hlótveislun- 
um í því. Þingmenn goðans áttu 
að greiða honum einskonar skatt, 


en gátu þó komist hjá því ef þeir 
fylgdu goðanum til þings. Yfirleitt 
sýnist goðastaðan ekki hafa verið 
sérlega ábatasöm, enda var svo á- 
kveðið í lögum um tíund frá 1096, 
að eigi skuli gjalda tíund af því 
“veldi er þat en ekki fé.” 

Um skilyrðin til að vera goði segja 
lögin fátt. Þau virðast hafa verið 
mjög rúm, og goðorðin eru að sumu 
leyti skoðuð sem einkaréttindi goð 
anna. Þau gengu eigi aðeins að 
erfðum, heldur mátti og selja þau, 
gefa þau eða greiða með þeim 
skuldir og yfirleitt ráðstafa þeim 
eins og hverri annari eign goðans. 
Til slíkra ráðstafanna þurfti goð- 
inn ekki einu sinni að fá samþykki 
þingmanna sinna. Þess var máske 
heldur eigi þörf, því þeir voru tryggð 
ir gegn óheppilegum afleiðingum 
slíkra ráðstafana með því, að þeir 
gátu strax sagt sig úr þingi með 
hinum nýja goða, ef þeim féllu eigi 
goðaskiptin í geð. En í hina rönd- 
ina voru menn sér þess vel meðvit- 
andi, að goðavaldið væri opinbert 
vald, og kemur það meöal annars 
ljóslega fram í því, að svipta mátti 
goðann tigninni með dómi, ef hann 
gjörði sig sekan í vanrækslu á em- 
hættisstörfum sínum. 

Af þeim rótum, er að framan voru 
nefndar,ihefir vísir til höfðingjavalds 
myndast á íslandi þegar á land- 
námstíð, sem framlhald af völdum 
landnámsmannanna og forfeðra 
þeirra í Noregi. En fast skipulag 
hefir fyrst komist á það með lögum 
Úlfljóts 930, og þá fyrst er því 
markað svið í stjórnarskipun lands- 
ins. Ætla má að þá hafi tala goð- 
orðanna verið ákveðin, og að þau 



22 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


hafi í fyrstu veriö 36 alls í landinu 
Nokkru seinna, um 965, var 3 goð- 
orðum bætt við, og urðu þau þá 39. 
Enn er sagt, að um 1004 hafi nýj- 
um goðorðum verið bætt við, lík- 
lega 12, en þau höfðu aðeins litla 
hlutdeild í allsherjarstjórnvaldi 
landsins, og hafa sennilega fljótt 
horfið aptur. Annars voru goðorð- 
iu öll jafn rétthá. Enginn goði 
hafði nein lagaleg forréttindi frarn 
yfir hina. Þetta jafnræði þeirra, og 
það hve mörg þau voru, var mjög 
mikiisvert atriði í stjórnarskipun- 
inni. Með því átti jafnvægið á 
stjórnvaldinu að vera tryggt, séð 
fyrir því að enginn einn goði gæti 
orðið svo voldugur, að hann gæti 
sölsað undir sig völd hinna. Lögin 
gjöra ráð fyrir því að fleiri menn 
geti átt goðorð saman. Gátu þeir 
þá skipt völdunum og störfunum, er 
því fylgdu, milli sín eptir vild, öllu 
nema störfunum á þingunum. Þar 
varð einhver einn að koma fram 
fyrir allra þeirra hönd. Hinu gjöra 
lögin ekki ráð fyrir, að sami -maður 
geti átt fleiri goðorð en eitt í senn. 
En reglurnar um erfðir goðorða, og 
um heimildina til að selja þau og 
gefa, leiddu til þess, að goðorðin 
söfnuðust að lokum öll til fimm 
böfðingjaætta. Með því var grund- 
velli stjórnarskipunarinnar í raun- 
inni kippt í burtu. Jafnvæginu var 
raskað. Og um leið og goðorðin 
urðu færri óx vald goðanna, en 
sjálfstæði þingmanna gagnvart 
þeim minkaði. Goðavaldið tók að 
líkjast konungsvaldinu eins og það 
var annarsstaðar. Goðorðin urðu 
staðbundin í framkvæmdinni, og í 
reynd var lengur eigi að ræða um 


neitt frelsi þingmönnum til handa, 
til að velja um það hverjum goða 
þeir fylgdu. í sumurn liéruðum 
komst á sú venja, að þingmennirn- 
ir greiddu goðunum nýja skatta, er 
eigi höfðu tíðkast áður. Bilið milli 
goða og þingmanna víkkaði, þing- 
mennirnir urðu frekar en áður und- 
irmenn goðanna. Jafnframt var 
friðnum í þjóðfélaginu lokið. Síð 
ustu hundrað ár lýðveldistímans 
eru óróatímar. Þá börðust þess- 
ai liöfðingjaættir um völdin sín á 
milli. Sú barátta hefði sennilega 
endað með sigri einhverrar einnar 
ættar, sem þá hefði fengið völd yfir 
landinu öllu, ef eigi hefði utanað- 
komandi öfl gripið þar inn í. Deil- 
urnar gáfu Noregskonungum tilefni 
til að láta íslensk mál til sín taka, 
og með aðstoð erkibiskupsins f 
Niðarósi, sem ísland laut undir f 
andlegum efnum, tóist Hákoni kon- 
ungi Hákonarsyni loks að fá lands- 
menn til að játast undir vald sitt á 
árunum 1262—1264. Með því var 
goðavaldinu lokið. En hin forna 
■skoðun, að gagnkvæmur trúnaður 
væri uudirstaða sambands konungs 
og þegna, lifði enn, og íslendingar 
enduðu samning sinn við konung 
1262 með þessum orðum: “skulum 
vér og vorir arfar halda við yðr 
ailan trúnað meðan þér og yðrir 
arfar halda við oss þessa sáttar- 
gjörð, en lausir ef hún rýfst at bestu 
manna yfirsýn.” Skýrar og skil- 
merkilegar mun hinn forngermanskí 
viðnámsr é 11 u r tæplega vera 
orðaður í nokkru stjórnskipulegu 
skjali en hér er gjört. 

Af því, sem hér hefir verið sagt 
að framan, er það ljóst að þó goða- 



STJÓtRNARSKIPUN OG LÖG 


23 


valdið væri af sömu rótum runnið 
sem konungsvaldið hjá öðrum ger- 
mönskum þjóðum, þá varð það að 
efni til ólíkt konungsvaldinu í mörg- 
um greinum. Og nafnið varð ann- 
að, eins og þegar er getið. Vér höf- 
um hér að framan hafnað hinni ríkj- 
andi skoðun, er rekur uppruna 
goðavaldsins til hofseignar og for- 
iStöðu blóta. En hví hlutu höfð- 
ingjarnir íslensku þá þenna prest- 
lega titil? Senniiegasta skýring 
in á því er sú, er Þjóðverjinn Fried- 
rich Boden hefir komið fram með: 
Höfundar stjórnarskipunarinnar 930 
voru uggandi um það, hvort hið 
unga höfðingjavald mundi geta fest 
rætur í landinu. Til þess að tryggja 
það, liugkvæmdist þeim að tengja 
það sem nánast við helgistörf og 
guðadýrkun. Því gáfu þeir höfð- 
ingjunum þetta nafn, og því skyldi 
eitt höfuðhof fylgja goðorði hverju 
og goðinn vera forstöðumaður þess 
og blótanna, er þar fóru fram. En 
reynslan sýndi, að höfðingjavaldið 
þurfti eigi þessarar stoðar með. 
Það stóð fösturn fótum í hinum 
forngermanska jarðvegi. Því varð 
þetta atriði aldrei annað en auka- 
atriði, og því gátu goðarnir varpað 
frá sér hinum heiðnu helgistörfum, 
er kristnin kom og haldið völdum 
sínum óskertum þrátt fyrir það. 


Þingin voru í fyrstu þungamiðj- 
an í stjórnarskipun Forngermana. 
Konungsdæmið var fremur tign en 
vatd. Valdið var hjá þjóðinni 
sjálfri, hjá samkomum allra frjálsra 
og vopnfærra manna hennar. Fram 
til þess tíma að íslenska ríkið var 
stofnsett og lengur, héldu þingin 


á Norðurlöndum þessu valdi sínu 
að miklu leyti, og héldu áfram að 
vera rödd almenningsviljans, er hélt 
fram sínum rétti gegn konungun- 
um, einnig eptir að konungsvaldið 
tók að þróast. Frásögn Snorra um 
ræðu Þórgnýs lögmanns af Tíunda- 
landi á Uppsalaþingi, er hann kúg- 
aði Ólaf Eiríksson Svíakonung til 
að láta að vilja þjóðarinnar og sætt- 
ast við Ólaf Haraldsson Noregs- 
konung, og hótaði honum uppreist 
ella, en bændamúgurinn stóð um- 
hverfis hann og gaf orðum hans á- 
herslu með því að gera “vápnabrak 
ok gný mikinn” er klassisk lýsing á 
islíkri samkomu. Þingin íslensku 
urðu með nokkrum öðrum blæ. Þar 
sem höfðingjavaldið var demokrat- 
iskara á Islandi en annarsstaðar á 
Norðurlöndum, þá má segja að hið 
gagnstæða hafi átt sér stað um 
þingin. Höfðingjanna gætir þar 
meira. Það má segja að nálega alt 
stjómvald þinganna hafi verið í 
þeirra höndum. Um ástæðurnar til 
þess, að þessi varð raunin á um 
þingin, má leiða ýmsum getum. Her- 
skyldan var að fornu helsta þjóð- 
félagsskyldan. í fornlögum þjóð- 
verja er orðið exercitus látið tákna 
þjóðina. Og þingin voru hersam- 
komur, samkomur þjóðarinnar und 
ir vopnum. Hnattstaða íslands, 
úti í reginhafi, langt frá öðrum 
löndum, gjörði það að verkum, að 
íslendingar þurftu eigi að óttast ó- 
frið eða árásir frá öðrum þjóðum. 
Þess vegna gætir herskyldunnar 
miklu minna á íslandi, en hennar 
gætir á sömu tímum hjá öðrum nor- 
rænum þjóðum. Þingin íslensku 
urðu því ekki hersamkomur, enda 



24 


TÍMA.RIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


jþó málfar íslendinga enn geymdi 
hina fornu skoðun, og nefndi þing 
þjóðarinnar “allsherjarþing.” Þetta 
hlaut að valda því, að almennings 
gætti minna á þingunum en ella 
hefði gjört. Annað atriði, er senni- 
lega liefir valdið miklu um þetta, var 
það, að þingin íslensku voru í raun- 
inni öll sambandsþing fleiri eða 
færri goöorða. Það voru goðorðin 
sem mynduðu þingin, ekki einstakl- 
ingarnir, sem til þeirra sóttu, Var 
því eðlilegt að valdið á þingunum 
yrði frekar í höndum handhafa goð ■ 
orðanna, goðanna, en almennings. 

Getið er um þing á íslandi fyrir 
930. En þau þing hafa aðeins haft 
takmarkað valdsvið og eigi náð til 
nándar nærri ailra landsmanna. 
Yfirg.ipsmest þeirra sýnist þing það 
hafa verið, er Þorsteinn Ingólfsson, 
sonur fyrsta landnámsmannsins, 
setti á stofn á Kjalarnesi, en eigi 
náði þó valdsvið þess til landsins 
alls. Það var fyrst með Úlfljótslög- 
um 930, að allir landsmenn eign- 
uðust sameiginlegt þing, er alþingi 
var sett á stofn. Og um leið komst 
skipulag á þingskipunina að öðru 
leyti. Helst sú skipun að öllu veru- 
legu óbreytt allan lýðveldistím- 
ann. 

Þingin íslensku voru öll svoköll- 
uö “skapþing” þ. e. þau voru lög- 
boðin og komu saman á lögákveðn- 
um tírna og á ákveðnum stöðurn, 
án þess að boða þyrfti til þeirra, 
sérstaklega í hvert skipti, er þau 
skyldu korna saman. En valdsvið 
þeirra var mismunandi. En öll 
mynduðu þau eitt kerfi, þar sem eitt 
tók við af öðru. 


Neðst í kerfinu voru vorþingin. 
Þau voru háð ár hvert í maímánuði. 
Vorþing háðu 3 goðar í sameiningu 
og sóttu þingmenn þeirra þingið. 
Það var því einskonar sambands- 
þing fyrir 3 goðorð. í fyrstu hafa 
vorþingin verið 12 en 965, er land- 
inu var skipt í fjórðunga, var bætt 
við einu þingi (og 3 goðorðum) og 
urðu þau eptir það 13 að tölu. Vald- 
svið þinga þessara var fremur 
þröngt. Voru það aðallega dóms- 
mál, er þau fjölluðu um, og lágu 
undir dóm þeirra mál milli þingm. 
þeirra þriggja goða, er þingið áttu 
saman. Goðarnir nefndu hver um 
sig 12 menn í dóm, er dæmdi mál 
þau, er til þingsins komu, en tóku 
sjálfir eigi að öðru leyti þátt í dóm- 
störfunum. Ef til vill hafa vor 
þingin einnig haft vald til að setja 
samþyktir, er giltu fyrir þingmenn 
goðanna, er þingið háðu, en það 
samþyktarvald hefir efalaust verið 
mjög takmarkað, og alt er nú ó- 
kunnugt um með hverjum hætti 
samþyktir þeirra hafa verið gjörðar. 
Líklegt er þó, að goðarnir hafi ráð- 
ið mestu um samþyktir. 

Hliðstæð vorþingunum voru 
haustþingin. Þau voru einnig háð 
' árlega, venjulega í ágústmánuði. 
Að jafnaði skyldu goðarnir þrír, er 
vorþing áttu saman, halda haust- 
þingið saman, en þó gat hver goði 
haldið það út af fyrir sig, fvrir sína 
þingmenn. Haustþingin voru frá- 
brugðin vorþingunum að því leyti, 
að þar fóru engin dómstörf fram. 
Þau voru eingöngu haldin til þess 
að birta þar ýmislegt, er þörf var tal- 
in á að almenninigi væri gjört kunn- 
ugt. Sérstaklega skyldu goðam- 



STJÖRNA'RSKIPUN OG LÖG 


25 


iv birta þingmönnum sínum þar 
það, sem gjörst hafði á alþingi þá 
um sumarið, t. d. skýra þeim frá 
nýjum lögum, er þar liöfðu verið 
samþykt. 

Næsta stigið í þingkerfinu voru 
fjórðungsþingin. Þau voru ymgri 
en alþingi. Um 985 var landinu 
skipt í fjórðunga og var þá ákveðið. 
að hver fjórðungur skyldi eiga þing 
fyrir sig. Þing þessi munu þó eigi 
hafa verið haldin að staðaldri nema 
stutta stund. Fara litlar sögur af 
þeim, en hin skrifuðu lög gjöra að- 
eins ráð fyrir, að þau kunni að vera 
háð. Þess vegna er fátt kunnugt 
um skipulag þeirra og starf. Þó 
er það víst, að f jórðungsþingið háðu 
allir goðar fjórðungsins saman, en 
þeir voru 9 í hverjum af þremur 
fjórðungunum og 12 í einum. Enn- 
fremur að dómstörf voru aðalstörf 
þinga þessara, og að undir þau lágu 
mál, er þangað var skotið frá vor- 
þingunum, og mál milli manna úr 
sama fjórðungi en mismunandi 
vorþingum. Líklega hafa goðamir, 
er þingið háðu, nefnt menn í dóm- 
inn, en ekki tekið annan þátt í 
dómstörfunum frekar en á vorþing- 
unum. 

Þá var loks þriðja og efsta stigið 
alþingi. Það var sameiginlegt þing 
allra goðorða landsins og þannig 
stofnun fyrir landið alt. Alþingi var 
háð á ári hverju síðari liluta júní- 
mánaðar og stóð að jafnaði yfir 
tvær vikur. Til þingsins áttu allir 
goðar landsins að koma. Þeir 
gátu kvatt þingmenn sína til fylgd- 
ar við sig, og var níundi hver mað- 
ur af þingmönnunum skyldur að 
fylgja goða sínum til alþingis. En 


annars var öllum frjálst að koma til 
alþingis, sem til allra þinga. Sög- 
urnar bregða upp fyrir oss mörgum 
myndum af lífinu á alþingi, og er af 
þeim ljóst, að þingið var venjulega 
mjög fjölsótt. Konur og karlar 
víðsvegar að af landinu söfnuðust 
saman á Þingvöllum og dvöldu þar 
þessar sumarvikur. Þann tíma 
voru Þingvellir miðdepill alls þjóð. 
lífsins, og þjóðinni og menningu 
hennar var það ómetanlegur hag- 
ur, að eiga slíkan brennipunkt. Það 
sameinaði hana, vakti og hélt við 
hjá landsmönnum meðvitundinni 

um, að þeir væru ein þjóð, með sam- 
eiginlegum áhugamálum og ein- 
kennum. Á Þingvöllum var ekki 
aðeins um venjuleg þingstörf að 
ræða. Þar kynntust menn úr fjar- 
lægum héruöum, þar bundu menn 
vinfengi sín á milli, þar voru ráðin 
kvonföng og kaup gjörð og ýmis- 
konar viðskipti önnur. Þar kepptu 
ungir menn í íþróttum og margs- 
konar skemtanir fóru fram. Þar var 
miðstöð allra nýjunga, er gjörst 
höfðu innanlands eða frést höfðu 
frá öðrum löndum. Alþingi var 
þjóðsamkoma í þess orðs fyllstu 
merkingu, og íslenska þjóðin á það 
ekki hvað síst þeirri samkomu að 
þakka, hve háu stigi menning henn- 
ar náði. 

Tilhögun alþingis og skipulag var 
í mörgum efnum ólíkt þeirri tilhög- 

un, er tíðkaðist þá á þingum ann- 
ara skvklra þjóða. Þau afbrigði eru 
verk íslendinga sjálfra, árangur af 
pólitískri hugsun þeirra. 1 því efni 
er það einna eptirtektarverðast, hve 
glöggt íslendingar aðgreindu lög- 
gjafarvald þingsins frá dómsvaldi 



26 


TÍM'ARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


þess. Þessi tvö aðalhlutverk þings- 
ins voru hvert um sig falin sínum 
stofnunum, dómsvaldið dómstólun- 
um, löggjafarvaldið löggjafarstofn- 
uninni, sem nefnd var lögrétta. 

í fyrstu mun aðeins hafa verið 
einn dómstóll á alþingi, og má ætla 
að goðarnir hafi nefnt sinn mann- 
inn hver í þann dóm. Sumir ætla 
og að iöggjafarvald og dómsvald 
hafi eigi verið aðgreint í fyrstu 
heldur hafi lögréttan haft hvort- 
tveggja með höndum, að goðarnir 
36 þá átt sæti í henni, einir. Sú 
skoðun er þó eigi sennileg. Hitt 
er líklegra, að sérstakur dómstóll 
hafi verið á alþingi frá upphafi. Til 
þess dómstóls hafa þá legið bæði 
mál, er skotið var þangað frá vor- 
þingunum, og mál milli manna, er 
eigi tilheyrðu sarna vorþingi. En 
eptir að landinu hafði verið skipt í 
fjórðunga varð breyting á dóma- 
skipuninni á alþingi. Dómstólarnir 
urðu þá fjórir, einn fyrir hvern 
fjórðung. Voru þeir yfirdómarar 
yfir vor- og fjórðungsþingum, og 
dæmdu mál milli aðila, er eigi voru 
úr sama fjórðungi. Eptir að hætt. 
var að halda fjórðungsþingin hafa 
dómstólar þessir tekið við dóms. 
valdi þeirra. Síðar, um 1004, var 
settur á stofn fimmti dómstóllinn, 
sem bæði var yfirdómur yfir fjórð- 
ungsdómunum og um leið dómstóll 
á prima instantia í sumuni málum. 
Goðarnir nefndu dómendur í alla 
þessa dómstóla, en sátu eigi sjálfir í 
þeim, og höfðu því eigi dómsvakl 
með höndum frekar en á vorþing 
unum. 

í lögréttunni sýnast í fyrstu goð- 
arnir 36 hafa átt sæti einir. Þeg- 


ar 3 goðorðum var bætt við, um 
965, hlutu hinir nýju goðar einnig 
sæti í lögréttu.' Við það varð tala 
lögréttumanna úr hverjum fjóirð- 
ungi misjöfn, þar sem þeir urðu tólf 
úr Norðlendingafjórðungi, en aðeins 
níu úr hverjum hinna fjórðunganna. 
Úr þessu var bætt þannig að aukið 
var 3 mönnum úr hverjum fjórð- 
ungi hinna þriggja í lögréttu. Þessa 
aukamenn virðast goðarnir úr fjórð- 
ungunum hafa kosið. Eptir þessa 
breytingu áttu því 48 manns sæti í 
lögréttu. En eptir því sem skipun 
lögréttu er lýst í hinum skrifuðu 
lögum, áttu enn fleiri menn þar 
sæti, en óvíst er hvenær þeim hefir 
verið bætt við. Lýsa lögin lögréttu 
svo, að þar skyldu vera 3 pallar 
eða bekkir, hver utan um annan. 
Á miðpallinum skyldu þeir 48 menn, 
er nefndir voru, (goðarnir 39 og 
aukamennirnir 9). eiga sæti. Á 
hinum bekkjunum áttu jafn nrarg- 
ir menn sæti, 48 á hvorum, og valdí 
hver miðpallsmaður 2 þeirra. Sat 
annar fyrir framan og hinn fyrir 
aptan þann er valið hafði þá. Þess- 
i v nrenn áttu að vera ráðunautar 
miðpallsnrannsins er valdi þá, hann 
gat leitað hiá þeinr ráða um úrlausn 
rnála þeirra, er borin voru upp f 
lögréttu. Hefir þetta fyrirkonrulag 
verið tekið upp til að tryggja sem 
vandaðasta nreðferð mála í lögrétt- 
unni og bæta úr því ef goöann á 
nriðpallinum brast þekkingu eða 
reynslu. Auk þess áttu sæti í lög- 
réttu, á miðpalli lögsögunraður 
(sjá síðar), ef hann þá ekki átti þar 
sæti senr goði, og báðir biskupar 
landsins. Gátu þannig alls verið 
147 menn í lögréttunni. 



STJÖRNA.RSKIPUN OG LÖG 


27 


Lögréttunni voru aðallega ætluð 
þrjú hlutverk, að setja ný lög, að 
gefa úrskurði, ef menn greindi á 
um það hvað væru lög, og loks að 
veita ýms leyfi og undanþágur frá 
lögum. Þó merkilegt sé, er aðferð- 
inni við setningu nýrra laga hvergi 
lýst, en lögin hafa ítarleg fyrirmæli 
um aðferðina við úrskurð lögmáls- 
þrætu og veitingu leyfa. 

Ef menn greindi á um hvað væri 
lög, gátu menn snúið sér til lög- 
réttu og krafist úrskurðar hennar 
um ágreininginn. Þegar úrskurða 
skyldi slíkan ágreining, átti lögrétt- 
an að vera fúllskipuð. Ef einhver 
þeirra, er þar áttu sæti, kom ekki, 
átti lögsögumaður að skipa mann í 
hans stað. Eptir að umræður höfðu 
farið fram um málið var skorið úr 
því með atkvæðagreiðslu og réði 
þá afl atkvæða, en miðpallsmenn 
einir áttu atkvæðisrétt. Þessi úr- 
skurður gilti svo framvegis sem 
lög. 

Lögréttunni var í mörgum til- 
fellum heimilt að veita mönnun 
leyfi og undanþágur frá lögum, til 
dæmis að gefa upp ídæmda refsingu 
og veita leyfi til hjúskapar í for- 
boðnum liðum. Er þar eptirtekta- 
vert hversu miklu meiri þroska 
þetta réttaratriði náði í lögum lýð- 
veldisins íslenska, en það þá hafði 
náð hjá öðrum norrænum þjóð- 
um, og sýnir að íslendingum var 
það ljóst, að meðalhófseöli lag- 
anna útheimtir heimild til að víkja 
frá strangleika þeirra, þegar sér- 
stakar málsbætur eru fyrir hendi. 
Þetta vald, sem annarsstaðar varð 
forrétti konungs, var í hönd- 
um lögréttunnar. En aðferðin við 


veitingu leyfanna var önnur en við 
úrskurð á lögmálsþrætum, greiðari 
að sumu leyti og ógreiðari að öðru 
leyti. Lögréttan þurfti eigi að 
vera fullskipuð. Nóg var ef ein- 
hverjir 48 lögréttumenn sátu á mið- 
pallinum. Hinsvegar réði ekki afl 
atkvæða úrslitunum. Allir, sem í 
lögréttu voru, urðu að vera á einu 
máli um veitingu leyfisins. En þó 
svo væri, þá gat samt hver sem vildi, 
utan lögréttunnar, lagt bann við 
því að leyfið væri veitt, og með því 
hindrað það. Leyfi þessi skertu 
opt einkaréttindi annara manna og 
hefir með þessu síðastnefnda á 
kvæði átt að koma, í veg fyrir, að 
slíkt leyfi yrði veitt fyr en leyfis- 
beiðandinn hafði komist að sam- 
komulagi við þá menn, er leyfið 
snerti hagsmunalega. 

Sumir fræðimenn hafa talið, að 
við setningu nýrra laga hafi aðferð- 
in verið hin sama og var höfð, er 
leyfi voru veitt. Sú skoðun er 
ekki sennileg. Það er hvort- 
tveggja ólíklegt, að svo lítið hefði 
verið vandað til lagasetningarinn- 
ar, að látið hefði verið nægja að 
aðeins 48 menn væru í lögréttu, og 
eins mundi það hafa gjört lagasetn- 
ingu nær því óframkvæmanlega, ef 
jafnan hefði þurft einróma sam- 
þykkt, og þá eigi síður hitt, ef hver 
sem vildi hefði getað hindrað ný lög 
með því að lýsa banni gegn setn. 
ingu þeirra. Hitt er miklu senni- 
legra, að lög hafi verið samþykkt 
með sama hætti og skorið var úr 
lögmálsþrætum, enda er þetta 
tvennt í ætt hvort við annað. 

Þetta skipulag alþingis sýnir, að 
mönnum hefir verið það Ijóst, að 



28 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


löggjöf og dómsmál væru ólíks eðlis. 
Að sérstakri stofnun var falin laga- 
setningin, og að svo vel var til 
þeirrar stofnunar vandað, virðist og 
kenda til þess, að allmikið hafi 
kveðið að lagasetningu á alþingi, 
og miklu meira en kvað að henni á 
lögþingunum annarsstaðar á Norð- 
urlöndum. Afleiðingin af því er 
sú, að minna hefir borið á réttar- 
venjunni á íslandi en alment var 
annarsstaðar um þær mundir, og 
meira á settum lögum. Virðast 
lög lýðveldisins, þau er nú eru kunn, 
einnig benda til þessa. 

Af því, sem hér hefir verið sagt, 
ei það ljóst, að valdið á alþingi hef- 
ir aðallega verið í höndum goð- 
anna, þeir nefndu út dómendurna 
í dómstólunum. Þeir sátu í lög- 
réttu og áttu þar atkvæðisrétt og 
útnefndu þá menn aðra, er þar sátu. 
Við þingstörfin sjálf gætir almenn- 
ings lítið. Þannig sjást þess eng- 
in merki, að tíðkast hafi á alþingi 
hinn forngermanski siður, að allur 
þingheimur staðfesti dóma og aðra 
úrskurði þingsins með vopnataki, 
þ e. með því að slá sverðum sínum 
á skjöldu. Allt um það hefir al- 
menningsviljinn getað látið heyra 
til sín á alþingi. Á þingstaðnum 
var staður, sem nefndur var Lög- 
berg. Það var einskonar almenn 
ur samkomustaður og í rauninni 
miðdepill þingsins. Þar áttu að 
fara fram ýmsar opinberar lýsing- 
ar og það var siður, að menn, sem 
höfðu einhver áhugamál, er þeir 
báru fyrir brjósti, héldu ræður um 
þau að Lögbergi. Undirtektirnar, 
sem þau málefni fengu þar hjá þing- 


heimi, hafa sjálfsagt opt ráðið miklu 
um úrslit þeirra síðar í lögréttu. 

Af þessu yfirliti yfir stjórnarskip- 
un íslands sést að einn af þeim 
þremur þátturn, er menn greina 
stjórnarvaldið í nú á tímum, vantar 
í hana, þ. e. framkvæmdarvaldið. 
Þar var ekkert það vald til, er tæki 
til alls landsins, er gæti séð um að 
dómum þeim, er alþingi dæmdi, 
væri fullnægt og lögum þeim, er það 
setti, væri hlýtt. Yfirleitt varð hver 
einstaklingur að gæta sjálfur réttar 
síns, höfða mál ef hann var beittur 
óiögum, og sjá um fullnægingu 
dómsins yfir hinum seka. Um þetta 
hvorttveggja naut aðillinn að vísu 
að jafnaði styrks hjá goða sínum. 
En ekkert almennt framkvæmdar- 
vald var til, er beitti sér gegn lög- 
brotum, er ekki meiddu hagsmuni 
neins einstaklings. Þetta var vit- 
anlega veila í .stjórnarskipuninni. 
Úr henni var að nokkru leyti reynt 
að bæta með því að leyfa actio popu- 
laris í fjöldamörgum málum, þ. e. 
leyfa hverjum sem vildi að sækja 
mál út af ýmsum lögbrotum, eins 
þó að eiginhagsmunir þeirra væru 
eigi skertir með brotinu. Er eptir- 
tektarvert hve mikils þessa réttar 
atriðis gætir í íslenskum rétti, þó 
það annars væri algjörlega óþekkt á 
Norðurlöndum og nálega óþekkt hjá 
germönskum þjóðum sunnar í álf- 
unni. Það er vöntunin á allsherjar- 
framkvæmdarvaldi, sem hefir bent 
íslendingum á að taka upp þessa til- 
högun á ákæruvaldinu, því um á- 
hrif frá rómverskum rétti getur 
ekki verið að ræða. 

En þrátt fyrir þessa veilu verður 
ekki annað sagt en að stjórnarskip- 


STJÓRNARSKIPU'N OG LÖG 


29 


un lýðveldisins íslenska hafi reynst 
vel. Hún stóð í 330 ár, og á þeim 
langa tíma urðu engar skyndilegar 
byltingar á stjórnarhögum lands- 
ins. í skjóli hennar þreifst há and- 
leg menning og sæmileg efnaleg 
menning. íslendingar hinir fornu 
hefðu getað bent öðrum þjóð- 
um, er við aðra stjórnartilhögun 
bjuggu, með ekki ástæöulausu 
stolti, á tvö mál, er þeir leiddu til 
lykta friðsamlega með einfaldri 
lagasetningu, mál sem víðast hvar 
annarsstaðar kostuðu blóðsúthell- 
ingar og langvarandi deilur. Árið 
1000 samþykkti aiþingi þau lög, að 
allir menn í landinu skyldu vera 
kristnir og taka skírn. Heiðni flokk- 
urinn, sem þá var enn mjög fjöl- 
rnennur, beygði sig möglunarlaust 
undir þessa samþykkt. Árið 1096 
var tíund lögð á allar eignir í land- 
inu með lögum, er samþykkt voru 
friðsamlega á alþingi, og verður eigi 
annað séð, en að landsmenn hafi 
tekið þeirri gjaldskyldu umtölu- 
laust. 

Það kann að þykja nokkuð vafa- 
samt, hvort rétt sé að nefna þjóð- 
félag með því skipulagi er var á 
þjóðfélagi íslendinga að fornu, ríki, 
og hvort rétt sé að nefna það lýð- 
veldi. Fer það að sjálfsögðu eptir 
því hverja merkingu menn vilja 
leggja í þessi orð. Þjóðfélag án alls- 
herjarframkvæmdarvalds er ekki 
ríki í nútíðarmerkingu þess orðs. 
Sambandsríkið íslenska mundi því 
ekki vera talið ríki nú á tímum. 
Hin einstöku goðorð, er hvorki áttu 
löggjafar—né dómsvald fyrir sig og 
eigi voru bundin við tiltekið lands- 
svæði, mundu eigi heldur vera talin 


það. Samt sem áður er fyllilega 
réttmætt að telja sambandsríkið 
hafa verið ríki, þegar miðað er við 
þær hugmyndir er menn gjörðu sér 
um ríki á þeim tímum, og sem voru 
frumstæðari en nútíma liug- 
myndir manna um það efni. Og^ 
skipulag allsherjarríkisins, hin 
mörgu goðorð er öll voru jafn rétt 
há, og ekkert yfirvald áttu yfir sér, 
er lýðveldisskipulag, enda þó það sé 
aristokratiskt lýðveldi. 


Fyrstu lög íslenska lýðveldisins. 
voru lögin er Úlfljótur samdi og 
samþykkt voru á alþingi 930. Lög- 
þessi þekkja menn ekki nú. Þau 
voru aldrei færð í letur. Ritlist var 
ekki kunn á íslandi um þær mundir. 
Þau urðu því að geymast eingöngu 
í minni manna, og strax 930 voru 
gjörðar ráðstafanir til að tryggja 
það, að þau geymdust. Var sérstök- 
um embættismanni falið það starf, 
eina emhættismanni lýðveldisins. 
Hann var nefndur lögsögumaður, og 
var kosinn af lögréttu til þriggja ára 
í senn. Staða þessi var hin mesta 
virðingarstaða og hélst hún allan 
lýðveldistímann. Eru oss enn kunn 
nöfn allra lögsögumannanna og 
hversu lengi hver þeirra gegndi em- 
bættinu. Lögsögumaðurinn átti að 
varðveita lögin frá gleymsku. Hann 
átti að segja lögin upp í heyranda 
hljóði á alþingi og haga lögsögunni 
svo að hann lyki því af á þremur 
árum að segja lögin upp öll. Lög- 
sagan fór fram undir eptirliti lög- 
réttu, og það virðist eigi geta verið 
neinn vafi á því, að lögsögumaður- 
inn hefir aðallega átt að segja upp- 



30 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


lög þau, er alþingi hafði sett, að 
hann hefir eigi sjálfur getað skapað 
log, og að starfsemi hans því eigi 
er hliðstæð starfsemi hins róm- 
verska prætors. Hinnsvegar liefir 
þessi tilhögun haft mikil áhrif á það 
form sem lögin geymdust í. Lög. 
sögumaðurinn hefir raðað efninu 
niður og framsetning hans hefir orð- 
ið með persónulegum blæ og sjást 
þessa livorttveggja merki í hinum 
rituðu lögum, er geymst hafa til síð- 
ari tínra. Með þessurn hætti geymd- 
ust lögin í minni manna. Laga- 
þekking var rnjög mikils rnetin og 
ungum mönnum var komið fyrir 
hjá lögspökum mönnum til að nema 
þar lögvísi. Eptir því sem tímar 
liðu og löggjöfin varð umfangsmeiri 
hlaut lögsagan að verða örðugri. 
í>ví var það, er landsmenn höfðu 
lært ritlist, að lögin urðu eitt hið 
fyrsta sem fært var í iletur. Árið 
1117 samþykkti alþingi að fela nefnd 
manna að færa lögin í letur. Nefnd- 
in starfaði að þessu verki næsta 
vetur og lagði alþingi samþykki sitt 
á verk hennar árið eptir, 1118. Lög- 
bókin, sem nefndin skráði, var nefnd 
Hafliðaskrá eptir einum nefndar- 
mannanna. Hún er nú eigi lengur 
til, en ætla má að hún hafi að form 
inu til verið bókfærð lögsaga, enda 
var henni fyrst og fremst ætlað að 
vera grundvöllur lögsögunnar fram- 
vegis. Nokkrum árum síðar var 
kristinréttur landsins færður í let- 
ur að tilhlutun biskupanna Þorláks 
í Skálholti og Ketils að Hólum. Af 
lö-gbókum þessum hafa síðan ýmsir 
menn látið gjöra sér eptirrit, og þá 
bætt við nýjum lögum og fellt niður 
þau sem úr gildi voru gengin. Urðu 


þannig smátt og smátt til mörg 
handrit af lögunum. Handritum 
þessum bar vitanlega eigi ávalt sam- 
an og því voru sett lög um það á 
alþingi hvernig að skyldi farið ef 
handritin greindi á. Af handritum 
þessum hafa tvö varðveist til vorra 
tíma, að mestu leyti heil, og auk 
þess brot úr nokkrum öðrum. Aðal- 
handritin tvö eru rituð um og eptir 
1250. Þó að þau þannig séu rituð í 
lok lýðveldistímans, þá má samt 
ætla að þau geymi rétt lýðveldisins 
í öllum aðalatriðum eins og hann 
var um miðja 12. öld og í annan stað 
að í þeim hafi varðveist allur meg- 
inþorri laga þeirra, er í landinu giltu 
á þeim tímum. Lagasöfn þessi eru 
einu nafni nefnd Grágás, nafn sem 
þau eru nefnd þegar urn miðja 16. 
öld, en annars eigi hefir fengist 
fullnægjandi skýring á. Öll þessi 
handrit hafa verið gefin út í vönd- 
uðum, kritiskum útgáfum af Vil- 
hjálmi Finsen (Kaupmannahöfn 
1852, 1879 og 1883). 

Grágás er yfirgripsmesta laga- 
safnið er nokkur forngermönsk þjóð 
hefir látið eptir sig á sínu eigin 
máli. Efni hennar tekur til allra 
sviða réttarins, einkaréttar (civil 
law), réttarfars, refsiréttar og op- 
inbers réttar (public law). En ís- 
lendingar voru bandaþjóð, er lifði 
nær eingöngu á landbúnaði, og fyr- 
ir þá sök er löggjöf þeirra fábreytt 
borin saman við löggjöf liinna marg- 
brotnu þjóðfélaga nútímans. Verzl- 
un og siglingar voru að mestu leyti 
í höndum útlendinga á síðari hluta 
lýðveldistímans. Því gætir verslun- 
ar- og siglingaréttarins lítt í Grá- 
gás. Þó eru þar nokkur ákvæði um 



STJÖRNARSKIPUN OG LÖG 


31 


Jþað efni, meðal annars ákvæði um 
skiptapajöfnuð (gen. average) svar- 
andi til hins rómverska Lex Rhodia 
de jactu, en þó vafalaust eigi kom- 
in tii íslands fyrir áhrif frá róm- 
verskum rétti. Yfirleitt stendur lög 
gjöfin í Grágás algjörlega á þjóð- 
legum grundvelli. Áhrifa annars- 
staðar að verður lítið vart, nema lít- 
ilsháttar frá kanoniska réttinum, og 
eru þó kirkjulö-g íslands einnig með 
þjóðlegu sniði, og í ýmsum höfuð- 
atriðum mjög frábrugðin hinum al- 
menna kanoniska rétti. 

Það hefir opt verið talið einkenni 
íslensks réttar, eins og hann lýsir 
sér í Grágás, hve mikið sjálfræði 
hann gæfi einstaklingunum. Hann 
hefir verið talinn byggja á fullkom- 
inni einstaklingshyggju (individual- 
ism). Ekkert getur verið fjær réttu. 
Það hefir opt með réttu verið bent 
á það, að félagshyggjan sé eitt af 
höfuðeinkennum hins germanska 
réttar gagnstætt einstaklingshyggju 
rómverska réttarins, og íslenskur 
réttur sver sig að þessu leyti í ætt- 
ina til hins germanska réttar. Ætt- 
arböndin voru sterk á íslandi, eins 
og annarsstaðar í hinum germanska 
heimi, hlutverk ættarinnar mörg og 
mikilvæg, gagnkvæm réttindi og 
skyldur ættingjanna miklar og 
margvíslegar. Að vísu má þó segja 
að farið sé að votta fyrir upplausn 
ættarsambandsins í Grágás, meira 
en í fornlögum frændþjóðanna. 
Grágás þekkir þannig hvorki hinn 
svonefnda óðalsrétt Norðmanna, þ. 
e. innlausnarrétt ættingjanna að 
jörðum, sem í ættinni höfðu verið, 
og frændi þeirar hafði látið af liendi, 
né fjárfélag samlifandi ættingja, hið 


forndanska fælagh. En í þess stað 
skapaði félagshyggja íslendinga ný 
féiagsleg sambönd, og leiddi þau 
sum til þess þroska að slíkum hafa 
þau eigi náð hjá öðrum þjóðum fyr 
en á síðustu öldum. Merkast í því 
efni er skipulag sem að vissu leyti 
er hliðstætt félagsl. löggj. nútímans. 
Landinu var öllu skipt í umdæmi er 
nefnd voru hreppar. Líkt orð þekk- 
ist eigi hjá neinni annari ger 
manskri þjóð, sem heiti á umdæmi, 
nema í Englandi, í Sussex, þar var 
umdæmi sem lá á milli Scir og 
Hundred nefnt Rape. Hvort íslend- 
ingar hafa lánað nafnið þaðan eða 
eigi er óvíst, en hitt sýnist víst að 
allt skipulag hreppsins og starf er 
íslenskt. Hrepparnir voru staðlega 
takmarkaðir. Þeir höfðu sína stjórn 
út af fyrir sig og voru alveg óháðir 
goðunum eða þingunum. Aðalhlut- 
verk þessara stofnana voru fram- 
færslumál. Eptir Grágás á hverjum 
fátækum manni, er eigi gat séð fyr- 
ir sér sjálfur, að verða séð fyrir 
framfærslu af öðrum. Framfærslu- 
skyldan hvíldi fyrst og fremst á 
ættingjum hins fátæka manns, allt 
í 5. lið. Þó voru fjarskyldari frænd- 
ur því aðeins framfærsluskyldir að 
þeir ættu sér tiltekna fjáreign og 
því hærri sem skyldleikinn var fjar- 
lægari. En ef ættingjarnir gátu eigi 
innt framfærsluna af hendi, eða ætti 
ómaginn enga framfærsluskylda 
ættingja tók hið opinbera við fram- 
færslu hans, og þá aðallega hrepp- 
urinn en stundum líka þingið, fjórð • 
ungurinn eða landið allt. Fátækra- 
framfærslu hreppsins var hagað 
þannig: ómögunum var skipt nið- 
ui á hreppsmenn og átti hver maður 



32 


TÍMARIT ÞJO'ÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


að ala ómaga vissan tíma að tiltölu 
við fjáreign sína, og ala hann jafn 
vel sem hjú sín. Umhyggjan fyrir 
velferð ómaganna kemur einnig 
ljóslega fram í því að berum orðum 
var bannað að selja ómaga hrepps- 
ins í skuldaþrældóm, og var skulda- 
þrældómur þó leyfður að lögum í 
ýmsum öðrum tilfellum. En hlut- 
verk hreppsins var eigi einskorðað 
við það eitt að veita mönnum, sem 
ekki gátu séð fyrir sér sjálfir, fram • 
færslu. Mönnum var það ljóst að 
vörn er betri en lækning, og því 
var annað aðalhlutverk hreppsins 
að varna því, að menn yrðu óhæfir 
tii að sjá fyrir sér sjálfir, með því 
að styrkja fátæka heimilisfeður í 
hreppnum til að halda heimili sínu 
saman. Þeir sem efnaðir voru áttu 
að greiða ýms gjöld til hreppsins og 
var fé því, er þannig kom inn, varið 
til þess að styrkja hina, sem fátæk- 
ari voru. Á sömu hugsun er það 
byggt, að hreppurinn var gagn- 
kvæm vátryggingarstofnun fyrir 
hreppsmenn, er tryggði hús þeirra 
gegn eldsvoða og nautpening þeirra 
gegn falli úr sótt. Átti að bæta hálft 
tjónið er menn urðu fyrir af þessum 
sökum. Hinn helminginn varð eig- 
andi sjálfur að bera. Bæta skyldi 
nautpening því aðeins að eigand- 
inn misti einn fjórða af gripurn sín- 
um. Bótunum var jafnað niður á 
aðra bændur í hreppnum eftir fjár- 
eign þeirra, þó svo að enginn var 
skyldur að greiða meira í bætur á 
einu ári en nam 1 prósent af eigum 
hans öllum. Yrði tjónið eitthvert 
ár meira en svo, að það yrði bætt 
samkvæmt reglum, skyldi skerða 
bæturnar hlutfallslega fyrir öllum, 


er tjón höfðu beðið. Sami maður 
átti eigi rétt á bótum optar en þrisv- 
ar. Af ákvæðum þessum sjáum /ér 
að íslendingar á 12. öld kunnu að 
beita sömu meginreglunum og vá- 
tryggingarréttur nýrri tíma löngu 
seinna var bygður á. Þessar vá- 
tryggingar sköpuðu þeir sjálfir án 
nokkurra áhrifa frá öðrum þjóð- 
um, og sama er að segja um skipu- 
lag það er þeir komu á fátækra- 
framfærsluna hjá sér. Sú skoðun 
hefir að vísu verið sett fram að regl- 
urnar urn fátækraframfærsluna 
eiga rót sína að rekja til mannúð- 
arhugsjóna kristninnar, og séu því 
eigi komnar upp fyr en landið var 
orðið kristnað. Það kann að vera, 
og er enda eigi ólíklegt, að mann- 
úðarhugsjónir kristninnar hafi eflt 
þroska þessa réttaratriðis, en hitt 
er jafnframt víst að hreppaskipting- 
in var komin á þegar í heiðni svo að 
rætur þessa máls er þangað að 
rekja. Um alt skipulag þessara 
mála voru Íslendingar langt á und- 
an sínum tíma, og hversu lífvæn- 
legar þessar nýjungar þeirra voru 
sést af því, að þrátt fyrir allar þær 
breytingar sem orðið hafa á þjóð- 
arhögum á íslandi síðan á lýðveldis- 
tímunum þá helst hreppaskiptingin 
enn óbreytt. Og hreppurinn hefir 
enn sitt gamla hlutverk, fátækra- 
framfærsluna, með höndum jafn- 
framt því sem honurn hafa bæst 
mörg ný hlutverk. 

Félagsandi hins forngermanska 
réttar kemur einnig í ljós í öðru at- 
riði, sem miklum þroska hefir náð í 
lögurn lýðveldisins. Það er hin fél- 
agslega (social) þýðing grenndarinn 
ar (neighbourhood). Nágrannamir 



STJÖRNARSKIPUN OG LÖG 


33 


hafa að lögum gagnkvæmar skyldur 
og rétt til að aðstoða hvern annan. 
í fjöldamörgum efnum var manni 
nauðsynlegt að lýsa einhverjum 
staðreyndum opinherlega. Og opt- 
ast var honum þá nóg að lýsa því 
fyrir nágrönnum sínum. Honum 
var rétt að lýsa þessu fyrir þeim og 
þeim skylt að taka við lýsingu hans 
og votta um hana síðar, ef á þurfti 
að halda. Ef fremja þurfti skipt- 
ingargjörð eða matsgjörð, voru 
það venjulegast nágrannarnir, sem 
þær gjörðu. En aðalþýðingu sína 
hafði grendin þó í réttarfarinu. f 
dómsmálum var kviðurinn (jury) 
það sönnunargagn, er mest var not- 
að. Algengasti kviðurinn var hinn 
svonefndi búakviður þ. e. kviður 
samsettur eptir atvikum af ná- 
grönnum sækjanda eða verjanda, 
(heimiliskviður) ,mönnum er bjuggu 
í grend við stað þann er tiltek- 
inn atburður hafði gjörst á (vætt- 
vangsbúar) eða við land það sem 
um var að ræða (landbúar). Það 
var almenn þegnskylda að sitja í 
kvið. Kviðurinn dæmdi eigi málið, 
hann var aðeins sönnunargagn. 
Kviðmennirnir áttu að segja af eða 
á um atriði það sem undir þá var 
borið, og réði meirihlutinn ef þá 
greindi á. Málflutningur fór eng- 
inn fram fyrir kviðnum og eigi voru 
sönnunargögn borin fyrir hann. 
Kviðsmennirnir þm’ftu eigi að hafa 
persónulega séð eða heyrt atvik þau 
er þeir báru um, en þýðing kvið- 
burðarins byggist þó sýnilega á því 
almennt, að kviðmönnunum væri 
kunnugt um atvik, sem gjörst höfðu 
í grend við þá, og um almennings- 
álitið þar um þau atvik. Er þetta 


atriði eitt af höfuðsérkennum rétt- 
arfars Grágásar. Hér skal eigi um 
það rætt hvort nokkuð samband eða 
skyldleiki sé milli kviðarins íslenska 
og enska tylftardómsins (Jury). 

Ef lýsa ætti anda lýðveldislag- 
anna þá yrði það lýsing á anda forn- 
germansks réttar. Það sem skilur 
Grágás og lög frændþjóða íslend. 
inga á sama tíma er ekki mismun- 
andi andi, ekki mismunandi megin- 
hugsanir eða aðalstefnur, heldur 
mismunandi þroski. Grágás er yfir- 
leitt yngri en þau. Fyrst og 
fremst að formi til. Ákvæði Grá- 
gásar eru orðuð almennar og eigi 
eins kasuistisk eins og tíðast er í 
öðrum forngermenskum lögum. 
Þau eru jafnframt líka rökfastari og 
skýrari yfirleitt. En á hinn boginn 
gætir þar minna hinna snjöllu, al- 
þýðlegu spakmæla sem einkenna 
lagastílinn hjá sumum öðrum forn- 
germönskum þjóðum. Grágás hefir 
yfirleitt á sér lærðari blæ, sem efa- 
laust stafar af því að hún er frekar 
löggjöf en ritfesting venjuréttar. Að 
efni til eru ákvæði Grágásar og 
víða nýrri en annarsstaðar þekk- 
ist um þær mundir. Hér er 
eigi rúm til að rekja þau ákvæði til 
neinnar hlítar. Aðeins skulu til 
dæmis nefnd þessi 3 atriði úr refsi- 
réttinum. Grágás gjörir glöggan 
mun á vangá og tilviljun, liún lætur 
hvatamann til glæpa sæta sömu 
refsingu og þann er glæpinn fremur 
og hún lætur tilraun til brota al- 
mennt varða refsingu. í öllum 
þessum atriðum er hún í fullu 
samræmi við refsirétt nútímans 
og langt á undan sínum tíma. 



34 


TÍMARIT ÞJOÐRHKNISFELAGS ISLENDINGA 


Grágás lýsir fyrir oss rétti lýð- 
Veldisins íslenska á síðari hluta æfi 
þess. Auðvitað hafði hann þá 
breyst til muna frá því sem hann 
var á dögum Úlfljóts. Um hinn 
eldri rétt lýðveldisins brestur oss 
að mestu heimildir. Þó eigi með öllu. 
Sögurnar lýsa fyrir oss lífi ísl. á 
10. og 11. öld og koma þar vitanlega 
mörg lagaleg atriði til sögunnar. 
Aí þeim er hægt að fræðast nokkuð 
um hinn eldri íslenska rétt, og eins 
og við mátti búast lýsa sögurnar 
yfirleitt rétti á frumlegra stigi en 
réttur Grágásar er. 

Vér gátum þess áður að hin forna 
löggjöf íslands væri mikilsverð fyrir 
það tvennt að hún sýndi oss forn- 
germanskar réttarhugsanir í frum- 
legri mynd og eðlilegan vöxt þeirra. 
íslendingar hinir fornu hafa reist 
sér veglegan minnisvarða einnig 
þar sem er löggjöf þeirra. Hinn 
forni réttur íslands hefir h'ka orðið 
réttarsögu mönnum germanskra 
þjóða mjög mikilsverð heimild. 
Einkum hafa hinir þýsku german 


istar lagt mikla stund á rannsókn 
íslensks réttar. Er oss íslending- 
um skylt að minnast með þakklæti 
fræðimanna eins og Konrads Maur- 
er og Karls v. Amira og fleiri ann- 
ara fyrir rannsóknir þeirra á hinum 
fornu lögum vorum. Hinnsvegar 
virðist fræðimönnum hins ensku- 
mælandi heims hafa verið þau lítt 
kunn og hafa gefið þeim lítinn 
gaum. Fyrir utan hið frábæra 
rit Lord Bryce, Primitive Iceland, 
rit Conybears, The Place of Ice- 
land in the History of European 
Institutions (1877), og rit Miss 
Phillpotts: Kindred and Clan in 
the Middle Ages and after (1913) 
hefir nálega ekkert verið um þau 
efni ritað á ensku tungu. Vér er- 
um þess þó fullvissir, að réttarsögu- 
mönnum hinna enskumælandi 
þjóða mundi einnig reynast hin 
fornu íslensku lög mikilsverð heim- 
ild og að þeir þar mundu finna ýms- 
ar þær réttarhugsanir, sem orðið 
hafa þeirra eigin rétti máttarlindir 
til þroska og vaxtar. 



Egl©ini(dlninig|si til ffoFinia 

Eftir 

Dr. Guðm. Finnbogason 


Einhver elzta og merkasta lieim- 
ild um lífsskoðun íslendinga hinna 
fornu eru Hávamál, sem talin eru 
frá 10. öld e. Kr. Við lestur þeirra 
er þó margs að gæta. Hávamál 
eru ekki eitt sanxfellt kvæði, heldur 
safn af kvæðum og kvæðabrotum, 
ýmislegs efnis. Sum erindin eru 
torskilin og mikið um það deált, 
hvernig skýra skuli. Röðin virðist 
sumstaðar hafa raskast nokkuð og 
nýjum erindum ef til vill aukið inn 
á stöku stað. Hvert erindi er sér 
um mál og hugsun, heild út af fyrir 
sig. Lífsskoðun Hávamála verður 
því að finna með líkum hætti og ef 
vér hefðum margar perlur, hverja 
með sínu einkennilega ljósbliki, 
dregnar á band af handahófi. Vér 
mundum taka þær af bandinu og 
raða þeim eftir skyldleika þeirra, 
svo að fram kæmi sem eðlilegust 
röð eða heild. Með þessu er ekki 
gert lítið úr þeirri umgerð og röð. 
sem erindin hafa fengið í Hávamál- 
um. Svo sem kunnugt er, miðar 
höfundur fyrsta og merkasta kvæð- 
isins lífsreglur sínar oft við gest, 
sem ber að garði á ókunnum stað. 
En þeim, sem læsi kvæðið fyrst og 
fremst frá þessu sjónarmiði, gæti 
vel farið svo, að hann teldi það aðal- 
lega leiðarvísi í mannasiðum og 
fyndist þá líklega réttara að halla 
sér heldur að nýrri kennslubók í 
þeim vísindum. Það mun að vísu 
engin tilviljun, að Hávamál tala svo 


margt um gestinn. Á vit manns, 
lífsspeki og vald yfir sjálfum sér 
reynir mest, þar sem hann stendur 
einn meðal ókunnugra og verður 
eingöngu að treysta sjálfum sér. Og 
raunar er gesturinn sönn ímynd 
mannkynsins. “Útlendir og gestir 
erum vér — eins og allir vorir 
feður’’ svo sem Davíð kvað að orði 
forðum. Framtíð hvers manns er 
jafn óviss og gestsins, sem drepur á 
ókunnar dyr, en aldrei hefur hún 
verið óvissari en á víkingaöldinni, 
öld hins óbundna hnefaréttar. Það- 
an er runninn hinn þungi undir- 
straumur varúðarinnar í Háva- 
málum: 

Gáttir allar, 

áðr gangi fram, 

um skygnask skyli; (1) 

eða: 

Vápnum sínum 
skala maðr velli á 
feti ganga framar; (38) 

eða: 

Ár skal rísa 
sá er annars vill 
fé eða fjör hafa (58) 
eru allt heilræði, sem sprottin eru af 
sérstökum aldarhætti og bregða 
upp mynd af honum. En ef vér vilj- 
um finna kjarnan í h'fsskoðun Háva- 
mála, verðum vér fyrst og fremst að 
athuga það, sem miðað er við mann 
eðlið sjálft og því getur komið til 
greina á hvaða öld sem er. 

Ekkert einkennir lífsskoðun betur 



36 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


en þaS, í hverju menn telja sæluna 
fólgna, hvern þeir telja sælan. Eg 
skal því byrja á því, að líta á þau tvö 
erindi Hávamála (8. og 9. erindi), er 
segja það berum orðum, hver sé 
sæll: 

Hinn er sæll, 
er sér um getr 
lof ok líknstafi; 
ódælla er við þat 
er maðr eiga skal 
annars brjóstum í. 

Sá er sæll, 

er sjalfr um á 

lof ok vit meðan lifir; 

þvíat ill ráð 

hefr maðr opt þegit 

annars brjóstum ór. 

Svo sem ég hefi fært ástæður 
fyrir á öðrum stað, held ég, að hér 
beri ekki að taka orðið lof í merk- 
ingunni hrós, heldur merki það leyfi, 
eins og þegar talað er urn “lof og 
bann’’ eða “að ráða lögum og lof- 
um’’. Að geta sér lof eða eiga sjálf- 
ui lof, er þá að vera sjálfráöur, 
frjáls athafna sinna. “Sjálfr leið 
sjálfan þik’’ (Grógaldr 6) var hug- 
sjón forfeðra vorra, og kemur vel 
heim við það, að telja sjálfræöið 
fyrsta skilyrði sælunnar og betra að 
ráða sjálrfur búi, hve vesalt sem er, 
en að þurfa til annara að sækja: 

þótt tvær geitr 

eigi ok taugreptan sal, 

þat er þó betra en bæn. (36) 

Sjálfræðið er því fyrsta skilyrði sæl- 
unnar, en þar næst “líknstafir’’ eða 
“vit”'. “Stafir’’ merkja þarna 


þekkingu; Tíknstafir” eru sú þekk- 
ing eða speki, sem til líknar má 
verða, þau hyggindi, sem í hag 
koma, og eru því í rauninni sama og 
“vit’’ í síðara erindinu. Bæði erind- 
in eru nálega sama efnis og bæði 
leggja þau áherzlu á það, að “betra 
er hjá sjálfum sér að taka en sinn 
bróður að biðja”. 

Vér skulum sem snöggvast líta 
betur á þetta tvennt, er Hávamál 
telja frumskilyrði sælunnar. Fyrst 
er sjálfræðið. Enginn getur náð 
fullum þroska og notið sín til fulls. 
ef hann er ekki sjálfum sér ráðandi, 
heldur verður að sækja leyfi til ann- 
ara. Með sjálfræðinu fær maður- 
inn fyrst þann veg og vanda, sem 
æðstur er, að velja og hafna sjálfur 
og bera fulla ábyrgð gjörða sinna. 
En sjálfræðið eitt er ekki nóg. Til 
hvers er að vera sjálfráður ferða 
sinna, ef maður kann ekki fótum 
sínum forráð? “Vits er þörf’’ (5). 
Vitið er ljós á vegum vorum og 
lampi fóta vorra. Það er hæfi- 
leikinn til að skilja ný viðfangsefni, 
átta sig á því, sem maður kann ekki 
tökin á, finna leið þar sem vandrat- 
að er: 

Vits er þörf 
þeim er víða ratar, 
dælt er heima hvat. 

Heima er allt auðvelt. Þar hefur 
maður smám saman lært tökin á 
öllu, lært þau af dæmi annara. Til 
þess þarf lítið vit. Þess vegna er 
heimskt heimaalið barn. 

Höfundi Hávamála verður hlýtt 
um hjartarætur, er hann minnist á 
vitið: 



LÍFSSKOÐANIR ÍSLENDINGA TIL FORNA 


37 


Byrði betri 

berrat maðr brautu at 
en sé manvit mikit; 
auði betra 

þykkir þat í ókunnum stað, 
slíkt er válaðs vera. (10) 

Óbrigðra vin 
fær maðr aldregi 
en manvit mikit. (6) 

í þessari samlíkingu við óbrigðan 
vin felst fyrst o gfremst það, að vér 
eigum að treysta vitinu eins og vér 
treystum tryggum vini, þar sé vort 
bezta athvarf, en jafnframt hitt, að 
vér eigum ekki að bregðast vitinu, 
breyta á móti boðum þess, og loks 
skín út úr þessum orðurn ánægjan 
af því að hugsa, ánægjan af sam- 
búðinni við vitið, ef svo má að orði 
kveða. Vitið er betra en auður, því 
að heimskur maður kann ekki að 
beita auðnum rétt og 

svá er auðr 

sem augabragð, 

hann er valtastr vina. (78) 

■Öll tilvera hins volaða er undir vit- 
inu komin. Það er síðasta og eina 
athvarf hans. 

Þessari virðingu höfundarins fyrir 
vitinu, trausti og ást á því fylgir ljós 
skilningur á því, hvernig menn eiga 
að afla sér þekkingar með stöðugri 
athugun: 

Hinn vari gestr, 

er til verðar kemr, 

þunnu hljóði þegir; 

eyrum hlýðir, 

en augum skoðar; 

svá nýsisk fróðra hverr fyrir. 

(7) 


En um það, sem ber sjálft fyrir augu 
og eyru, verður að spyrja: 

Fregna ok segja 

skal fróðra hverr, 

sá er vill heitinn horskr. (63) 

Hann á ekki aðeins að spyrja, held- 
ur verður líka að segja frá og fræða 
aöra, um leið og hann fræðist af 
þeim. Að líkindum ekki aðeins 
vegna þess, að “glík skulu gjöld 
gjöfum”, heldur og fyrir þá sök, að 
þekking vor skýrist fyrir sjálfum 
oss, er vér komum orðum að henni. 
Vér eigum raunar með fullum sanni 
þá eina hugsun, sem vér getum gef- 
ið öðrum fullmótaða í málm orð- 
sins. En flest tilsvör forfeðra 
vorra votta óbeit þeirra á hugsunar- 
lausu munnfleipri: “Mæli þarft eða 
þegi” (19) segja Hávamál. Með 
þessum hætti þróast jafnt þekking 
og mannvit: með því að þiggja og 
gefa og kynnast mörgum mönnum. 
Sanna mannþekkingu fær ekki sá, 
sem allt af situr á heimaþúfunni: 

Sá einn veit, 

er víða ratar 

ok hefir fjölð um farit, 

hverju geði 

stýrir gumna hverr, 

sá er vitandi er vits. (18) 

Ef vér höfum nú hugfasta þessa 
skoðun Hávamála á ágæti vits og 
þekkingar, þá virðist það í fyrstu 
undarlegt, að höfundurinn ræður 
mönnum jafnframt til að verða ekki 
ofvitrir. Þrjú erindin (54—56) 
byrja svo: 



38 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Meðalsnotr 
skyli manna hverr, 
æva til snotr sé, 

þ, e. hver maður skyldi vera meðal- 
vitur, en aldrei ofvitur. Fyrsta er- 
indið heldur áfram: 

þeim er fyrða 
fegrst at lifa, 
er vel mart vitu. 

“Vel mart” mun merkja hæfilega 
margt. 

Og niðurlag hinna erindanna seg 
ir, hvers vegna ekki er gott að vera 
alvitur: 

snotrs manns hjarta 
verðr sjaldan glatt, 
ef sá er alsnotr, er á 
og 

örlög sín 
viti engi fyrir, 
þeim er sorgalausastr sevi. 
Það er sama kenningin og í hinum 
frægu orðum Prédikarans: “Mikilli 
speki er samfara mikil gremja, og 
sá, sem eykur þekkingu sína, eyk- 
ur kvöl sína.’’ (Préd.l, 18). “La pré- 
voyance, la prevoyance voila la 
véritable source de toutes nos 
miséres” (Framsýnin, framsynin er 
hinn sanna uppspretta allrar eyndar 
vorrar), segir Rousseau einhvers- 
staðar. 

“Wunsche dir nicht zu scharf das 
Auge, denn wenn du die Toten in 
der erde erst siehst, siehst du die 
Blumen nicht mehr.’’ 

(Ofskörp ei augu þín sé, því ef þú 
fengir að líta dauða menn dimmri 
í mold, dapraðist sjónin á blóm). 

Einn frægur sálarfræðingur hefir 
jafnvel í stuttu ágripi af sálarfræð 
inni fundið ástæðu til að skrifa sér- 


stakan kafla um böl það.er framsýn- 
inni fylgir (Ubel der Voraussicht). 
Hávamál eru því sammála mörgum 
vitrum mönnum að fornu og nýju 
um þetta, og það sýnir hina hik- 
iausu sannleiksást höfundarins, að 
hann getur annmarkanna á því, sem 
hann telur þó til æðstu gæða mann. 
kynsins. Hann skilur, að sá, sem 
allt veit, verður um leið að taka við 
sorginni og áhyggjunum, sem af 
þekkingunni leiðir, og að það mundi 
draga úr lífsgleðinni og starfs- 
þróttinum. Vitið er oss gefið til 
þess að bregða birtu yfir starfssvið- 
ið, lýsa oss á leiðinni að markinu. 
Það er geislastafur, er lífsviljinn 
sendir út til að sjá, hvað gera skal 
næst. Það á að vera “líknstafir” 
en ekki “meinstafir,” en mein- 
stafir verður þekkingin, ef 
hún glepur sálarró vora og 
lamar lífsþróttinn.. Sá sem vill 
ganga á mjóu borði yfir freyðandi 
foss í gljúfri, verður að horfa beint 
fram og gleyma á meðan öllu, sem 
hann veit um hættuna. Hugsunin 
um hana mundi draga hann beint 
niður í gljúfrið. Og að hverju gagni 
kæmi honum að hugsa um hættuna, 
þegar hann væri kominn yfir um? 
Það mundi aðeins verða til þess, aó 
gera hann hræddan eftir á og deig- 
ari til að leika sömu list á ný, þótt 
hann þyrfti. — 

En hvernig er þá sá maður, er í 
hvívetna lætur stjómast af vitinu? 
Hvaða hugsjón vakir fyrir höfund- 
inum? Hvernig á maður að vera? 
Lýsingarorðin, sem Hávamál velja 
honum, eru: snotr, meðalsnotr, ráð- 
snotr, horskr, fróðr; hugall, varr ok 
eigi ofvarr, þagall, gætinn at geði. 



LÍFSSKOÐANIR ISLENDIN-GA TIL FORNA 


39 


góðr; glaðr ok reifr, mildr (þ. e. ör- 
látur), frækinn, vígdjarfr. í þess- 
um einkunnum kemur það enn 
fram, hve mikla áherzlu Hávamál 
leggja á vitsmunina, en aðalorðið er 
eflaust snotr. Og hér erum vér svo 
heppnir, að Snorri Sturluson hefir 
sýnt, hvað í því orði felst, þar sem 
hann minnist á gyðjuna Snotru: 
“Snotra — hon er vitr ok látprúð; 
af hennar heiti er kallat snotr kona 
eða karlmaðr, sá er hóflátr er.” 
Snotr merkir þá allt í senn: vitur, 
látprúður, hóflátur, og það eru ein- 
mitt aðaldrættirnir í mannshugsjón 
Hávamála. Snotr, meðalsnotr, ráð- 
snotr, horskr, fróðr eru blæbrigði 
vitsmunanna; hugall, varr, þagall, 
gætinn at geöi, góðr eru ýmsir þætt- 
ir hófseminnar; glaðr ok reifr, 
mildr, frækinn gefa hvert sinn tón- 
inn í hinn glæsilega samhljóm hátt- 
prýðinnar, og sá, sem er frækinn 
að eðlisfari, verður á vígaöld víg- 
djarfur. Allir þessir kostir koma 
jafnt og skortur þeirra bezt í Ijós, 
þar sem maður er gestr, og því 
miða Hávamál, eins og ég tók 
fram, svo oft við gestinn, og bera 
þá fyrst og fremst háttprýðina og 
hóflætið fyrir brjósti. Snotur mað- 
ur hælir sér ekki af hyggindum 
sínum (6); hann hefir taumhald á 
tungu sinni (6), hann beitir valdi 
sínu í hófi (64); hann gerir ekki 
gys að öðrum mönnum (30) og 
fyrst og fremst gætir hann sín fyrir 
ofdrykkju (11—14) og ofáti (20— 
21), því að með ofdrykkju glatar 
hann valdinu yfir sjálfum sér, og 
með ofáti gerir hann sig auðvirði- 
legri en nautið eða sauðinn í hag- 
anum. Snotur maður þekkir hvat- 


ir sínar og galla og varast því vítin, 
Ef vér sækjum hann heim, er hann 
glaður og reifur við gesti, skraf- 
hreifinn og kann frá mörgu að 
segja; sérstaklega er honum tíðrætt 
um góða menn (103).—Allt sæmir 
þetta háttprúðum höfðingja. 

En Hávamál gera fyrirmyndina 
enn skýrari með því að sýna oss 
jafnframt andstæðuna. Lýsingar- 
orðin, sem þess háttar manni eru 
valin, eru: ósnotr, ósnjallr, ósviðr, 
api, afglapi, dælskr, fimbulfambi, 
vesall ok illa skapi, illr, gráðugr, 
glöggr. Hann þykist allt vita (26) 
og hlær að öllu (22). Eignist hann 
fé eða komist liann yfir kvenmann, 
fyllist hann metnaði og monti (79), 
Þar sem hann er gestur, ýmist þeg- 
ir hann eins og steinn, eða það veð- 
ur á honum, og fái hann í staupinu, 
segir hann allt, sem honum býr í 
brjósti (17). Hann kann sér ekki 
magamál og verður til athlægis fyrir 
græðgi sína (20). Hann heldur að 
allir, sem við honum hlæja, séu vin« 
ir sínir (24). Hann er fimbulfambi, 
erkiklaufi í orðum og hugsun. Hanu 
er nízkur (glöggr) og vill því helzt 
ekki þiggja gjafir, til þess að þurfa 
ekki að gefa aftur (48). Hann er 
huglaus og lífhræddur (16, 48) og 
sefur ekki fyrir áhyggjum um næt 
ur.— 

Snotr, þ. e. vitur, látprúður, hóf" 
látur á maður að vera. Hvers 
Hávamál meta lastalaust líferni 
kemur vel fram, þar sem þau minn* 
ast á hin önnur gæðin: 

Eldr er beztr 
með ýta sonum 
ok sólar sýn, 



40 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


lieilyndi sitt 

ef maðr hafa náir, 

án við löst að lifa. (68) 


Heilbrigðin og að lifa lastalausu lífi 
eru þarna talin frumgæðin, en næst 
þeim eldurinn og sólskinið. Höf- 
undurinn er Ijóssins barn. Sólin 
liefir talað til hans líkt og Þorkels 
mána: “Hann lét sik bera í sólar- 
geisla í banasótt sinni, ok fal sik á 
hendi þeim guði, er sólina hafði 
skapað.” Jafnframt skiljum vér ást 
höfundarins á eldinum. Hann er 
barn hins kalda lands. Hann rís 
snemma úr rekkju hvern morgun og 
“gengur síns verka á vit.’’ Hann 
finnur hitann í sjálfum sér, meðan 
hann er að verki. Það geislar frá 
honum atorkan, en þegar hann 
kemur heim og slakar á vöðvunum, 
er honum Ijúft að finna hlýjuna frá 
eldinum eða baka sig við hann, eins 
og Ásmundur hærulangur. Og ef- 
laust hefir honum dottið margt í 
hug, er hann horfði í langeldana, er 
loguðu glatt — “líkt og hans fjör. 
ugur andi.” Þá hefur hann hugleitt, 
hvernig 


brandr af brandi 

brenn unz brunninn er, 

funi kveykisk af funa, (57) 


ög heimfært það til mannanna. 
Hann telur upp hin önnur gæði, er 
geta sætt mann við lífið, jafnvel þó 
að heilsan bili: 


Erat maðr alls vesall, 
þótt hann sé illa heill; 
sumr er af sonum sæll, 
sumr af frændum, 


sumr af fé ærnu, 
sumr af verkum- vel. (69) 

Hann telur fyrst sonaeignina, fram- 
hald ættarinnar. Með því heldur 
logi lífsins áfram, lýsandi og verm- 
andi, frá kyni til kyirs. Og svo er 
annað: 

Sjaldan bautasteinar 
standa brautu nær, 
nema reisi niðr at nið. (72) 


Þar kemur fram þráin að lifa í end- 
urminningu komandi kynslóða, 
ekki aðeins í holdi og blóði niðjanna, 
heldur og í vitund þeirra og allra 
sem til spyrja, þráin eftir orðstír, 
sem aldrei deyr. Það er eini ódauð- 
leikinn, sem höfundurinn virðist 
trúa á. Þess vegna ríður á að fá 
svo mikinn árangur af þessu lífi, 
sem unnt er. Meðan lífið heizt, 
verða einhver ráð til að afla sér 
helztu nauðsynja: “ey getr kvikr 
kú” allt af getur lifandi maður eign- 
ast belju. Og þó að maður sé haltur 
eða handarvanur, daufur eða blind- 
ur, getur hann orðið að einhverju 
liði (71). Eftirtektarvert er það, 
hve lítið atriði auðurinn er í aug- 
um höfundarins. Það er bein af- 
leiðing af því, að hann metur mann 
eingöngu eftir því, hvað hann er, 
en ekki eftir hinu, hvað hann á: 


Þveginn ok mettr 

ríði maðr þingi at, 

þótt hann sét væddr til vel; 

skúa ok bróka 

skammisk engi maðr 

né hests in heldr 

þótt hann hafit góðan. (61) 



LÍESSKOÐANIR ÍSLENDINGA TIL FORNA 


41 


Betur er eigi unnt að taka fram, 
að umbúðirnar eru lítils virði, 
innihaldið aðalatriðið: 

Hví skal ei bera höfuð hátt 
í heiðurs fátækt, þrátt fyrir allt? 

Koma á þingið og leggja sitt til mál- 
anna, þó að klæði og skæði séu 
ekki sem bezt? En “þveginn” á 
maður að vera, því að annað væri 
virðingarleysi jafnt fyrir sjálfum sér 
og öðrum—“ok mettr.’’ Sumir hafa 
haldið að þar ætti að standa 
“kembdr.” Það rná vel vera, en hitt 
þykir mér líklegra, að höfundurinn 
vilji, að menn komi mettir til þings 
af sömu ástæðu og hann ræður 
mönnum að eta dögurð seint, þegar 
þeir ætla í samsæti, svo að ekki fari 
eins og þar segir: 

sitr ok snópir 

lætr sem sólginn sé 

ok kann fregna at fáu. (33) 

Höfundurinn þekkir manneðlið 
nógu vel til að vita, að enginn nýt- 
ur sín eða ber höfuðið hátt með 
soltinn maga, og hann kannast við 
það.— 

En um meðferð auðsins gefa 
Hávamál þessa frjálsmannlegu 
reglu: 

Féar síns, 

er fengit hefr, 

skylit maðr þörf þola: 

opt sparir leiðum 

þats hefir Ijúfum hugat; 

mart gengr verr en varir. (40) 

Bífernisreglur Hávamála eru allar 


miðaðar við afleiðingar breytni 
vorrar í þessu lífi. Siðfræði þeirra 
styðst ekki við neina trúarskoðun, 
heldur eingöngu við manneðlið, 
eins og það birtist í reynslu vorri. 
Lífið verður því fullkomnara sem 
vér fylgjum betur boðum skynsem- 
innar og gætum þess mundangs 
hófs, sem er einkenni sannrar heil- 
brigði. Sá, sem þannig lifir, getur 
verið “glaðr ok reifr — unz sinn 
bíðr bana.” Hann veit að vísu, að: 

Deyr fé, 
deyja frændr, 
deyr sjálfr hit sama; 
en — orðstírr 
deyr aldrigi 

hveim er sér góðan getr. (76) 

Orðstírinn er afleiðing manngildis- 
ins og framhald þess. Með honum 
verður líf manns, þegar hann er 
sjálfur liðinn, starfandi afl í lífi kyn- 
slóðanna, öld eftir öld. Með því að 
lifa sjálfum sér, þ. e. í samræmi við 
það, sem bezt er og heilbrigðast í 
eðli manns, lifir maður öðrum um 
ókomnar aldir. Mitt og þitt verður 
alt eitt, þegar um hin varanlegu 
gæðin er að tefla. 

“Hið frjálsa afl” og “hið lækn- 
andi vizku-orð,” “eldingin,” “lof ok 
líknstafir,” “brandr af brandi 
brenn,” kemur alt í sama stað nið. 
ur. Orðstírinn, sem aldrei deyr, er 
sá andans eldur, er tendrast af 
dæmum mikilmenna.—- 

Eitt er nú, hvernig Hávamál líta 
á gildi lífsins og markmið þess, ann- 
að skoðun þeirra á mönnunum al- 
mennt. Þar kemur mér jafnan í 
hug orð Bjarna Thorarensens til 
kunningja síns: 



42 


TIMARIT ÞJC'ÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Pengið hef ég bréf 
frá þér af vegum 
hinna náköldu 
norðanvinda. 

Fylgdi því sem þeim 
þurt og hreint veður. 


“Þurt og hreint veður”—og heldur 
kalt er í dómum Hávamála um 
mennina: 


Lítilla sanda, 

lítilla sæva, 

lítil eru geð guma. (53) 


Það er ekki stórstreymt í manns- 
sálunum. Þeir eru smásálir. Eigin- 
girnin býr undir, jafnvel þar sem 
annað sýnist. “Ey sér til gildis 
gjöf” (145, sbr. 39), og höfundur- 
inn brosir í kampinn, er hann seg- 
ir: 


Hér ok hvar 

myndi mér heirn of boðit, 
ef þyrptak at málungi mat, 
eða tvau lær hengi 
at hins trygga vinar 
þars ek hafða eitt etit. (67) 


því er bætt í sjálfstæðum þætti, er 
byrjar með hinu alkunna erindi: 


Meyjar orðum 
skyli mangi trúa 
né því er kveðr kona, 
þvíat á hverfandi hvéli 
váru þeim hjörtu sköpuð, 
brigð í brjóst um lagið. (84) 


“Á hverfandi hveli” mun vera hugs- 
að eins og er vér segjum nú “á hjól- 
um,’’ “allur á hjólum” eða “alltaf á 
hjólum” um þann, sem er aldrei kyr, 
eða óstöðugur í rásinni. Hjörtu 
kvenna voru þannig gerð, að þau 
eru “alltaf á hjólum.” En höfundur- 
inn tekur það fram, að karlmenn- 
iinir séu engu betri sjálfir: 


Bert ek nú mæli 

þvíat ek bæði veit: 

brigðr er karla hugr konum, 

þá vér fegrst mælum, 

er vér flást hyggjum, 

þat tælir horska hugi. (91) 


Og hann varar við því, að lá öðrum 
í ástamálum: 


Hann kímir líka, er hann hugsar til 
þess, að “mikið er skraddarans 
pund:” 

Váðir mínar 

gaf ek velli at 

tveim trémönni m; 

rekkar þat þóttusk, 

er þeir ript höfðu; 

neiss er nökkviðr halr. (49) 

Fyrsta kvæðið í Hávamálum 
minnist ekkert á konur né ástir. Úr 


Ástar firna 
skyli engi maðr 
annan aldregi; 
opt fá á horskan, 
er á heimskan né fá, 
lostfagrir litir. (93) 

Og: 

heimska ór horskum 
gerir hölða sonu 
sá hinn mátki munr. (94) 

Hin kalda, rólega skynsemi verður 



UPSSKOÐANIR ÍSLENDINGA TIL FORNA 


43 


hikandi, er hún stendur andspænis 
frumkrafti lífsins, hinni máttugu 
ást, og segir: “Dæmið ekki.’’ 

Hávamál gera ráð fyrir, að hver 
viti bezt, hvar að honum kreppir 
skórinn, og því sé erfitt að gera 
öðrum til hæfis og bezt að hlutast 
ekki til um annara hagi að óþörfu. 
Það ráð er skemtilega orðað: 

Skósmiðr þú verir 

né skeptismiðr 

nema þú sjálfum þér sér; 

skór er skapaðr illa 

eða skapt sé rangt, 

þá er þér böls beðit. (126) 


Hins vegar ætlast þau til, að mað- 
ur láti annara böl til sín taka, eins 
og það væri sjálfs manns böl, og 
snúist öndverður gegn þeim, er því 
valda: 


Illu feginn 
ver þú aldregi, 

en lát þér at góðu getit. (128) 


Hin sterka sjálfstæðishvöt og hið 
fasta taumhald skynseminnar, er 
birtist í Hávamálum, mundi gera 
manninn einrænan og einmana, ef 
hann fengi ekki jafnframt fullnægt 
annari hvöt, sem á sér engu síður 
djúpar rætur í manneðlinu, en það 
er hvötin til náins samlífs við aðra 
menn, og hvergi kemur djúpsæi 
Hávamála betur fram en einmitt 4 
skilning á þessu. 


Ungr var ek forðum, 

fór ek einn saman, 

þá varð ek villr vega; 

auðigr þóttumk, 

er ek annan fann; 

maðr er manns gaman. (47) 


hvars þú böl kant 

kveðu þér bölvi at 

ok gefat þínum fjöndum frið. 

(127) 


Og hann bregður upp ógleymanlegri 
mynd af einstæðri furu til að sýna, 
að vinaskjólið er lífsnauðsyn, sem 
það var ekki sízt á víkingaöld: 


Óteljandi dæmi úr íslendingasög- 
um, og þó ekkert betur en Gunnars 
þáttur Þiðrandabana, sanna, hve 
almennt það var með forfeðrum 
vorum, að gera annara böl að sínu, 
hjálpa þeim sem í vanda var stadd- 
ur og leggja líf sitt við. “Skjóls 
þykist þessi þurfa,” segir Helgi Ás- 
bjarnarson, þegar Gunnar ltlappar 
á dyr hans um nótt. Þessi einföldu 
orð segja oss allt, sem segja þarf. 

Jafnframt brýna Hávamál það 
fyrir oss, að fagna aldrei yfir því, 
sem illt er, heldur gleðjast af því, 
sem gott er: 


Hrörnar þöll, 

sú er stendr þorpi á, 

hlýrat henni börkr né barr; 

svá er maðr, 

sá er mangi ann, 

hvat skal hann lengi lifa. (50) 


Bjarni Thorarensen hefir dregið 
upp aðra mynd, sem setja má við 
hliðina á þessari. Þær skýra hvor 
aðra: 


Viður var mér áður 
vaxinn fríður að síðu, 
vestan ég varði’ hann gusti, 
varði’ hann mig austanblástrum. 



44 


TÍM'ARIT ÞJO'ÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Aðdáanlegur er skilningur Háva- 
mála á því hvað til þess þarf, að 
vináttan haldist, þegar menn eru 
einu sinni orðnir vinir. Grundvall- 
arreglan er einföld. Hún er: jöfn- 
uSuir. “Glík skulu gjöld gjöfum.” 
“Viðrgefendr erusk vinir lengst’’ 
(41). “Geði skaltu við þann blanda 
ok gjöfum skipta, fara at finna opt.’’ 
(44). 


—Þvíat lirísi vex 

ok hávu grasi 

vegr, er vetki treðr. (119). 


“Hlátr við hlátri skyli höldar taka” 
(42). “Vápnum og váðum skulu 
vinir gleðjask, þat er á sjálfum 
sýnst’’ (41). Þó þurfa gjafirnar 
ekki alltaf að vera stórar (52). í 
stuttu máli: Vináttan heimtar end- 
urgjald, jöfnuð, bergmái í fljótu 
bragði kann þetta allt að virðast 
hversdagslegar verzlunarreglur og 
ekkert annað, en höfundurinn veit 
vel hvað hann er að fara. Vinátt- 
an, eins og hvert annað hugarþel, 
lifir og nærist af athöfnunum. 
Mönnum er eiginlegt að fórna ein- 
hverju fyrir þá, sem þeir unna, og 
hins vegar fer mönnum, eins og Ar- 
istoteles hefir fyrir löngu sýnt, að 
þykja vænt um þann, sem 
þeir fórna einhverju fyrir. Sá, 
sem gefur vini sínurn gjöf, glæð- 
ir þar með hjá sjálfum sér vinarþel- 
ið til hans, og hinn gerir eins með 
því að gefa á móti. Sá, sem þigg- 
ur án þess að gefa aftur, verður 
minni vinur eftir en áður. Eigi vin- 
áttan að haldast, verður að vera 
jafnt á báðar hliðar. Einmitt af því 
að vináttan lifir á verkunum, eru 


vopn og klæði svo góðir gripir til 
gjafa — “þat er á sjálfum sýnst’’ — 
þau skarta á rnanni sjálfum og eru 
þannig sýnilegur vottur og minning 
um gefandann og vináttuna og 
halda henni þar með við. 

í því að blanda geði við vin sinn 
er fólgin fullkomin hreinskilni og 
þar með að segja honum til synd- 
anna, ef þörf gerist: “era sá vinr 
öðrum, er vilt eitt segir” (124) 
kenna Hávamál. Jafnframt á mað- 
ur aldrei að verða fyrri til að slíta 
vináttunni (121). En þar af leiðir, 
að “óvinar síns skyli engi maðr 
vinar vinr vera,”(43)því að þar sem 
tveir menn standa á öndverð'um 
meiði, er ekki unnt að fylgja báð- 
um að málum, heldur verður að 
velja á milli og þar með bregðast 
öðrum hvorum. Og þar sem vin- 
áttan er einskonar sifjar og sálufél- 
ag, ríður á að velja sér góðan mann 
að vini: 

Góðan mann 

teygðu þér að gamanrúnum 

og nem líknargaldr meðan þú 

lifir. (121) . 

Vinátta vondra manna stendur 
skamma stund: 

Eldi heitari 

brennr með illum vinum 
friðr fimm daga, 
en þá sloknar, 
er hinn sétti kemr 
ok versnar allr vinskapr. (51) 

Mörgum mun virðast kaldrifjuð 
reglan, sem Hávamál gefa um þann 
vin, sem maður trúir illa: 



LÍFSSKOÐANIR ISLENDINGA TIL FORNA 


45 


Þat er enn of þann 

er þú illa trúir 

ok þér er grunr at hans geði, 

hlæja skaltu við þeim 

ok um hug mæla, 

glík skulu gjöld gjöfum. 

(46, sbr. 45) 

En í raun og veru er þetta bein af 
leiðing af reglunni um, að verða 
aldrei fyrri til að slíta vináttu. Ann- 
aðhvort verður að segja manninum 
að fyrra bragði hvað maður hugsar 
um hann, gera hann þar með að 
fjandmanni sínum og verða “fyrri 
að flaumslitum,” eða þá að sýna 
honum vingjarnlegt viðmót, sem þá 
verður jafn ósatt og hans. En hann 
hefir þá ekki yfir neinu að kvarta, 
því að “glík skulu gjöld gjöfum.’’ 

Þannig eru Hávamál hér sem 
endrarnær sjálfum sér samkvæm. 
Þar er engin hálfvelgja. Rétt hugs- 
un ræður.— 

Lítum svo á Egil Skallagrímsson, 
víkinginn og skáldið, sem uppi var 
á sömu öld og Hávamál voru ort. 
Mannshugsjón Egils birtist í kvæði 
því, er hann orti um Arinbjörn 
hersi, vin sinn, og er vert að gæta 
að því, hvaða eiginleika hann telur 
Arinbirni til gildis og dáist að. 

Svo sem eðlilegt er, minnist 
hann fyrst á það, hve tryggur vin- 
ur Arinbjörn hefir reynst honum, 
og að hann gat treyst hverju hans 
ráði, en í því felst, að Arinbjörn var 
ráðsnjall, vitur maður. Hann er 
“heiðþróaðr,’’ hefir fengið þann 
þroska, er heiður fylgir, er “knía 
fremstr’’ og Egill leggur sér- 
staklega áherzlu á það, að 
þótt Arinbjörn væri vinur 


hins herskáa konungs, þá talaði 
hann aldrei ósatt orð í konungs 
gaiði (“vinr þjóðans, er vætki ló í 
herskás hilmis garði; hann hafði 
djörfung til að segja ávalt satt, 
þótt við harðvítugan konung væri 
að eiga. Hann er voldugur og ætt- 
göfgur (“máttugr hersa kundr”). 
Svo sem að líkindum ræður um 
svo fégjarnan mann sem Eg- 
ill var, þá verður honum tíðrætt um 
örlæti Arinbjarnar (“mildgeðr”; 
fégrimmr”) og auðlegð, og þá vin- 
sæld, er því fylgdi: Er þá athyglis- 
vert, að Egill lofar sérstaklega 
mannúð hans, að enginn fór frá 
Arinbirni tómhentur, “háði leiddr 
né heiptkviðum,” enda sé hann 
sverð og skjöldur lítilmagnanna, en 
ekki láti hann þjófa vaða uppi 
(“sökunautr og sona hvinna”). 
Hann er “vinr véþorns” þ. e. þess, 
er þyrmir véum, trúmannsins, og 
því ástsæll jafnt af guðunum sem 
af öllum almenningi (“goðum á- 
varðr með gumna fjöld’’) og menn 
veita orðum hans athygli sem væri 
hann konungur. 

Aðdáun Egils á vinfestunni, sann- 
leiksástinni, orðheldninni, örlætinu, 
frægðinni kemur hins vegar óbein- 
línis fram í því, sem hann segir um 
sjálfan sig í kvæðinu: Hann segir 
sér sé ljúft að kveða um vini sína 
(“emk vilkvæðr um vini mína,’’) að 
hann sé “þagmælskur um þjóð- 
lygi,” “skaupi gnægðr skrökber- 
öndum,’’ “glapmáll um gleggvinga” 
(þ. e. nirfla) og að hann ætti skilið 
að heita “vinþjófr,” “váljúgr að Við- 
urs fulli” (þ. e. svikaskáld), “hróðrs 
örvirðr ok heitrofi”, ef hann endur- 
gyldi ekki Arinbirni hjálpina, og 



46 


TIMARIT ÞJC'ÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


nefnir þar með einmitt það, er hann 
sízt vildi að sannaðist á sér. 

í einni af lausavísum sínum kall- 
ar Egill Arinbjörn “dreng,” og í 
engu einu orði felst meira af æðstu 
siðgæöisliugsjón f o r n m a n n a. 
“Drengir heita vaskir menn ok 
batnandi,” segir Snorri. í þeirri 
skilgreiningu kemur þróunin fram, 
líkt og í “heiðþróaðr” hjá Agli. 
Án vaskleikans, hreystinnar hug- 
prýðinnar koma aðrar gáfur að litlu 
eða engu lialdi, því að lífið er bar- 
át.ta, barátta við náttúruna, barátta 
við sjálfa oss og barátta við aðra 
menn, ef ekki með vopnum hand- 
arinnar, þá með vopnurn andans. 
Öllum er augljóst, hvers virði vask 
leikurinn er, þar sem lífsbaráttan 
er háð með brugðnum sverðum, þar 
sem menn verða að leggja líf sitt 
við nálega hvert það mál, er þeir 
taka að sér, svo sem var hjá oss á 
söguöldinni. Þar stendur sá bezt 
að vígi, sem lætur sér sízt bregða 
við váveiflega hluti, eins og sagt er 
um Halldór Snorrason. En vask- 
leikur er í raun og veru engu ónauð- 
synlegri þar sem friður er á yfir- 
borði þjóðlífsins, svo að hver maður 
er nokkurnveginn óhultur um líf 
sitt. Baráttan er þá ekki um það að 
halda lífi sínu, heldur um það að 
lifa samkvæmt eðli sínu og þörf, 
fegra líf sitt og fullkomna. Með 
samlífinu hættir mönnum löngum 
við að verða hver öðrum háðir, háð- 
ir yfirmönnum sínum, vinum, fylg- 
ismönnum flokksmönnum, háðir 
tízkunni, almenningsálitinu. Þar 
af sprettur sú hættan að menn týni 
sjálf'Um sér, láti teygjast frá því 
sem þeir sjálfir telja rétt. 


“vinni það fyrir vinskap manns 
að víkja af götu sannleikans.’’ 
Allar mannlegar framfarir og þroski 
kosta áreynzlu, fást ekki, nema 
menn beiti kröftunum vasklega og 
þoli margar raunir. Staðfastur get- 
ur sá einn verið, sem hugprúður er 
og hopar ekki af hólmi, hvað sem 
á móti er: 

“Hrökkvi þegn fyrir þegni, 

þat var drengs aðal lengi.” 

En vaskleikurinn einn er ekki nóg- 
ui til drengskapar: “Drengir heita 
vaskir menn ok batnandi.’’ Dreng- 
skapurinn fæst með því að beita 
vaskleikanum þannig, að maður 
batni við, vinna þau verk, sem 
göfga mann, breyta svo að maður 
veiði “heiðþróaðr.” 

Batnaður, heiðþróun, verður þann- 
ig markmiðið, sem að er stefnt. En 
hvaða verkum fylgir heiður? Þau 
verða að vera sérstaks eðlis, því að 
heiður er fólgin í viðurkenningu 
annara manna, og almenna viður- 
kenningu getur það eitt fengið, 
sem ekki er eingöngu gott fyrir gjör- 
andann, heldur og fyrir aðra. Heið- 
ur táknar samkvæmt uppruna orðs- 
ins ljóma, birtu. Heiðþróaðr er sá, 
sem hefir þroskast þannig, að hann 
ber öðrum birtu og veitir þeim þar 
með styrk til að keppa að æðra 
marki. Heiðurinn er gróðrarmagn 
andans. Hann vekur til vaxtar, 
hvar sem hann ljómar. Sú viður- 
kenning, er menn ósjálfrátt veita 
afbragðsmanninum, er viðbragð 
gróðramagnsins í sálum sjálfra 
þeirra, eins og blómið teygir sig í 
áttina til Ijóssins. En fyrir hverja 



LÍKSSKOÐANIR ISLENDINGA TIL FORNA 


4 7 


lifandi veru er um tvennt að keppa: 
annars vegar um viöhald lífsins 
sjálfs, hins vegar um efling þess 
þróun. Úrlausnarefni mannkyns- 
ins hefir á öllum öldum verið það 
að finna skipulag, er veitti hverjum 
manni þetta tvennt: öryggi lífsins 
og tækifæri til heiðþróunar. Fél- 
agsskipun forfeðra vorra var skamt 
á veg komin. Einstaklingurinn 
varð á hverri stundu að vera húin 
til varnar. Hið eina skjól var “frænd- 
garðurinn,” ætt stóð gegn ætt, er 
á einstakling var ráðist. Hefnd- 
arlögmál forfeðra vorra miðaði 
að viðhaldi lífs og réttar einstakl- 
ingsins, með því að láta engum 
haldast uppi að sníða svo kvist af 
annars ættarmeiði, að sjálfs hans 
yrði ekki jafn mikið skertur í stað- 
inn. Hefndin átti að halda uppi 
jöfnuðj í viðureign ætta og einstakl- 
inga og þar með kenna hverjum 
manni, að það svaraði ekki kostnaði 
að vega að öðrum. Hver einstakur 
maður með ætt sína að baki sér var 
þannig fæddur lögregluþjónn. Og 
þegar dæmt er um þau hermdar- 
verk, sem unnin voru í þjónustu 
hefndarinnar, verður að muna, að 
þau voru sama eðlis og lögreglu- 
þjónsins nú á dögum, er hann legg- 
ur lífið í sölurnar til að gera skyldu 
sína. En hefndin var og er tvíeggj- 
að sverð, því að framkvæmd hennar 
hlaut og hlýtur oft að valda ójöfn- 
uði. 

Af því að lífið var þannig oft bar- 
átta manns gegn manni, ættar við 
ætt, varð hreystin frumdygðin og 
hugleysið, bleyðimenskan sá löstur, 
er menn vildu sízt láta á sér sitja. 
En liugsjón heiðursins óx í skjóli 


hreystinnar, því að fulla hugprýði 
ei' ekki unnt að sýna nema með því 
að leika fyrir opnum tjöldum og 
taka afleiðingunum af því, að allir 
viti, hvað maður hefir gert. Þaðan 
er runninn hinn rnikli munur, er 
fornmenn gerðu á vígi og morði, 
ráni og þjófnaði, bermæli og rógi, 
og jafnframt hitt, að ekki þótti 
sæma að vega að konum, börnum 
og öðrum lítilmögnum. Til þess 
þurfti ekkert hugrekki, og það var 
ójöfnuður. Þar skildi milli drengs 
og níðings. 

í raun of veru er hin forn-íslenzka 
mannshugsjón íþróttamanns h u g- 
sjón. íþróttamaðurinn 1 e g g u r 
stund á íþrótt sína sjálfrar hennar 
og sjálfs sín vegna. Hann temur 
og stælir líkama og sál til þess eins 
að geta leyst af höndum það, er 
hann setur sér fyrir. Það er hans 
eins og barnsins: 

kaupið hæsta að heimta í 

hverju verki: að orka því. 

Gildi lífsins verður fólgið í því 
að finna máttinn í sjálfum sér og 
beita honum af fremsta megni. En 
íþróttamaðurinn keppir alltaf bein- 
hnis eða óbeinlínis við aðra, því að 
þar er maður manns mælikvarði. 
Af því leiðir skarpa athygli á kost- 
um og löstum keppinautanna. 
Um þá ber raun vitni. Það elur upp 
réttdæmi, enda getur enginn niðr- 
að keppinaut sínum nema gera 
minna úr sjálfum sér um leið, og ef 
til vill er ekkert augljósara í fari 
fornmanna en einmitt vilji þeirra að 
láta féndur sína og keppinauta 
njóta sannmælis: 



48 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


Þykkjat mér góðir 
Granmars synir, 
þó dugir siklingum 
satt að mæla; 
þeir hafa markat 
á Móingshaugum, 
at hug hafa 

hjörum at bregða. (Völs. kv. 48) 

Önnur afleiðing af íþróttam. við- 
horfinu er sú, að verkið, sem unn- 
ið er, fær gildi sitt eingöngu af því, 
sem það birtir um getu íþrótta- 
mannsins, en ekki af því, að hvaða 
gagni það kemur að öðru leyti. Öll 
athyglin beinist að gerandanum 
sjái'fum, aflinu, leikninni, listinni, 
sem lifir sitt andartak í athöfninni 
og síðan í orðstír þeim, sem af henni 
tendrast. Orðstírinn heldur upp for- 
dæminu og vekur þar með til nýrra 
dáða í keppni við þær, sem áður eru 
unnar: “Brandr af brandi brennr,” 
en altlaf er horft á ljómann, en 
ekki eldsneytið. Sagan verður saga 
um þá einstaklinga, er sköruðu 
fram úr. 

Af slíkri lífsstefnu leiðir ennfrem- 
ur, að kappið vaknar við hverja á- 
tyllu. Hver mótstaða eða torfæra 
verður ögrun til kraftanna að yfir- 
stíga hana, og aldrei má vita fyrir- 
fram, hvað takast kann, ef rösk- 
lega er að gengið. Óteljandi dæmi í 
íslendingasögum sýna, hve fljótir 
menn voru til að rísa öndverðir 
gegn hverri mótstöðu og etja kappi 
við hvern sem var, og það er ber- 
sýnilegt, að bak við er löngunin og 
viljinn til að fá sig fullreyndan. 
Heitstrengingar eru af sama toga 
spunnar. Skemtanir manna á þeim 
tímum bera sama vitni: hvers kon- 


ar íþróttir, þar sem maður keppir 
við mann, jafnvel kappát og kapp- 
drykkja, og ekki aöeins líkamlegar 
íþróttir, heldur og andlegar: kapp 
um það, hver yrkir fljótast og bezt 
vísu um tiltekið efni, orðasennur, 
gáturáðningar. Og loks mannjöfn 
uður, þar sem reikningarnir eru 
gerðir upp. 

í augum fornmanna voru vopna- 
viðskifti leikur: 

Jafn var mér gnýr geira 
gamanleikr við hal bleikan, 
kveður Egill, og Vigfúss Víga- 
Glúmsson kallar orustu “góðan 
leik,’’ enda hét hún í kenningum 
skáldanna “sverðleikr,” “örleikr” o. 
s. frv. En hvort sem barist er um- 
lífiö með brugðnum sverðum eða 
maður gengur gegn manni í öðrum 
líkamsíþróttum, þá er niðurstaðan 
sýnileg og áþreifanleg og orkar ekki 
tvímælis. En líkamlegt sjálfstæði, 
hreysti og djörfung, sem íþróttun- 
um fylgir, verður um leið undir- 
staða andlegs þróttar og þors, er 
kemur fram í orðaskiftum jafnt og 
í vopnaviðskiftum. 

Þar sem lífið var þannig metið 
eftir íþróttagildi þess, eftir því, hve 
gott tækifæri það veitti til að sýna 
atgervi sína og geta sér frægð f 
þeim efnum, er þá þótti mest um 
vert, þá er auðskilin eftirsókn fram- 
gjarnra íslendinga fyrrum eftir þvf 
að komast í þjónustu þeirra höfð- 
ingja, er ágætastir þóttu og flesta 
afreksmenn höfðu sér við hönd 
Þar var leikvöllurinn, þar mátti fá 
sig fullreyndan og þá viðurkenn- 
ingu, sem ekki varð skotið til æðra 
dóms, þar sem hún kom frá þeim, 
sem sjálfur var fremstur meðal 



LÍFSSKOÐANIR tSLENDINGA TIL FORNA 


49 


jafningja. En það voru að jafnaði 
höfðingjar þeir, er íslendingar gerð- 
ust handgengnir. 

í þessu hressandi anörúmslollti 
íþróttahyggjunnar, þar sem hver 
maður er metinn eftir því sem hann 
liefir atgervi til, dafnar frumleikinn. 
Hvergi getur skemtilegra mynda- 
safn sérkennilegra manna, er hver 
þorði að koma til dyranna eins og 
hann var klæddur, en í sögum þeim 
og þáttum, er segja frá íslending- 
um við hirðir erlendra konunga. 
Þeir eru ekki hnjáliðamjúkir hirð- 
snápar, heldur frjálsbornir menn, 
er segja konungum jafnt og hirð- 
mönnum þeirra það sem þeim býr 
í brjósti, hvað sem í húfi er, fara 
með þá sem jafningja sína og 
heimta réttdæmi af hverjum manni. 
Þeir veita ást sína og aðdáun, hrós 
og fylgd þeim einum, sem þeir telja 
þess verðan. og gera sér manna- 
mun konunga, sem viðstaddir eru- 
“Svá bar til eitthvert sinn, at 
konungarnir (Magnús góði og Har- 
aldr harðráði Noregskonungar) 
sátu í einni höll at matborðum 
norðr í Kaupangi, þá var þar kom- 
inn til bæjarins Arnórr jarlaskáld, 
hann hafði ort sitt kvæðit um hvám 
konunginn. Ok einn dag, er Arnórr 
bræddi skip sitt, þá komu þar sendi- 
menn konunga, ok báðu hann 
ganga ok færa kvæðin; hann gekk 
þegar, ok þó ekki af sér tjöruna; en 
er hann kom at stofunni, mælti 
hann við dyrvörðu: gefið rúm 

skáldi konunganna; hann gekk inn 
fyrir þá ok mælti: heilir alvaldar 
báðir! Haraldr konungr mælti: 
hvárum skal fyrr færa kvæðit? 
Hann svarar: fyrr hinum yngra? 


Konungr spurði: hví honum fyrr? 
Herra! sagði hann, þat er mælt, at 
bráðgeð verði ungmenni; en þat 
þótti hvárum meiri virðing, at fyrr 
væri kvæðit fært. Því næst hóf 

hann upp kvæðit.En er lokit var 

drápunni, hóf Arnór þegar upp 
kvæðit Haralds, þat heitir Blágagla- 
drápa, gott kvæði; ok er þeirri 
drápu var lokit, þá var Haraldr 
konungr spurðr, hvárt honum 
þætti betra kvæðit. Hann svarar: 
sjá kunnum vér, hverr munr er 
kvæða þessara, mitt kvæði mun 
skjótt niðrfalla, svá at engi maðr 
mun kunna; en drápa þessi, sem 
ort er um Magnús konung, mun 
kveðin meðan Norðrlönd eru bygð. 
Haraldr konungr gaf Arnóri spjót 
gullrekit, en Magnús konungr gaf 
honum fyrst gullhring; gekk hann 
svá utar eptir höllinni, at hann dró 
gullhringinn á spjótsfalinn ok 
mælti: hátt skal bera hváratveggju 
konungsgjöfina. Þá mælti Haraldr 
konungr: kom svá næst til Noregs 
löngum orðinn (þ. e. þar sem þú oft 
kemur), at þú haf kvæði mér at 
færa; Arnórr hét honum því, at 
hann skyldi yrkja um hann erfi- 
drápu, ef hann lifði lengr en Har- 
aldr konungr. Magnús konungr gaf 
síðan Arnóri knör með farmi, ok 
gerðist mikill ástúðavinr hans.” 

Arnórr, íslenzkur bóndason, kem- 
ur þarna fram sem andans konung- 
ur, er veitir þjóðkonungunum allra- 
mildilegast þá viðurkenningu og í 
þeirri röð, sem honum þykja rök 
standa til, og með því að heita 
Haraldi konungi því einu að yrkja 
um hann erfidrápu, ef til komi, gef- 
ur hann konungi í skyn, að hann 




50 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


yrki ekki launanna vegna og muni, 
ef hann lifi, leyfa sér að segja um 
hann dauðan það sem sér sjálfum 
þóknist. 

Þetta dæmi er rétt að hafa í 
huga, þegar meta skal það lof, er 
hirðskáldin bera löngum á konung- 
ana fyrir örlæti þeirra. Ef hirðin, 
sem á hlýddi, hefði vitað, að lofið 
var ekki satt, þá var það napurt 
háð. En örlætið var konunglegt 
og lofsvert fyrir þá sök, að kon. 
ungur gat ekki launað vasklega 
fylgd eða gott kvæði með öðru en 
gjöfum, sem honum var í sjálfs 
vald sett að hafa miklar eða litlar 
en að launa minna en til var unn- 
ið var brot á þeim jöfnuði, er var 
grundvöllur allrar vináttu. 

Til þess að teljast “mikilmenni’’ 
þurfti jafnt að sýna vilja og mátt 
sinn í örlæti og liðveizlu við aðra, 
sem í því að halda hlut sínum fyrir 
hverjum sem var, og það er athygl- 
isvert, að frummerkingin í orðinu 
níðingur virðist hafa verið nirfill. 
Sögurnar dást bersýnilega að þeim 
rnönnum, er sýndu rausn, þó að um 
efni fram væri, eins og Þórarinn 
Nefjólfsson. í örlætinu, sem ekki 
hikar að gefa sinn síðasta skiiding, 
birtist djörfung íþróttamannsins, er 
teflir á fremsta hlunn. 

Það er erfitt að gera sér grein 
fyrir, hve mikinn þátt trúarskoðan- 
ir áttu í lífi og breytni fornmanna, 
og hér er ekki ráðrúm til að víkja 
mikið að trú þeirra á goðin, á vætt- 
ir, góðar og illar, á framhald lífs- 
ins eftir dauðann, á mátt rúna og 
galdra o. s. frv. En dómar þeirra 
um eðli manna og gildi, þroska 
þeirra og breytni, um markmið 


þessa lífs og gæði þess, virðast ekki 
bundnir við trúna. Siðalögmál 
þeirra eru miðuð við manneðlið" og 
reynsluna, skynsemin er leiðarljós- 
ið, en ekki guðleg boðorð. Allt virð- 
ist benda á, að svo hafi verið á lit- 
ið sem goðin væru undirorpin sömu 
siðalögum og mennirnir, siðalög- 
um, er fólgin væru í eðli hlutanna 
og ekki yrðu að ósekju brotin. Eið- 
rof komu til dæmis, eins og Völuspá 
sýnir, goðunum jafnt í koll og 
mönnum. Og yfir goðum jafnt sem 
mönnum var dularfullt vald, er þau 
fengu ekki um þokað, en það voru 
örlögin. Goðin voru í mynd og lík- 
ingu mannanna, að vísu miklu 
voldugri en þeir, en þó ófullkom- 
in, höfðu sömu siðferðisgalla og 
þeir, og höfðu sum gert sig sek í 
ýmsu því, er góður drengur mundi 
ekki telja sér sæma. Þau gátu því 
ekki verið æðstu fyrirmyndir eða 
löggjafar í siðgæðismálum. En þau 
voru vinir mannanna, verndarar 
þeirra og samherjar í baráttunni 
gegn jötnum og öðrum illurn öfl- 
um tilverunnar. 

Völuspá segir, að 3 æsir, “öflgir 
og ástkir” hafi vakið hinum fyrstu 
mönnum líf: 

Önd gaf Óðinn, 
óð gaf Hænir, 
lá gaf Lóöurr 
ok litu góða. 

Óðinn er “skatna vinr,” Þórr “vinr 
verðliða” og “Miðgarðs véurr,’’ þ. e. 
vörður mannheims. Hins vegar 
eru þeir, sem leita athvarfs og ráða 
hjá goðunum, nefndir vinir þeirra. 
Sigurður Fáfnisbani er kallaður 



Ufssroðanir íslendinga til forna 


51 


“Freys vinr.” Þórólfr Mostrar 
skegg “var mikill vin Þórs” og 
“gekk til fréttar við Þór ástvin 
sinn.” “Hrafnkell elskaði ekki ann- 
at goð meira en Frey, ok honum gaf 
hann alla hina beztu gripi sína 
hálfa við sik.’’ Samband manna og 
goða var þannig vináttusamband og 
háð sömu lögum og vinátta manna 
á milli, lögmálinu um jöfnuð, að 
“glík skulu gjöld gjöfum.” 

Til goðanna sóttu menn hjálp og 
kraft, sigur, vald og vizku: 

Heiiir æsir, 

heilar ásynjur, 

heil sjá en fjölnýta fold, 

mál ok manvit 

gefið okkr mærum tveim 

ok læknishendr meðan lifum. 

1 þessum orðum valkyrjunnar, er 
hetjan hefir vakið af hinum langa 
blundi, birtist oss frjálsmannlegt á- 
vai'p til goðmagna himins og jarðar 
og bæn um sum af æðstu gæðum 
mannh'fsins: mál og manvit og 
læknishendur. 

En vér höfum líka dæmi um ó- 
æðri bæn: “Ok áðr Þorkell fór á 
brott frá Þverá, þá gekk hann til 
hofs Freys, ok leiddi þangat uxa 
gamlan ok mælti svá: “Freyr,” 

sagði hann, “er lengi hefir fulltrúi 
minn verit, ok margar gjafar af mér 
þegit ok vel launat—nú gef ek þér 
uxa þenna til þess að Glúmr fari 
eigi ónauðugri af Þverárlandi, enn 
ek fer nú. Ok láttu sjá nokkurar 
jartegnir, hvárt þú þiggr eða eigi.” 
Þorkell kallar Frey fulltrúa sinn, þ. 
o. þann, er hann ber fult traust til, 
•og kemur það orð ailoft fyrir, þeg- 


ai talað er um goð, sem tiltekinn 
maður hafði sérstaklega traust á. 
Eins og hverjum bónda á íslandi var 
frjálst að velja sér þann goða til 
trausts og halds, er hann sjálfur 
vildi, og gat sagt sig úr lögum við 
hann, ef ekki fór vel á með þeim, 
eins gátu menn valið sér þann guð 
til átrúnaðar, er þeim var mest að 
skapi, og afrækt hann, er þeim 
þótti hann bregðast sér, svo sem 
Hrafnkell Frey, er hann var flæmd- 
ur af eign sinni. Þegar Egill Skalla- 
grímsson er frá sér numinn af 
harmi eftir sonamissinn, gerir hann 
upp reikninginn við Óðin, guð sinn. 
Segist hann hafa átt gott við hann 
og gerst tryggur að trúa honum, en 
hann hafi slitið vináttu við sig; 
hann dýrki hann ekki fyrir þá sök, 
að sér sé það ljúft, heldur af því að 
liann hafi fengið sér bölvabætur, 
sem hann telji góðar, en það er 
skáldskapargáfan, hin vammi firða 
íþrótt, og það geð, er gerði lævísa 
menn að vísum óvinum hans. 

Hér kemur íþróttahyggjan skýrt 
fram. Guðinn er metinn eftir þeim 
þroska eða manngildi, sem hann 
veitir vinum sínum. Sama hugar- 
stefnan kemur og fram í því að 
hugsa sér goðin nokkuð hvert með 
sínum hætti, fulltrúa hvert sinn- 
ar lífsstefnu, iðnar eða íþróttar, 
svo að nauðsyn var “at kunna skyn 
goðanna ok vita, hvert biðja skal 
hverrar bænarinnar,’’svo sem Snorri 
kemst að orði. Þessu fylgdi frjáls- 
lyndi í trúarefnum. Engin ástæða 
var til að áreita annan fyrir trú 
sína, fremur en fyrir hitt, að hall- 
ast heldur að einum höfðingja en 
öðrum. 



52 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


Sambandið við guðina var fyrst 
og fremst miðað við hjálp þeirra í 
þessu lífi. Að vísu trúðu menn á 
annað líf og virðast hafa hugsað 
sér það allmjög í líkingu við lífið 
hér á jörðu, en ekki virðist sú trú 
hafa átt mikinn þátt í daglegri 
breytni manna eða því, hvernig þeir 
urðu við dauða sínum. Hugsjónir 
þessa lífs lýstu fram í dauðann. 
Dauðinn var fullnaðarpróf mann- 
gildisins. “Þá skuld eiga allir að 
gjalda,’’ og aldrei tekst söguritur- 
unum hetur upp en er þeir lýsa 
mönnum, er greiddu hana með 
frjálsmannlegri rausn og skörungs 
skap. 

Bæði í Eddukvæðunum og í sög- 
unum birtist römm forlagatrú, að 
“eigi má við sköpun sporna’’ og að 
margt verður “meirr af forlögum 
ok atkvæði rammra hluta en fýsi.” 
Þessi trú kemur í ljós einmitt á 
þeim stundum, er um mikilvæg at- 
vik í lífi manna er að tefla, svo sem 
um kvonfang eða gifting, um hólm- 
göngu eða hervirki, afturhvarf til 
ættjarðarinnar eða landnám í nýju 
landi, um ósætti manna á milli, um 
höpp og óhöpp og fyrst og fremst 
um dánardægrið, að enginn komist 
yfir skapadægur sitt, en að “hverj- 
um bergr nokkut, ef ekki er feigr.’’ 
Af sama toga er trúin á drauma og 
fyrirburði. Þessi forlagatrú hefir 
þó ekki lamað athafnaþrótfinn, 
heldur miklu fremur stælt hann. 
Svo hefir Sverrir konungur litið á, 
er hann eitt sinn talaði fyrir lið- 
inu, áður en orusta hófst, og sagði 
þessa sögu: 


“Svá sagði ok einn búandi, er 
hann fylgdi syni sínum til herskipa, 
ok réð honum ráð; bað hann 
vera hraustan ok harðan í mann- 
raunum: lifa orð lengst eptir hvem, 
sagði hann; eða hvernig myndir þú 
hátta, ef þú kæmir í orrostu, ok 
vissir þú þat áðr, at þar skyldir þú 
falla? Hann svarar: hvat væri þá 
við at sparast at höggva á tvær 
hendr? Karl mælti: nú kynni 
nokkurr maðr þat at segja þér með 
sannleik, at þú skyldir eigi þar 
falla? Hann svarar: hvat væri þá 
at hlífast við at gangast fram sem 
bezt? Karl mælti: í hverri orrostu, 
sem þú ert staddr, þá man verða 
annathvárt, at þú munt falla eða 
braut komast, ok ver þú fyrir því 
djarfr, at ailt er áðr skapat; ekki 
kemr úfeigum í hel, ok ekki má 
feigum forða; í flótta er fall verst.’’ 

Hver maður er eftir þessari h'fs- 
skoðun líkt staddur og hermaður 
í leiðangri, sem stjórnað er eftir 
fyrirfram gerðri áætlun, er hann 
þekkir ekki. Skipinu verður hann 
að fylgja; hann ræður því ekki, 
hverjir félagar hans eru, eða hvar 
skipið kemur við land, eða hvenær 
hann Iendir í orustu eða við hverja 
þar verður að eiga, og hann veit 
fæst af þessu fyr en jafnóðum. Hitt 
finnur hann með sjálfum sér, að 
hann getur ráðið því, hvernig hann 
tekur því, sem við ber hverja stund- 
ina, og að það er undir honum sjálf- 
um komið, hvort hann reynist góður 
drengur og getur sér frægð, eða ó- 
drengur og “hróðrs örverðr.” 



r 

Sagrmrifim IslendÍEiga 

—Eftir— 

Pétur Sigurðsson, M.A., háskólaritara 


Víkingaferðirnar voru merkileg- 
ur þáttur í sögu Norðurálfunnar. 
Norðurlandabúar leituðu út, frá eyj- 
um Danmerkur, heiðum Jótlands, 
skógum Svíþjóðar, fjörðum og döl- 
um Noregs. Þeir héldu á vorin vest- 
ur yfir haf til fornra og auðugra 
menningarlanda, tóku strandhögg, 
rændu klaustur, brendu bæi, og 
hurfu aftur heim að hausti með full- 
ar hendur fjár, í gulli og silfri, dýr- 
gripum og herteknu fólki, er þeir 
gerðu ánauðuga þræla og amháttir. 
Þeir voru hermenn miklir, hraustir 
og harðvítugir, en fyrirstaðan lítil 
hjá vestrænu þjóðunum. Hin miklú 
auðæfi freistuðu þeirra, sem heima 
höfðu setið. Á hverju vor urðu leið- 
angrarnir fleiri og fjölmennari, vík- 
ingarnir öflugri og ófyrirleitnari. 
Norðmenn tóku undir sig eyjarnar 
í kringum Skotland, ráku á brott 
hina fyrri íbúa og byggðu þær að 
nýju. Þeir lögðu undir sig mikinn 
hluta írlands og stofnuðu þar kon- 
ungsríki. Var veldi þeirra um hríð 
svo mikið, að Dublin var norskur 
bær, og gátu írar hvergi rönd við 
reist; var það ekki fyr en um 1100, 
að þeir ráku Norðmenn algerlega af 
höndum sér. Danir lögðu undir sig 
mikinn hluta Englands og fengu 
varanlega fótfestu á Norðynxbra- 
landi. Síðar fengu þeir um stutta 
stund yfirráð yfir öllu Englandi. 
Loks tóku norrænir riddarar úr 
Normandíi England herskyldi árið 


1066, og er það í síðasta skifti, sem 
erlendur her hefir lagt England 
undir sig. Enn leituðu víkingar 
sunnar, til Frakklands og Miðjarðar- 
hafslanda. Neyddist Frakkakon- 
ungur árið 911 að veita Göngu- 
lírólfi, norskum víkingahöfðingja, 
lén á Norður.Frakklandi, þar sem 
síðan heitir Normandie, og tóku 
menn hans, sem aðallega hafa ver- 
ið danskir, undir sig þetta frjósama 
land. Svíar herjuðu í Austurveg, til 
Eystrasaltslanda, og stofnuðu kon- 
ungsríki í Novgorod og Kiew; voru 
þessi ríki upphaf Rússaveldis, en 
hinir sænsku konungar og aðall 
hurfu síðar algerlega inn í slavnesku 
þjóðina, sem byggði landið. Loks 
komust Norðurlandabúar alla leið 
suður í Miklagarð, gengu þar á 
mála og gerðust landvarnarmenn 
Byzanzkeisara. Má telja, að vík- 
ingaöldin hafi staðið yfir 300 ár, frá 
miðri 8. öld til miðrar 11 aldar. 

Um þessar mundir fundu Norð- 
menn Færeyjar og ísland og byggðu 
hvorutveggja, eftir miðja 9. öld. 
100 árum síðar fannst Grænland 
og byggðist frá íslandi, en þaðan 
aftur fundu menn meginland Norð- 
ur-Ameríku og gerðu tilraun til þess 
að nerna landið, er þó misheppnað- 
ist. 

Af öllum þessum stórtíðindum 
var auðvitað margt til frásagnar og 
frábær yrkisefni. Sumarvíking 
kappanna, sem lögðu úr lægi að 



54 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFiELAGS ISLENDINGA 


vori og snéru heim að hausti; frétt- 
ir um frændur og vini, sem lögðu 
undir sig fjarlæg lönd og gerðust 
þar höfðingjar og virðingarmenn; 
herfangið: þrælar, gull, silfur, 
vopn og aðrar gersemar — allt þetta 
hefir flogið mann frá manni, byggð 
úr byggð, lagt skáldum ljóð á var- 
ir, orðið fróðum þulum frásagnar- 
efni. En í þessum gróanda norræns 
þjóðlífs reis ekki upp neinn nor- 
rænn Herodot, til þess að festa á 
bókfell frægðarverk feðranna. Brátt 
fyrntist yfir atburðina og þeir féllu 
í gieymsku að mestu. Það sem 
menn vita með sannindum um af- 
rek víkinga í Austurveg og Vestur- 
veg er að iangmestu leyti úr frá- 
sögnum annara þjóða, þeirra, sem 
urðu fyrir herskapi og ránum vík 
inga. Saga heimalandanna, Nor- 
egs, Danverkur og Svíþjóðar á fyrra 
hluta víkingaaldar er hulin móðu. 

Það fer saman, að ísland er fund- 
ið og landnám hefst og Norður- 
lönd koma fram í dagsbirtu sög- 
unnar úr rökkri sagna og æfintýra. 
Og það er ekki tilviljun. Því að ís- 
lendingar einir allra norrænna 
þjóða varðveittu mann fram af 
manni um margar kynslóðir kvæði 
og frásagnir um menn og atburði, 
bæði heima og erlendis, allt þangað 
til þessi vísindi voru færð í letur og 
þannig forðað undan gleymsku. 
Þessi fróðleiksstefna var eingöngu 
íslenzk. Fyrir því nær minni þjóð- 
arinnar ekki lengra fram í aldir en 
til kynslóðarinnar, sem tók sér ból- 
festu í landinu. 

Ekki mun auðvelt að rekja ástæð- 
ur til þess, að jafn mikið og glæsi- 
legt frásagnarefni, sem hér er um 


að ræða, féll í gleymsku og týndist 
með Dönum, Svíum og Norðmönn- 
um. Það er staðreynd, að þannig 
fór. Hitt er meginatriði í þessu 
máli, að íslendingar varðveittu f 
minni sér um margar aldir ógrynni 
af allskonar fróðleik í kvæðum og 
sögum. Þeir varðveittu handa öllum 
öldum sögu landsins frá upphafi, um 
bygging þess, ættir iandnáms- 
manna, átrúnað þeirra, ríkisstofnun 
og fyrstu lagasetning, allt þar til 
ritöld hófst og fróðleikur þessi var 
færður í letur. Jafn annt létu þeir 
sér um sögu Noregs, ættlandsins, 
um konunga þess og höfðingja og 
afrek þeirra utan lands og innan. 
Og þeir létu ekki hér staðar num- 
ið; ekkert var þeim óviðkomandi, 
er laut að norrænni sögu. Islend- 
ingar varðveittu sögu norræna kyn- 
^tofnsins í Orkneyjum og Færeyj- 
um. Saga Svíþjóðar á þessum öld- 
um væri fátæklegri, ef íslenzkra 
heimilda nyti ekki við. Danmerkur- 
sögu hafa íslendingar unnið enn 
meira gagn: þeir hafa fært í letur 
merkileg sögurit um danska atburðL 
og í annan stað hefir Saxo Gramma • 
ticus stuðst mjög við íslenzkar 
sagnir í hinni miklu Danasögu 
sinni (Gesta Danorum), svo sem 
hann iýsir sjálfur og viðurkennir 

með þakklæti. 

* * * 

Fram á seinni hluta 9. aldar 
skiftist Noregur í fjöldamörg sjálf- 
stæð konungsríki og jarlsdæmi. 
Suður í landi höfðu þá sameinast 
nokkur smáríki við erfðir og hern. 
að, og myndaðist þar nokkuð öfl- 
ugt ríki. Þar tók við ríki á unga 
aldri Haraldur hárfagri. Hann ein- 



SAGNARITUN ÍSLENDINGA 


55 


setti sér að vinna undir sig Noreg 
allan og gera sér skattskyldan. 
Varð honum vel ágengt, og braut 
undir sig hvert ríkið á fætur öðru. 
Andstæðingar hans gerðu þá banda- 
lag með sér og háðu við hann úr- 
slitaorustu í Hafrsfirði árið 872, er 
lauk með fullum sigri Haralds kon- 
ungs. Stökk þá úr landi mikill fjöldl 
manna, sem vildu ekki þýðast yfir- 
ráð Haralds konungs eða væntu sér 
afarkosta af hans hendi. Fóru flest- 
ir vestur um haf, til Skotlands, ír- 
lands og eyjanna þar fyrir norðan. 

í þessari svipan gerði hinn fyrsti 
landnámsmaður, Ingólfur Arnarson, 
för sína til íslands (874). Brátt 
snérist þangað straumur flótta- 
mannanna, bæði beint úr Noregi og 
úr skozku eyjunum, einkum eftir að 
Haraldur konungur hafði farið vest- 
ur um haf og lagt eyjarnar undir 
sig. Ennfremur komu fjöldamarg- 
ir úr Noregi, án þess að séð verði, 
að þeir hafi orðið að hrökkva það- 
an sökum fjandskapar við konung. 

Margir landnámsmenn voru af 
hinum göfugustu ættum í Noregi 
Þeir höfðu tekið þátt í samtökum 
gegn Haraldi konungi, barist gegn 
honum og lotið í lægra haldi; áttu 
þeir þá tvo kosti fyrir höndum, að 
ganga konungi á hönd eða láta 
eignir og óðul og flýja land. Fjöldi 
manna tók síðari kostinn, og hurfu 
til íslands. 

Landnámsmenn létu óðul og 
eignir í Noregi. En þeir fluttu með 
sér það sem meira var um vert: 
tungu, átrúnað, kvæði, sagnir og 
allskonar fróðleik. Þeir hafa skilið 
við heimkynni sín með sárum sökn- 
uði, en því kærari hefir endurminn- 


ingin verið, því sterkari hugsunin 
til gamla landsins. En auk þess 
sem landnámsmenn yfirgáfu heim ■ 
kynni sín, voru þeir slitnir úr ætt- 
hring sínum. Ættatengslin voru 
ríkasti þátturinn í þjóðfélagi Norð- 
urlandabúa; skipulagið hvíldi á 
ættunum. Meðan agasamt er í 
landi, verður hver og einn að gæta 
hagsmuna sinna. Ættin verður þá 
hverjum einum sem trygging gegn 
ágangi annara: sé gert á hluta eins, 
snýst ættin til varnar og hefnda. 
Nú þegar íslendingar voru orðnir 
viðskila við ætt sína í Noregi, var 
þeim nauðsynlegt að vita deili á 
frændum sínum þar. Samgöngur 
voru jafnan mjög tíðar milli Nor- 
egs og íslands. íslendingar sóttu 
korn og við til Noregs, íslenzkir 
höfðingjasynir fóru utan og gengu 
í þjónustu Noregskonungs. Öllum 
íslendingum, sem komu til Noregs, 
var nauðsyn að vita um norska 
frændur sína, bæði til þess að geta 
greint deili á sér, svo að við þá væri 
kannast, og til þess að leita trausts 
hjá frændum sínum ef til þyrfti að 
taka. Hinsvegar hlaut að vera 
hætta á því í nýnumdu landi, að 
nýjar ættir kynnu að rísa upp og 
yfirstíga eldri ættirnar. Þurfti því 
að kunna glögg skil á ættunum, til 
þess að geta verið á verði gegn 
slíku. Ættvísin var því íslending- 
um enn nauðsynlegri en áður hafði 
verið, enda lögðu þeir mikla stund 
á hana frá upphafi. “Þat er margra 
manna mál, at þat sé óskyldr fróð- 
leikr at rita landnám, en vér þykkj- 
umsk heldr svara kunna útlendum 
mönnum, þá er þeir bregða oss því, 
at vér sém komnir af þrælum ok 



56 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


illmennum,” segir í landnámuhand- 
riti einu, og í öðru handriti stend- 
ur: “Mörgum mönnum þykkir fræði 
ok skemtan í at vita, hversu ættir 
íslendinga koma saman viðr höfð- 
ingja ættir í Noregi, ok einkanliga 

við konungaættirnar sjálfar.’’ 

Ættfræðin varð undirstaða íslenzkr- 
a sagnavísinda. 

Sá andlegi arfur, sem landnáms- 
menn höfðu með sér frá Noregi 
jókst og margfaldaðist á íslándi. 
Goðsögur og hetjusagnir voru færð- 
ar í ljóð, kvæði orkt um þjóðhöfð- 
ingja og merka menn, vísum kastaö 
fram. Sagnir, sem tengdar voru 
við ættmennina, geymdust: um for- 
feðurna í Noregi, atvikin til út- 
flutnings og landnámið. Oft fylgdu 
frásögninni vísur, sem minntu á 
atburðina, skýrðu þá og sönnuðu, 
ættargripir höfðu sína sögu að 
segja, örnefni studdu söguna. Öll 
10.öld var samfeld róstuöld. Þá gerð- 
ust margir markverðir atburðir 
um stjórn landsins, deilur höfðingja 
og mannvíg. Allt þetta varðveittist 
meðal höfðingjaættanna; frásagnir 
um afrek og athafnir forfeðranna 
urðu þeim einskonar aðalsbréf. 
Jafnframt bárust fregnir úr öðrum 
löndum, einkum og sérstaklega úr 
Noregi. Á hverju sumri gengu 
mörg skip á milli landanna. Á hverju 
sumri fóru utan margir höfðingjar 
og höfðingjasynir. 

Flestir fóru á fund Noregskon- 
ungs; margir gerðust hirðmenn 
hans og fylgdu honum í friði og ó- 
friði. Allmargir höfðu gert kvæði 
til þess að flytja höfðingja þeim, 
er þeir ætluðu að leita til, og þurftu 
þá að vita með sannindum það, sem 


þeir ætluðu að setja í kvæðið, svo að 
þá henti ekki sú ósvinna að segja 
konungi rangt frá hans eigin verk- 
um. Á hverju sumri snéru margir 
heim úr utanferðum, fluttu með sér 
tíðindi úr öðrum löndum, hvað kon- 
ungar hefðust að, um árfei’ði og 
styrjaldir, um íslendinga þá, sem 
dvöldu erlendis og hvemig þeim 
vegnaði. Þeir færðu heim með sér 
nýjustu drápur, er fluttar höfðu 
verið höfðingjum og greindu frá 
afrekum þeirra. 

Sagnafróðleikurinn varð brátt að 
merkum þætti í þjóðlífinu, líkt og 
skáldskapur. Annarsvegar spratt 
upp frásagnarlist, íþrótt, er menn 
tömdu sér; liinsvegar skemtun, er 
hafði hylli höfðingja og alþýðu, 
ungra og gamalla. Á löngum vetr- 
arkveldum, þegar heimilisfólkið sat 
við vinnu sína, í veizluskálum höfð- 
ingja, á þingum og mannamótum, 
í höllum erlendra þjóðhöfðingja, al- 
staðar styttu menn sér stundir með 
kvæðum og æfintýmm og sögum, 
bæði um nýorðna atburði og eldri 
tíma. Um þetta geta sögurnar 
nokkurum sinnum. 

í brúðkaupi, sem haldið var að 
Reykjahólum (á Vesturlandi) árið 
1119, er frá því sagt, að “Hrólfr frá 
Skálmarnesi sagði sögu frá Hröng 
viði víkingi ok frá Ólafi liðsmanna- 
konungi ok haugbroti Þráins ok 
Hrómundi Gripssyni ok margar 
vísur með. Með þessari sögu var 
skemmt Sverri konungi, og kallaði 
hann slíkar lýgisögur skemmtiligst- 
ar, ok þó kunna menn at telja ætt- 
ir sínar til Hrómundar. Þessa sögu 
hafði Hrólfr sjálfr saman setta. 
Ingimundr prestr sagði sögu Orms 




SAGNARITUN ÍSLENDINGA 


57 


Barreyjarskálds ok vísur margar ok 
flokk góðan við enda sögunnar, er 
Ingimundr hafði orktan, og hafa þó 
margir fróðir menn þessa sögu fyrir 
satt.’’ — Eftir Njálstorennu fóru 
margir brennumenn utan og komu 
á fund Sigurðar Orkneyjajarls. Að 
jólum (1013) var margt stórmenni 
með jarli, Sigtryggur konungur af 
írlandi og Gilli jarl úr Suðureyjum 
«g margir fleiri. “Sigtryggr kon- 
ungr ok Gilli jarl vildu heyra tíðendi 
þau, er gerzt höfðu um brennuna ok 
svá síðan er hon varð. í>á var 
fenginn til Gunnar Lamtoason at 
segja söguna, ok var settr undir 
hann stóll.” — Þormóðr Kolbrúnar- 
skáld fór til Grænlands til þess að 
ná hefndum eftir Þorgeir fóst- 
bróður sinn, er veginn hafði verið 
af Þorgrími Einarssyni, grænlenzk- 
um höfðingja. Þormóðr var á þingi 
í Grænlandi (1026) og lá heima í 
búð. Kemur þá förunautur hans 
í búðina og segir: “ “Of fjarri ertu 

mikilli skemtan”. “Ek var at 

búð Þorgríms Einarssonar, ok er 
þar nú mestr hluti þingheimsins.’’ 
Þormóðr spurði: “Hvat er þar til 
skemtanar?’’ Egill mælti: “Þor- 
grímr segir þar sögu.” Þormóðr 
mælti: “Frá hverjum er saga sú, 
er hann segir?” Egill svarar: “Eigi 
veit ek gjörla, frá hverjum sagan er; 
en hitt veit ek, að hann segir vel 
frá ok skemtiliga, ok er stóll settr 
undir hann úti hjá búðinni, ok 
sitja menn þar umhverfis ok 
hiýða til sögunnar.’’ ” En sagan 
var um viðureign þeirra Þorgríms 
og Þorgeirs og fall Þorgeirs. — 
Sturla sagnaritari Þórðarson fór til 
Noregs árið 1263. Hann var stadd- 


ur á skipi konungs á sigling suður 
með landi, og var beðinn að skemta. 
“Sagði hann þá Huldar sögu, betr 
ok fróðligar en nokkr þeirra hafði 
fyr heyrt, er þar váru. Þröngðust 
þá margir fram á þiljurnar ok vildu 
heyra sem gerst; varð þar þröng 
mikil. Drottning spurði: “Hvat 
þröng er þar fram á þiljum?” Maðr 
segir: “Þar vilja menn heyra sögu, 
ei íslendingrinn segir.” Hon mælti: 
“Hvat sögu er þat?” Hann svaraði: 
“Þat er frá tröllkonu mikilli, ok er 
góð sagan, enda er vel frá sagt.’’.... 
En er menn váru mettir,sendi drottn 
ing eftir Sturlu, bað hann koma til 
sín ok hafa með sér tröllkonusög- 
una." 

Að nýjar fréttir og fornar sögur 
var ein aðal skemtunin á öllum 
mannfundum, varð til þess, að 
sagnafróðleikur breiddist út meðal 
alþýðu og dreifðist um allt land. í 
því efni voru þingin merkilegar mið- 
stöðvar, einkum alþingi. Alþingi 
á Þingvölum var miðstöð íslenzks 
þjóðlífs. Það var háð á hverju 
sumri og stóð yfir í 2 vikur. Þangað 
komu allir höfðingjar landsins fjöl- 
mennir, til þess að taka þátt í lands- 
stjórn og dómum. Þangað komu 
þeir, sem áttu í málaferlum; ungir 
menn og konur komu sér til skemt- 
unar; allskonar prangarar, trúðar 
og stafkarlar. Menn spurðu tíð- 
inda úr fjarlægum héruðum; þeir 
sem nýkomnir voru frá útlöndum 
fluttu nýjustu fréttir, fróðleiksmenn 
skemmtu með kvæðum og sögum. 
Magnús biskup Einarsson kom út 
til íslands sumarið 1135. “Magnús 
biskup kom til íslands um Alþingi, 
ok kom út í Eyjafjörð ok reið til 




58 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


þings, ok kom þar þá menn váru at 
dómum, ok urðu eigi ásáttir um eitt- 
hvert mál, en þá kom maðr at dóm 
inum, ok sagði at nú riði Magnús 
byskup á þingit: en menn urðu svá 
fegnir þeiri sögu, at þegar gengu 
allir menn heim. En byskup gekk 
síðar út á hlaðit fyrir kirkju, ok 
sagði þá öllum mönnum þau tíðindi, 
er gjörzt höfðu í Noregi, meðan 
hann var útan, ok þótti öllum mönn ■ 
um mikils um vert málsnilli hans ok 
skörungsskap.” 

Til er frásögn, er sýnir vel, hvern- 
ig menn námu fréttir og sögur á 
þingi. íslendingur einn kom til 
Haralds konungs Sigurðarsonar 
(um 1050) og bað hann ásjá. “Kon- 
ungr spurði, ef hann kynni nökkura 
fræði. Hann lézk kunna nökkurar 
sögur. Konungr mælti: “Ek mun 
taka við þér, svá at þú skalt vera 
með hirð minni í vetr, ok skemmta 
ávalt, er menn vilja, hver sem þik 
biðr’’. Ok svá gerði hann.” — En 
er leið að jólum, ógladdist íslending- 
ur, svo að jafnvel konungur tók eft- 
ir. Spurði konungur hann, hvað 
ylli eða hvort honum væru þrotnar 
sögumar. Hinn kvað rétt til getið, 
en þó eigi hann eina sögu, sem hann 

hafi ekki sagt áður, “.”en ek 

þori eigi hér at segja, þvíat þat er 
útfararsaga yðar.” Konungr mælti. 
“Sú er ok svá sagan, at mér er mest 
forvitni á að heyra!’’ Biður hann 
íslending að segja söguna og hefja 

hana á jóladaginn, “.”mun ek 

svá stilla til með þér, at jafndrjúg 
verði sagan ok jólin, ok ekki mun þú 
á mér finna, meðan þú segir söguna, 
hvárt mér þykkir vel eðr illa.” Þetta 
fór svá, at íslendingr hóf upp sög- 


una jóladaginn fyrsta, ok sagði eigf 
lengi, áðr konungr bað hætta. Tóku 
menn þá umtal mikit um skemmt- 
anina; mæltu sumir, at þat væri ís- 
lendingi djörfung, at segja þessa 
sögu, eðr hversu konungi mundi 
líka. Sumum þótti hann vel segja, 
en sumum fanst minna um. Kon- 
ungr var vandr at, at vel væri til 
hlýtt. Stóðsk þat ok á með til- 
stilli konungs, at jólin þraut ok lokit 
var sögunni. Ok hinn þrettánda 
dag mælti konungr: “Er þér eigi 
forvitni á, íslendingur,” segir hann, 
“hversu mér líkar sagan?’’ 
“Hræddr er ek þar um, herra, segir 
hann. Konungr mælti: “Mér 

þykkir allvel sögð, ok hvergi vikit 
frá því, sem efni stóð til, eðr hverr 
kenndi þér?” Hann svarar: “Þat 
var vandi minn úti þar á íslandi, at 
ek fór hvert sumar til þings, ok nam 
ek hvert sumar nökkut af sögunnþ 
er Halldórr sagði Snorrason.” “Þá 
er eigi undarligt,’’ segir konungr, 
“at þú kunnir vel, er þú hefir af 
honum numit.” — En Halldórr hafði 
verið með Haraldi ltonungi í þess- 
um leiðangri, er hann var ungur 
landvarnarmaður Byzanzkeisara. 

Þess var getið, að frásagnarlistin 
hefði orðið íþrótt, er menn lögðu 
sérstaka stund á og tömdu sér. Frá 
öndverðu voru ýmsir menn, er 
kappkostuðu að safna öllum þeim 
fróðleik í kvæðum og sögum, sem 
þeir gátu komist yfir. Er víða 
getið um menn og konur, sem voru 
minnug og áreiðanleg um forna at- 
burði; voru þeir kallaðir fróðir 
menn, er sköruðu fram úr í þessu 
efni. Sumir þeirra fengu jafnvel 
viðurnefnið hinn fróði. Tíðast er 





SAGNARITUN ISLENDINGA 


59 


getið um fróða menn á 12. öld, sem 
eðlilegt er, því að þeir hafa verið 
næstu heimildarmenn þeirra, sem 
skráðu sögurnar. En enginn vafi 
er á því, að fræðiáhugi hefur verið 
vakandi, og fjöldi “fróðra manna” 
óslitið frá landnámsöld. Hvílík 
ógrynni af fróðleiksefni sumir menn 
hafa átt í fórum sínum sýnir frá- 
sögnin um skáldið Stúf blinda við 
hirð Haralds konungs Sigurðarson- 
ar (um 1050). Hann kvað fyrir 
konung 30 flokka og kvaðst kunna 
enn fleiri, og þó ekki færri drápur 
en flokkana. Öll þessi kvæði hafa 
verið sögulegs efnis og alllöng. 
Flokkar og drápur voru frábrugðin 
að ytra búningi, og þóttu drápur 
veglegri höfðingjakvæði og yoru að 
jafnaði lengri. 

Það er auðséð, að orð hefur farið 
af íslendingum um öll Norðurlönd 
sem sagnamönnum, ekki síður en 
fyrir skáldskap. Þegar Theodricus 
munkur tók sér fyrir hendur að rita 
sögu Noregs á latínu (í lok 12. ald- 
ar), studdist hann aðallega við sögn 
íslendinga: “Mér þótti ómaksvert 
að rita þetta í stuttu máli um forna 
sögu Noregskonunga, eftir því sem 
ég fékk spurt af þeim, sem talið er 
að endurminningin um þessa hluti 
lifi bezt hjá og vér köllum Íslend- 
inga, en þeir halda á lofti þessum 
sögnum, sem víðfrægar eru í forn 
um kvæðum þeirra. ....En um sann- 
indi þess, sem hér er sagt, her að 
vísa til þeirra, sem vér höfum haft 
þetta eftn, því að vér höfum ekki 
ritað um séða hluti, heldur það, sem 
vér höfum spurt.” Saxo Gramma. 
ticus gefur um sama leyti íslend- 
ingum þennan vitnishurð í formála 


Danasögu sinnar: “Ekki skal held- 
ur falla í gleymsku kostgæfni Is- 
lendinga; því að þeir, sem verða að 
fara á mis við alla tilbreyting í lifn- 
aðarháttum sökum ófrjósemi fóst- 
urlandsins, aga sig með stöðugu 
bindindi, leggja allt líf sitt stund á 
að breiða út vitneskju um annara 
verk og bæta úr fátækt sinni með 
andlegum störfum; þeirra yndi er að 
vita um og greina frá athöfnum all- 
ra þjóða, og þeir telja ekki minni 
heiður að skýra frá dyggðum ann- 
ara heldur en að sýna sínar eigin 
dyggðir. Eg hef margoft leitað til 
sannfróðra sagna þeirra um liðna 
tíma og hef samið ekki lítinn hluta 
þessa rits eftir frásögnum þeirra, 
og ekki hef eg viljað hafna vitni 
þeirra, er ég vissi þaulkunnuga í 
öllum fornum fræðum.’’ 

* * # 

Hér hefur verið drepið á sagna- 
fróðleik íslendinga og þær mætur, 
sem þeir höfðu á ættfræði, mann • 
fræði og fornum sögum. í því sam- 
bandi vakna margar spurningar: 
Hvernig hófst hin eiginlega sagna- 
ritun? Hvernig var frásagnarefn- 
ið búið í hendur sagnaritaranna, og 
að hve miklu leyti má telja þá höf- 
unda rita sinna? Hvenær hafa elztu 
sögurnar verið færðar í letur? Að 
hve miklu leyti má leggja trúnað 
á sögurnar, hvort herma þær satt 
frá atburðum eða eru þær skáld- 
skapur? 

íslenzk sagnaritun á hvergi sinn 
líka meðal germanskra þjóða. 
Hvergi meðal þeirra hafa menn á 
svipaðan hátt skráð sögur á móður- 
máli sínu. Hvergi hefur ættvísi og 
arfsagnir um einstaka menn og ætt- 



60 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSEENDINGA 


ir lifað í munnmælum öldum saman 
og náð að verða fært í letur. Sum- 
um mönnum hefur því þótt sérstakr- 
ar skýringarvert, að slíkar bókment- 
ir skyldu koma upp meðal yngstu, 
afskekktustu og fátækustu þjóðar- 
innar. Hefur verið á það bent, að 
á írlandi hafi löngu fyr verið tíðkuð 
svipuð bókagerð, söguritun á móð- 
urmálinu. Því hefur verið haldið 
fram, að írsk sagnaritun hafi borist 
til íslands og vakið þar upp sagna- 
vísindi, eða að minsta kosti orðið 
fyrirmynd Islendingum. Aðrir 
neita þessu eindregið, að því er virð- 
ist með fullum rökum. írsk sagna- 
ritun er frábrugðin íslenzkri í öllum 
meginatriðum. íslenzk sagnarit 
fást aldrei við írsk efni, þó að ís- 
lendingar hafi lagt mikla stund á 
sögu annara nágrannaþjóða. Og 
íslenzk sagnaritun hefst ekki fyr 
en á 12. öld, en þá og um nokkra 
mannsaldra undanfarna eru ekki 
spurnir af því, að íslendingar hafi 
átt mök við íra; hefði það verið að 
nokkuru ráði, færi ekki hjá því, að 
getið væri um það í heimildum. 

Það virðist ljóst, að íslenzk sagna 
ritun hafi á eðlilegan hátt sprottið 
úr íslenzkum jarðvegi, að rætur 
hennar liggi þar og að óþarft sé að 
teygja sig eftir langsóttum skýring- 
um. Að íslenzk sagnaritun er ein- 
stæð meðal germanskra þjóða er að 
vísu merkilegt; er ekki auðvelt að 
greina þau rök, er til þess liggja, að 
frændþjóðir íslendinga lögðu svo 
litla rækt við sögu sína. Þyki 
sagnafróðleikur og sagnaritun ís- 
lendinga vera svo einkennilegt fyrir- 
brigði með germanskri þjóð, þá 
mætti engu síður telja nauðsyn á 


sérstökum skýringum á þróun ís- 
lenzks skáldskapar. Skáldskapur 
var sameign Norðurlandaþjóða, og 
fram á síðara hluta 10. aldar voru 
ágæt skáld í Noregi. En frá þeim 
tíma bregður svo við, að skáldskap- 
ur virðist deyja út í Noegi. íslenzk 
rit, sem varðveitt hafa íslenzkan 
skáldskap frá öndverðu, norska 
sögu jafn lengi og norskan skáld- 
skap frá miðri 9. öld fram á síðara 
hluta 10. aldar, kunna ekki skil á 
neinu norsku skáldi — utan kon- 
ungsættarinnar — eftir þann tíma, 
þekkja ekki nafn á neinu norsku 
kvæði. Norskur skáldskapur líður 
undir lok á tímabili þegar kvæði eru 
hæsta tízka við sjálfa konungshirð- 
ina, þegar hver maður á vísa hylli 
konungs og stórgjafir, er færir hon- 
um kvæði. Á sama tíma blóm- 
gast íslenzkur skáldskapur, bæði ut- 
an lands og innan; við norsku hirð- 
ina eru jafnan mörg íslenzk hirð- 
skáld; veitir konungur þeim æðstu 
embætti innan hirðar og hefir þá 
jafnan hið næsta sér. Þessi sér- 
staka skáldskapargáfa, sem blóm- 
gaðist einungis í útlöndum norræna 
kynstofnsins, íslandi, Grænlandi og 
Orkneyjum, verður ekki skýrð með 
neinum áhrifum utah að; skáld- 
skapur jafnt sem sagnavisindi eru 
af innlendum toga, ávöxtur þess 
arfs, sem þjóðin flutti með sér úr 
Noregi, þegar hún tók sér bólfestu á 
íslandi. 

Um sambandið milli munnlegrar 
frásagnar og hinnar rituðu verður 
að ráða af líkum. Frásagnir um 
einstakling, ætt eða byggðarlag 
hafa brátt runnið saman og verið 
steypt í samfellda heild, en ekki 



SAGNARITUN ÍSLiENDINGA 


61 


geymst í sundurlausum molum. Að 
því hefur stuðlað, að menn tömdu 
sér frásagnarlist sem sérstaka í- 
þrótt og sögðu sögur öðrum til 
skemmtunar. Sögurnar hafa því 
fengið þegar í munnmælum fastan 
búning og gengið mann fram af 
manni í svipaðri mynd að niðurskip- 
an, efni og orðalagi, eftir því sem 
minnið hrökk til. Hinar styttri ís- 
lendingasögur frá blómatíma sagna- 
rituninnar munu hafa verið festar á 
bókfellið með mjög litlum breyt- 
ingum, en hinar stærri bera frekar 
vitni þess, að þær voru “settar sam- 
an’’ af þeim, sem færði söguna í 
letur. En hlutfallið milli hinnar 
sögðu og rituðu frásagnar eru auð- 
vitað mismunandi í sögunum, og 
þarf sérstaka rannsókn á hverri 
sögu í því skyni. Sú rannsókn er 
erfið og oft árangurslitil, einkum 
fyrir þá sök, að vér höfum ekki 
frumrit neinnar sögu, en afritarar 
áttu til að breyta sögunum, fella 
úr og skeyta inn í. Þó að víða séu 
í beztu sögunum sýnileg merki 
sagnaritunar, er ekki auðvelt að 
greina á milli þess, sem er frá hendi 
söguritarans og þess, sem afritarar 
hafa síðar aukið við eða breytt. 

Um sögur um samtíma viðburði 
eða nýorðna gegnir öðru máli. Þar 
verður að telja sagnaritarann höf•• 
und í venjulegri merking. Hann 
hefur safnað efninu, leitað vitn- 
eskju og spurzt fyrir, skipað því nið- 
ur, ákveðið hverju sleppa skyldi og 
hvað tekið; orðfæri og framsetning 
eru hans verk. Noregskonunga- 
sögur hafa enn nokkura sérstöðu. 
Þær hafa í munnlegri frásögn 
geymzt í brotum. Sagnirnar voru 


bundnar við hvern konung fyrir sig 
og lítið samhengi milli. Uppistað- 
an var kvæði hirðskáldanna; þau 
voru í senn hluti af frásögninni og 
heimildir hennar. Einnig í þessari 
grein má telja sagnaritarann skap- 
andi höfund. 

Islenzk sagnaritun hefst á 12. öld. 
Um 1130 er fyrsta sagnarit skráð á 
íslenzka tungu, íslendingabók Ara 
fróða. Frá síðara hluta aldarinnar 
eru enn til — og menn vita um önn- 
ur, er glatast hafa — um sögu Nor- 
egs, bæði einstakar sögur um kon- 
unga og rit, er tóku yfir 2-3 aldir. 
Byskupasögur voru ritaðar fyrir 
1200. Um aldur Islendingasagna, 
er segja frá eldri viðburðum, hefur 
verið deilt, en sennilegt virðist, .ð 
sú grein sagnaritunar sé ekki yngri 
en hinar. Landnámabók gerir 
beinlínis ráð fyrir mörgum sögum 
um einstaka menn, er hún hefur 
notað eða vísar til. Þær sögur 
geta ekki verið yngri að jafnaði en 
um 1200, sennilega eldri; hinsveg- 
ar gætu þær hafa verið munnlegar, 
en ekki ritaðar. Benda má á, að 
til eru söguhandrit, sem fróðustu 
menn hafa talið frá um 1250 og eru 
eítirrit eldri handrita. Þar á meðal 
er brot af handriti af Laxdælasögu, 
en sú saga stendur sýnilega á rniklu 
yngra stigi en elztu íslendingasög- 
ur. Sé hún frá miðri 13. öld, má 
með vissu álykta, að hinar elztu ís- 
lendingasögur hafi verið færðar í 
letur fyrir 1200. Enda er það lang- 
samlega sennilegast, að íslendingar 
hafi fært sínar eigin sögur í letur 
jafnhliða Noregskonungasögum, en 
engin skynsamleg rök liggja til þess, 
að þeir hafi geymt allan þorra af 



62 


TÍMARIT ÞJG-ÐR/EKNISFiELAGS ISLENDINGA 


innlendu söguefni í munnmælum, 
þangað til Noregskonungasögur 
voru fullritaðar. 

Hér að framan hefur verið sagt 
frá brúðkaupinu á Reykjahólum 
1119 og þeim sögum, er þar var 
skemmt með. Það voru sögur úr 
forneskju (Hrómundr Gripsson er 
talinn langafi Ingólfs, hins fyrsta 
landnámsmanns), og er sagt, að 
Sverrir konungur hafi síðar kallað 
slíkar lygisögur skemmtilegar. Enn- 
fremur hefur verið greint frá Is- 
lendingum við hirð Haralds kon- 
nngs Sigurðarsonar. Hann sagði 
konungi kafla úr æfisögu hans 
sjálfs og fékk þann vitnisburð, að 
rétt' væri frá sagt. Hér eru á 
ferðinni 2 tegundir sagna: annars- 
vegar sögur úr forneskju, sem menn 
leggja ekki trúnað á, en hafa gam. 
an af; hinsvegar sögur, sem bæði 
sagnamaðurinn og áheyrendur telja 
sannar. 

Þær sögur, sem færðar eru í let- 
ur skömmu eftir atburðina, er þær 
greina frá, byskupasögur og sögur 
um 12. og 13. aldar menn, ber að 
telja að öllu leyti sannsögulegar. 
Höfundurinn hefur ýmist sjálfur lif- 
að atburðina, jafnvel tekið þátt í 
þeim, eða hefur sögu sína eftir sam- 
tímamönnum og sjónarvottum. 
Honum er því auðvelt að spyrja hið 
sanna í flestum efnum. Hann veit 
og, að lesendur hans inuni vita um 
margt af því, sem hann ritar, hvort 
satt sé, að þeir eiga auðvelt að afla 
sér vitneskju um söguefnið og kom- 
ast þannig að raun um, hvernig 
hann hefur leyst hlutverk sitt. Hann 
veit, að málsaðiljar sjálfir eða börn 
þeirra og aðrir náfrændur muni 


veita því eftirtekt, hvort hallað sé 
réttu máli. Söguritarinn hefur því 
í öllum efnum fullkomið aðhald, 
svo að óhætt er að treysta frásögn- 
inni. Sögurnar bera það með sér, 
að frásögnin er víðast algerlega 
hlutlaus. 

íslendingasögur og Noregskonunga- 
sögur hinar eldri segja frá mönnum 
og atburðum fyrri tíma. Söguefnið 
hafði gengið í munnmælum allt að 
300 árum, áður en það var fært í 
letur. Má það virðast óskiljanlegt 
nútímamönnum, að sannar sögur 
geti varðveizt jafn langan tíma í 
minni manna. En það er alkunn- 
ugt, að meðal þjóða, þar sem ritlist 
er óþekkt og allt verður að leggja 
á minnið, er alveg furðulegt, hve 
menn geta hlaðið á það. Stuðlar 
að því stöðug æfing og nauðsyn, en 
hinsvegar spilla ekki né trufla á- 
hrif frá lestri og bókmenntum. Al- 
kunnugt dæmi er það, sem Cæsar 
segir um Druidana í Gallíu. Á ís- 
landi voru lög sett og alþingi stofn- 
að árið 930. Var það eitt í lögum, 
að velja skyldi lögsögumann; skyldi 
hann á hverju þingi segja upp lög- 
in að Lögbergi og hafa lokið upp- 
sögn allra laganna á hverjum þrem- 
ur árum. Ef menn greindi á, um það 
hvað væru lög, skyldi lög- 
sögumaður skera úr. Nú voru ís- 
lendingar að vísu miklir lagamenn 
og málaflækjumenn; var það all- 
títt, að ung höfðingjaefni næmu 
lög hjá spökum mönnum, enda var 
lagakunnátta þeim nauðsynleg í 
lífinu, bæði vegna starfs þeirra I 
lögréttu og ekki síður vegna mála- 
ferla, er þeir gátu búist við að kom- 
ast í. En lög íslenzka þjóðveldis- 



SAGNARITUN ÍSUENDINGA 


63 


ins voru bæði geysileg og flókin, 
og mundu fáir nútímamenn treysta 
sér til þess að læra þau orðrétt frá 
upphafi til enda, svo að þeir gætu 
lesið þau upp úr sér og jafnan 
skorið úr hverjum ágreiningi. En 
fornmönnum virðist ekki hafa orðið 
skotaskuld úr því, enda er þess 
aldrei getið, að lögsögumaður hafi 
ekki vitað rétt lög eða gefið rang- 
an úrskurð, þótt hinsvegar sé stund- 
um tekið fram í sögum, að fáir 
mundu vita, að þetta eða hitt væri 
lög. Eigi er heldur getið þess, að 
sérstök vandkvæði hafi verið á því 
að fá menn í lögsögumannsembætt- 
ið, innan hinnar fámennu höfðingja- 
stéttar, þó að menn hinsvegar 
virðist hafa sózt eftir því að hafa 
sama lögsögumann sem lengst í 
efnbætti og endurkysu sama mann 
hvað eftir annað að loknu kjörtíma- 
bili, er var 3 ár. En þetta fyrir- 
komulag hélzt nærfelt 2 aldir, áður 
en lögin væri skráð, og voru á því 
tímabili 18 lögsögumenn. Að þessu 
nthuguðu vekur það síður furðu, 
]þótt menn gætu lært mikið af 
sagnafróðleik í óbundnu og bundnu 
máli, geymt í minni sér og selt í 
hendur næstu kynslóðar. 

Það var margt, er stuðlaði að því, 
áð sögurnar geymdust. Þær varð- 
veittust að jafnaði bezt í því héraði, 
sem söguhetjan átti heima í og meg- 
inþorri sögunnar gerðist, meðal af- 
komenda hans og ættmanna. Á 
eett sinni urðu höfðingjar að hafa 
fullar reiður, landnámi hennar og 
veldi. Á þá féll Ijóminn af afreks- 
verkum feðranna, þeirra var að 
gæta þess, að þau féllu ekki í gleym- 
sku. í sveitinni þekktu menn 


hvert örnefni. Þekking á staðhætt- 
um studdi frásögn um atburðina. 
Landnámsmenn komu að víðáttu- 
miklu landi, þar sem hvergi var 
nafn á neinu; fjöll og ár, skógar, 
melar, mýrar biðu þess, að þeim 
væri gefið nafn. Atvikin til sumra 
nafngiftanna varðveittust með 
nöfnunum; voru oft stórtíðindi við 
þau bundin, og studdu þá örnefnin 
söguna. Nafnið Orrostuhváll hefur 
minnt á bardagann, sem þar var 
háður, og um leið minntust menn 
nafnanna á þeim, sem þar börðust, 
þangað til höfundur Egilssögu færði 
atburðinn í letur. Jafnvel smáat- 
vik, sem engin tíðindi voru, 
geymdust með örnefnum. Ari fróði 
segir svo frá örnefnum nálægt Þing- 
völlum: “En þeir (þ. e. Ketilbjörn 
landnámsmaður og menn hans) 
gerðu sér skála, þar er þeir höfðu 
náttból, ok köluðu þar at Skála- 
brekku. En er þeir váru þaðan 
skamt farnir, þá kvámu þeir á árís 
ok hjuggu á vök ok felldu í öxi sína, 
ok kölluðu hana af því Öxará. Þeirri 
á var síðan veitt í Almannagjá ok 
fellur nú eftir Þingvelli. Þá fóru 
þeir þar til er þeir kvámu undir 
Reyðarmúla. Þar urðu eftir þeim 
reyðar þær, er þeir höfðu með sér, 
ok kölluðu af því Reyðarmúla.’’ 
Hér hafa örnefnin verið dregin af 
hversdagslegum atburðum, og at- 
vikin þó geymzt; en öll þessi nöfn 
eru til enn í dag, og enn má sjá 
merki þess, hvar Öxará hefur áður 
runnið fram hjá Þingvöllum. Grip- 
ir hafa oft haft sína sögu. Þeir 
geymdu sönnum fyrir utanför kapp- 
ans, þjónustu hans í konungsgarði 
og fylgd við konung, er hann þá 



64 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


fyrir gullhring eða gott vopn. 
^ausavísur geymdust sem hluti úr 
frásögninni. Kvæði höfuðskálda 
voru aðalheimildir að sögu Noregs- 
konunga. “Með Haraldi konungi 
(hárfagra) váru skáld, ok kunna 
menn enn kvæði þeirra ok allra 
konunga kvæði, þeirra er síðan hafa 
yerit at Noregi, ok tökum vér þar 
inest dæmi af því, er sagt er í þeim 
kvæðum, er kveðin váru fyrir sjálf- 
um höfðingjunum eða sonum 
þeirra; tökum vér það allt fyrir satt, 
er í þeim kvæðum finnsk um ferðir 
þeirra ok orrostur; en þat er háttr 
skálda, at lofa þann mest, er þá 
eru þeir fyrir, en engi myndi þat 
þora, at segja hánum sjálfum þau 
verk hans, er allir þeir, er heyrði, 
vissi, at hégómi væri ok skrök, ok 
svá sjálfr hann; þat væri háð en 
pigi lof.” Þessi orð Snorra Sturlu- 
sonar í formála Heimskringlu sýna, 
þvernig menn mátu kvæði sem 
heimildir og af hvaða rökum þau 
voru tekin trúanleg. 

Jafnframt því sem fornmenn 
tömdu minni sitt með því að leggja 
á það allskonar fróðleik, voru þeir 
gjörhugulir á það, sem var að ger- 
ast og tíðindavænlegast þótti. Dæmi 
þessa er í Orkneyinga sögu. Rögn- 
valdr Orkneyjajarl og norskir höfð- 
ingjar eru í Jórsalaferð; í Miðjarðar- 
hafi eiga þeir orustu við serneskt 
skip og vinna sigur eftir harðan 
bardaga. Að lokinni orustu taka 
menn hvíld. “Menn ræddu um 
tíðindin þessi, er þar höfðu gerzt, ok 
urðu eigi á þat sáttir. Þá mæltu 
sumir, at þat væri ómerkilegt, at 
þeir hefðu eigi allir eina sögu frá 
þeim stórtíðendum, ok þar kom, at 


þeir urðu á þat sáttir, at Rögnvaldr 
jarl skyldi ór skera. Skyldu þeir 
þat síðan allir flytja. Þá kvað jarl 

.Nefnir jarl í vísunni þann 

er fyrstur veitti uppgöngu. 

Mjög víða eru greindir heimildar- 
menn að ákveðnum sögum. Ari 
fróði nefnir heimildarmenn sína að 
flestum markverðum atburðum, er 
íslendingabók greinir frá. í Nor- 
egskonungasögum og öðrum sögum 
um erlenda atburði, ennfremur f 
sögum, er gerast á 12. og 13. öld, 
má oft sjá, hverjir hafi verið heim- 
ildarmenn að þessu og hinu, en í ís- 
lendingasögum er það mjög sjald- 
gæft. Það er einsdæmi, er segir 
í Droplaugarsonasögu, að sonar- 
sonar-sonur einnar aðal-söguhetj- 
unar hafi sagt þessa sögu. 

Dæmi þess, hve arfsögnin hefur 
getað varðveizt óbreytt má sjá af 
lýsingum á erlendum staðháttum. 
Að vonum eru þær oftast fáorðar og 
ónákvæmar og sumstaðar rangar 
að meira eða minna leyti. En stund- 
um er staðháttum erlendis lýst svo 
nákvæmlega og rétt, að furðu gegn- 
ir. í Egils sögu Skallagrímssonar 
er sagt frá orustu, er Aðalsteinn 
Englakonungur átti við Skota og 
hafði sigur. Með Aðalsteini konungi 
börðust þeir bræður Þórólfur og 
Egill Skallagrímssynir, og féll Þór- 
ólfr. í sögunni er allnákvæm lýs- 
ing á orustustaðnum, sem nefndur 
ei Vínheiðr. Menn hafa fyrir löngu, 
vitað að þessi orusta er sú sama sem 
engilsaxneskar heimildir greina, að 
hafi háð verið 937 við Brunanhurh 
eða Wendune. Brezkur vísinda- 
maður, Neilson, hefir eftir lýsingu 
3 engilsaxneskra heimilda fundið 




SAGNARITUN ISUENDINGA 


6S 


orustustaðinn og telur hann vera 
Burnswork Hill í Dumfriesshire, og 
er það talið óyggjandi. Síðar hefur 
hann borið lýsingu Egils sögu sam- 
an við staðhætti þarna. Niðurstað- 
an var sú, að lýsing sögunar sé 
hvergi röng, en í 9 atriðum kemur 
hún alveg heim við staðhætti. Sum 
af þessum atriðum eru þannig vax- 
in, að ekki getur verið tilviljun, svo 
sem þegar sagan segir frá borgum, 
er verið hafi fyrir sunnan og norðan 
heiðina, en það er virki frá dögum 
IRómverja. Egilssaga er færð í 
letur ekki fyr en 250 árum eftir 
þessa orustu. 

í nokkrum atriðum má gera sam- 
anburð á frásögnum Íslendinga og 
erlendra rithöfunda. Sagan um 
orustuna á Vínheiði kemur merki- 
lega vel heim við engilsaxneskar 
heimildir, þó að missagnir séu nokk- 
urar og Egilssaga láti orustuna vera 
háða um 925. — í þýðing Elfráðs 
ríka á riti Orosíus: Historia .adver. 
sus Paganos er varðveitt lýsing um 
Noreg á 9. öld, er bera má saman 
við fyrsta kaflann í Egilssögu. í 
aðalatriðum koma lýsingar heim 
hvor við aðra; önnur er skráð af 
Norömanni í Englandi fyir 900, hin 
á íslandi 300 árum síðar. — í Njáls- 
sögu hefur verið skeytt inn langri 
frásögn um orustuna á Clontarf 
1014, og er hún í góðu samræmi við 
írskar heimildir í flestum atriðum. 
*— Knytlingasaga segir frá atburð- 
um, sem lýst er í Danasögu Saxo 
Grammaticus. Ber þeim víða margt 
í milli, þar sem Saxo fer sýnilega 
með réttara mál, en í sumum köfl- 
um eru sögurnar mjög samhljóða. 
svo að þær nota stundum sama 


orðalag, að kalla má, önnur á ís- 
lenzku, hin á latínu. 

Þegar unnt er að sýna fram á, að 
lýsingar á erlendum staðháttum og 
frásagnir um viðburði utanlands, 
þar sem ekkert var minninu til stuð- 
nings eða leiðréttingar, gátu geymzt 
í munnmælum jafnvel 2—3 aldir, án 
þess að afbakast eða breytast til 
muna, virðist það styrkja mjög þá 
skoðun, að frásagnir hinna beztu 
íslendingasagna og Noregskon- 
ungasagna um löngu liðna atburði 
séu réttar í aðalatriðum. 

Daglegt líf á íslandi mun hafa 
tekið fáum breytingum fyrstu aldir- 
nar eftir bygging landsins. Oss 
er því oftast ekki auðvelt að dæma 
um, hvort lýsingar sagnanna á hý- 
býlum, klæðnaði, mataræði, dagleg- 
um störfum og lifnaðarháttum yfir- 
leitt muni ekki frekar eiga við 12. 
öld en 10. öld, Virðist sennilegt, 
að sagnamönnum hefði í þessum 
efnum öðrum frekar verið hætt við 
að skeika, með því að heimfæra á- 
stand sinna tíma upp á liðnar aldir. 
Oft er þess þó getið um einstök efni, 
að annar siður hafi þá verið, er sag- 
an gerðist. Og um einn þátt þjóð- 
lífsins mó glögglega sjá, að munn- 
mælin hafa trúlega geymt eldra stig 
og ekki ruglað því saman við síð- 
ara ástand. Lögkrókar og mála- 
ferli, einkum um víg og erfðir, eru 
mikill þáttur í nálega öllum íslend- 
ingasögum. Áður en sagnaritun 
hófst höfðu lög þjóðveldisins verið 
færð í letur og hafa varðveizt, svo 
að vér þekkjum nú lögin, eins og 
þau voru á 12. öld. Þá hafði al- 
þingi starfað að löggjöf í 2 aldir; á 
þeim tíma urðu mörg lagafyrirmæli 



66 


TIMARIT ÞJ0,ÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


úrelt og hurfu eða var breytt, og 
fjöldi nýrra laga settur. Ef vér ber- 
um frásagnir íslendinga sagna um 
málaferli saman við lög þjóðveldis- 
ins, kemur í ljós, að lögfræðin í 
sögunum brýtur oft og í verulegum 
atriðum í bág við lagabækurnar. 
Hefur sannazt við nákvæma rann 
sókn, að lýsing sagnanna á þá að 
jafnaði við eldri lög og réttarástand. 
Atvikin geymdust í munnmælum, 
eins og þau gerðust, og frásögninni 
var ekki breytt í samræmi við það, 
sem sagnamenn vissu, að var sam- 
kvæmt gildandi lögum. Hefði þó 
mátt búast við, að munnmælin 
syndguðu oft í því að heimfæra 
yngri lagaákvæði upp á eldri aG 
burði. 

Af því, sem hér hefur verið sagt, 
er það ljóst, að sögurnar hafa getað 
geyrnzt óbreyttar að efni til. Að 
hve miklu leyti þær hafa verið sagð- 
ar með sama orðfæri mann fram af 
manni, er erfitt að átta sig á. Það 
mun þó vafalaust, að sagnamenn 
hafa reynt að varðveita söguna sem 
líkasta því sem þeir lærðu hana. 
Lýsing erlendra staðhátta hefur 
hlotið að geymast nálega orðrétt, ef 
hún átti ekki að færast úr lagi;sama 
gildir þegar lýst er eldra réttará- 
standi. — Viðræður rnunu oftast 
mótaðar í munnmælum, sumar al- 
veg tilbúningur, en ekkert er til 
fyrirstöðu því, að mörg orðaskifti 
hafi geymzt rétt og óbrengluð. Má 
jafnvel benda á dæmi þess, að sag- 
an hefur geymt orðrétt tilsvör — án 
þess að skilja þau rétt. 

í Nizarorustu (1062) vann Har- 
aldr Noregskonungur sigur, en 
Sveinn Danakonungur komst und- 


an á flótta. Hann kom að bónda- 
bæ og þáði beina. Húsfreyja 
spurði tíðinda; var lienni sagt, að 
orusta hafi háð verið og Norðmenn 
sigrað. “Flýit man enn hafa kon- 
ungrinn várr,’’ segir hon. Karl svar- 
ar: “Eigi vita menn, hvárt hann 
hefir flýit eða fallit.” Hon mælti: 
“Vesul eru vér konungs; hann er 
bæði haltr ok ragr.” Hvergi nema 
hér er þess getið, að Sveinn kon- 
ungur væri haltur, hvorki í íslenzk- 
um ritum né dönskum; virðist sag- 
an helzt telja “haltr ok ragr” 
skammaryrði, þó að “haltr" sé 
annars notað þannig. í>að hefur 
sannast við rannsókn á beinum 
Sveins konungs, sem liggja í dóm- 
kirkjunni í Hróarskeldu, að hann 
hefur verið lítið eitt mjaðmskakkur, 
svo að hann mun hafa stungið við. 
Kerling hefur í brígzlum sínum gert 
meira úr þessu líkamslýti en rétt 
var. 

Sumarið eftir Njálsbrennu voru 
brennumenn sóttir til sektar á al- 
þingi, en málið ónýttist og sló í 
bardaga á þingstaðnum. Brennu- 
menn létu undan síga og vildu leita 
vígis í Almannagjá, en Snorri goði 
varnaði þeim að ná víginu. “Snorri 
goði kallaði þá til Flosa (höfðingja 
brennumanna): “Hví farit þér svá 
geystir, eða hverir elta yðr?’’ Flosi 
svarar: “Ekki spyr þú þessa af því 
er eigi vitir þú áðr. En hvárt veldr 
þú því, er vér megum eigi sækja til 
vígis í Almannagjá?” “Eigi veld ek 
því,’’ segir Snorri, “en hitt er satt, 
at ek veit, hverir valda — ok mun 
ek segja þér, ef þú vill, at þeir valda 
því Þorvaldr kroppinskeggi ok 
Kolr.” Sagnaritarinn hefir ekki 



SAGNARITUN ÍSUENDINGA 


67 


skilið fyndni Snorra og býr sér því 
til skýringu. Sagan bætir við: “Þeir 
váru þá báðir dauðir ok höfðu verið 
hin mestu illmenni í liði Flosa.’’ 
Heldur mætti kalla þetta lélega 
fyndni, enda hefir Snorri átt við allt 
annað. Skýringin fæst hjá Ara 
fróða, þar sem hann greinir atvik 
til þess, að landið um Þingvöll 
varð almenningseign; tæpum 100 
árum fyrir þenna bardaga. “Sá 
maðr hafði sekr orðit um þræls 
morð eða leysings, sá er land átti 
í Bláskógum; hann er nefndr Þórir 
kroppinskeggi, en dótturson hans 
er kallaðr Þorvaldr kroppinskeggi,, 
sá er fór síðan í Austfjörðu ok 
brenndi þar inni Gunnar bróður 
sinn; svá sagði Hallr Órækjuson; 
en sá hét Kolr, er myrðr var; við 
hann er kennd gjá sú, er þar er 
köllut síðan Kolsgjá, sem hræin 
fundusk; land þat varð síðan alls- 
herjarfé, en þat lögðu landsmenn 
ti! alþingisneyzlu.” Snorri kallar 
þessa í keskni einskonar vætti þing- 
staðarins; sagan hefir ekki skilið 
orð hans, en þó varðveitt þau rétt. 

Hér hafa verið færð mörg rök til 
þess, og stutt með dæmum, að 
munnmæli hafa getað geymst ó- 
breytt í 2—3 aldir, þangað til sög- 
urnar voru skráðar. Hinsvegar er 
það ljóst, að fásögn þeii’ra er víða 
óáreiðanleg og röng, svo að á verð- 
ur þreifað. í þessu efni eru ein- 
stakar sögur mjög misjafnar. Sum- 
ar má telja áreiðanlegar um öll að- 
alatriði. Hinar yngri sögur eru að 
öllu leyti óáreiðanlegri, arfsögnin 
var þá farin að spillast og menn fóru 
að auka inn í sögurnar skálduðum 
frásögnum. Á sama hátt hafa sum. 


ar eldri sögurnar spillst í höndum 
afritara, er hafa aukið þær með 
ýmsum síðari tilbúningi. Þannig 
er talsvert af lausavísum sagnanna 
13. aldar kveðskapur, en ekki 10. 
aldar. Á hnignunartíma íslenzkrar 
sagnaritunar var spillingin komin 
svo langt, að sögur voru skáldaðar 
frá rótum. 

* * * 

Þó að margir hafi viljað kasta 
rýrð á sögurnar sem sagnfræðileg 
heimildarrit, ljúka allir upp einum 
munni um ágæti þeirra sem bók- 
mentaleg listaverk. 

Hver saga er venjulega samfeld 
heild frá upphafi til enda,— hinar 
lengri sögur má telja samsettar að 
þessu leyti. Hún rekur ætt sögu- 
hetjunnar frá landnámstíð, segir frá 
uppvexti hans, metorðum, manna- 
forræði, ástamálum, deilum og víga- 
ferlum, er opt ljúkast með falli hans 
og hefndum eptir hann. Atburðirnir 
eru dregnir upp í réttri röð og er 
stefnt öllum að einum ósi: aðal- 
viðburðir sögunnar. Forlagatrú, spá- 
sagnir, fyrirburðir og ýmsir yfir- 
náttúrlegir hlutir, er menn þá og 
fram á síðustu tíma lögðu fullan 
trúnað á, eru ríkir þættir í uppi- 
stöðu sagnanna. Mannlýsingar eru 
með allt öðrum hætti en í þjóðsög- 
um og hetjusögum. Þar eru persón- 
ur greindar í flokka, er hver hefir 
ákveðin einkenni og sérstök hlut- 
verk; menn eru þar fullkomnir ann- 
aðhvort til góðs eða ills, að hug- 
prýði eða bleyðiskap, viti eða 
heimsku, fegurð eða ófríðleik. Inn- 
an hvers flokks eru að kalla má 
engin einkenni, er greini einn frá 
öðrum; allir eru steyptir í sáma 



68 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


móti. En þeir menn og konur, sem 
íslendingasögur leiða fram á sjón- 
arsviðið, er lifandi fólk íklætt holdi 
og blóði. Sögurnar lýsa mönnum 
og konum úr öllum stéttum, með 
allskonar skaplyndi, tignum og ó- 
tignum, ríkum og fátækum, illum 
og góðum, mönnum með sterkar 
hvatir og brennandi ástríður, ró- 
lyndum mönnum og íhugulum, lít- 
ilsigldum mönnum og dáðlausum. 
Hver er öðrum ólíkur að skapgerð, 
hver um sig dregin svo upp með 
kostum og löstum, að þeir standa 
lifandi fyrir hugskotssjónum vor- 
um. Og þessar lýsingar eru ekki 
gerðar að hætti nútímamanna með 
orðmörgum frásögnum um sálarlíf 
manna, hvatir og hneigðir, heldur 
eru menn látnir lýsa sér í orðum, 
athöfnum og sviþbrigðum. Ytra 
útliti manna er lýst í sumum sögum, 
en ekki í öðrum. Eiginlegar nátt- 
úrulýsingar þekkjast ekki í sögun- 
um; staðháttum, landslagi og veðr- 
áttu er lýst að því leyti, sem nauð- 
synlegt er til að skilja frásögnina. 
Stíllinn er stuttorður og kjarnyrt- 
ur, sérkennilegur en þó hvergi 
skrúðaður og óeðlilegur; laus við 
mærð og mælgi og óþarfa útúrdúra. 
Hann ber þess hvarVetna merki, 
að sögurnar voru sagðar en ekki 
lesnar. 

* * * 

Ritöld hófst á íslandi veturinn 
1117—1118, er hafið var að rita á 
bók lög þjóðveldisins, samkvæmt 
aiþingissamiþykkt. Fyrir þann tíma 
hafði ekkert verið ritað á íslandi á 
latínustafrófi. Rúnir höfðu tíðkast 
sem á öðrum Norðurlöndum, en 
mest í töfraskyni, og nú eru eng- 


ar minjar frá þessum tíma um not- 
kun rúna. 

Nú leið ekki á löngu áður en 
menn fóru að festa á bókfellið ann- 
an fróðleik, sem þjóðin átti í fórum 
sínum, og þá í fyrstu röð ættvísi 
og sagnarit. Tveir eru nefndir 
brautryðjendur íslenzkrar sagna. 
ritunar, báðir prestvígðir höfðingj- 
ai af göfugustu ættum landsins, 
Sæmundur Sigfússon (1056— 
1133) og Ari Þorgilsson (1068— 
1148, báðir með viðurnefninu hinn 
fróði. Sæmundur fór utan ungur, 
sem höfðingjasonum var títt og 
stundaði nám við Parísarháskóla. 
Fór mikið orð af viturleik hans og 
lærdómi; lét hann til sín taka um 
löggjöf og landsstjórn og þótti 
hinn mesti höfðingi. Rit hans — 
um Noregskonunga — hefir verið á 
latínu og er nú glatað. 

Ari Þorgilsson hinn fróði var í 
beinan karllegg kominn af norsk- 
um konungum á írlandi og átti ætt 
og óðul við Breiðafjörð á Vestur- 
landi, en um þær slóðir virðist bók- 
menntaiðja hafa staðið í mestum 
blóma um. margar aldir síðan. 
Hann var tekinn til fósturs af sunn- 
lenzkum höfðingja, Halli, í Haukdal. 
Annar fósturson Halls, eldri nokk- 
uð en Ari, var Teitr, sonur ísleifs 
biskups. Báðir voru þeir Hallr og 
Teitr manna fróðastir og minnug- 
astir; mundi Hallr það, að sögn 
Ara, er hann var skírður þrevetur, 
en hann dó 94 ára gamall. Af þess- 
um mönnum nam Ari margan fróð- 
leik í æsku, og til Haukadals er að 
rekja vísindastarfsemi hans. 

“Ari prestur hinn fróði Þorgils- 
son Gellisonar ritaði fyrstur manna 



SAGNARITUN ÍSLENDINGA 


69 


hér á landi at norrænu máli fræði 
bæSi forna ok nýja,” segir Snorri 
Sturluson. Af ritum Ara hefir varð- 
veizt eitt, fslendingabók eða Libell- 
us Islandorum, stutt rit, aðeins 10 
kapítular, ritað um 1130. Greinir 
iþað frá bygging landsins, setning 
Alþingis, og ýmsum merkilegum 
lögum, frá fundi og bygging Græn- 
lands, kristniboði og kristnitöku og 
hinum fyrstu byskupum. Ari gerir 
sér far um að hafa sannar sagn- 
ir um hvað eitt og heimfæra hvern 
atburð til rétts tíma. Um alla merk- 
ari atburði greinir hann heimild- 
armenn, og opt getur hann þess, 
hvernig þeir hafi hlotið þá vitneskju, 
er hann fékk hjá þeim,. Gerir hann 
sér far um að segja hvergi annað en 
sannleikann, en slær þó þann var- 
nagla, að rétt sé að hafa það, er 
sannara reynist, ef honum hafi 
skjátlast í einhverju. 

Það verður aldrei of sterklega 
kveðið að, hvílíkt happ það var ís- 
lenzkri sagnaritun, að annar eins 
maður og Ari skyldi fyrstur verða 
til þess að færa í letur sagnarit á 
íslenzka tungu. Hann vísaði leið- 
ina: að rita ekki annað en það, 
sem satt var og rétt, að leita sér 
beztu heimilda um hvað eitt og 
leiðrétta jafnan það, sem rangt 
reyndist. Allir síðari sagnaritarar 
fylkja sér undir merki hans í orði, 
þó að þeir megni misjafnlega að 
fýlgja meginreglum hans. Stafar 
það af þeirri tízku, er síðar varð, 
að segja allan sannleikann, þ. e. 
taka með allt það frásagnarefni,sem 
gat verið satt, þar sem Ari hefir þá 
meginreglu, að segja frá þvi einu, 
sem hann var viss um, að rétt væri. 


Auk íslendingabókar þeirrar, sem 
nú er til, samdi Ari aðra bók um 
sama efni, og var í henni auk þess 
“ættartala" og “konungaæfi.” Er 
sennilegt að hann hafi einnig samið 
sérstök rit um þessi efni. Konunga- 
æfi Ara varð síðan grundvöllur allra 
Noregskonungasagna, en ættartala 
hans frumheimild Landnámsbókar. 
Þannig leggur Ari grundvöll að báð- 
um höfuðgreinum íslenzkrar sagna- 
ritunar: íslendingasögum og Nor- 
egskonungasögum. 

í fótspor Ara spruttu upp bráðlega 
fjölskrúðugar bókmenntir. Alls- 
konar fróðleikur var færður í letur, 
sem áður hafði lifað á vörum þjóð- 
arinnar. Sagnaritun tók skjótum 
þroska, bæði um innlenda atburði 
og erlenda, forna og nýja. Verður 
að greina á milli ólíkra tegunda: 
íslendingasögur hinar eiginlegu, 
um menn og viðburði frá bygging 
landsins fram á 11. öld. Byskupa- 
sögur. Sögur frá seinni tímum, 
12. og 13. öld. Noregskonungasög- 
ur og sögur frá öðrum löndum. 
Fornaldarsögur. Þýddar sögur. 

ÍSLENDINGASÖGUR eru á ís- 
landi nefndar sögur þær, er gerast 
á landnámsöld og söguöldinni 
(fram á 11. öld), en á erlendum 
málum hafa þær venjulega verið 
nefndar ættasögur, til aðgreiningar 
frá öðrum greinum íslenzkrar 
sagnaritunar. Merkilegast sem 
sögulegt heimildarrit og ólík öllum 
öðrum sögum er Landnámabók. 
Þar segir frá fundi íslands og land- 
námi; er greint, hver landnáms. 
maður nam land í hverju héraði og 
getið ættar hans í Noregi. Segir frá 
bústað hans og landnámi, helztu 



70 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


förunautum hans og þeirra byggð. 
Þá er greint frá afkvæmi þeirra, og 
opt rakið langt niður í aldir, stutt- 
lega drepið á héraðsdeilur, mann- 
víg og önnur tíðindi. Þannig er 
farið sveit út sveit, allt í kring um 
landið. Það er auðséð, að ýmsar 
ílendingasögur hafa verið heimild- 
ir Landnámu, munnlegar eða skrif- 
aðar; eru sumar þeirra til enn, aðr- 
ar höfum vér í yngri og breyttri 
mynd, en nokkrar eru glataðar með 
öllu. Um uppruna Landnámu er 
margt í vafa. Aðalstofninn er frá 

12. öld og byggir að miklu leyti á 
Ara fróða, enda mun hann hafa rit- 
að um landnám með svipuðu sniði, 
og það rit verið kjarni Landnámu. Á 

13. öld hafa sagnaritarar aukið og 
bætt við Landnámu; höfum vér nú 
þrjá Landnámutexta, er hafa allan 
þorra efnisins sameiginlegan, en 
aukið við þá með ýmsu móti. 
Merkasti Landnámu-textinn er eign- 
aður Sturlu sagnaritara Þórðarsyni 
(d. 1284). — Landnáma er einstakt 
rit í sinni röð í bókmenntum heims- 
ins, er hún greinir nákvæmlega 
frá uppruna og bernsku heillar 
þjóðar; hún er við hlið Íslendinga- 
bókar ómetanleg heimild að sögu 
landsins. 

íslendingasögur eru mjög mis- 
munandi að efni til, aldri, stærð, 
samsetning og áreiðanleik. Fimm 
sögur skera sig úr að stærð og 
samsetning; þær ná yfir langan 
tíma, eru margbrotnari og sam- 
settari en hinar styttri; hinn rit- 
andi sagnamaður á sýnilega meiri 
þátt í þeim en hinum. Þær skara 
framúr að meðferð efnisins, stíl og 
mannlýsingum. 


Egils saga Skallagímssonar 
greinir frá viðskiptum 2 ætta, 
norsku konungsættarinnar og af- 
komenda Kveldúlfs. Þórólfr Kveld- 
úlfsson, er í fyrstu var í kærleikum 
við Harald hárfagra, var rægður við 
hann, og tók konungur Þórólf af 
lífi, en þeir feðgar, Kveldúlfr og 
Skallagrímr taka hefnd og halda til 
íslands. Fjandskapurinn gengur 
að erfðum til Eiríks konungs blóð- 
axar annarsvegar og Egils Skalla- 
grímssonar hinsvegar, og greinir 
sagan nákvæmlega skifti þeirra. 
Egill var mesta skáld íslendinga f 
fornöld; eru margar vísur hans í 
sögunni og 3 kvæði, sem hvert í 
sinni röð er snilldarverk: Höfuð- 
lausn, sem Egill orkti um fjand- 
mann sinn Eirík konung, er hann 
var kominn á vald hans, og þá höf- 
uð sitt að launum; Sonatorrek um 
missi tveggja sona og Arinbjarnar- 
kviða um Arinbjörn hersi, tryggða- 
vin Egils. Sagan er meistaralega 
sögð og mun færð í letur um 1200. 

Eyrbyggja saga gerist sunnanvert 
við Breiðafjörð (á Vesturlandi). 
Hún nær frá landnámsöld fram að 
1031 og segir frá héraðsdeilum. 
Sagan skiptist í þætti og sýnir 
glögglega eldri stig í þróun hinna 
stærri sagna. Hún er forn í stíl og 
gefur margar og merkilegar vís- 
bendingar um heiðna siði og venjur; 
afturgöngur og aðrir yfirnáttúrlegir 
fyrirburðir eru mikið atriði í sög- 
unni. Hún er rituð um 1200. 

Laxdæla saga gerist í Breiða- 
fjarðardölum og nær yfir svipaðan 
tíma sem Eyrbyggja saga. Megin- 
þátturinn er um ástir Kjartans Ó- 
lafssonar og Guðrúnar ósvífrsdótt- 



SAGNARITUN ÍSLENDINGA 


71 


ur. Var hún gefin öðrum manni og 
olli að lyktum vígi Kjartans. Minn- 
ir þetta á skipti Sigurðar og Bryn- 
hildar í Völsungasögu, enda mun 
að ræða um áhrif þaðan. Hafa hin 
átakanlegu örlög Guðrúnar orðið 
mörgum skáldum yrkisefni, inn. 
lendum og útlendum. Laxdæla saga 
er rituð af mikilli snilld; óáreiðan- 
leg er hún sem söguleg heimild, og 
kennir í henni áhrifa af riddararóm- 
antík. Frá miðri 13. öld er hand- 
ritsbrot af sögunni, og mun hún 
færð í letur um það leyti. 

Grettis saga Ásmundarsonar seg- 
ir frá kappanum og ólánsmanninum 
Gretti, sem varð sekur skógarmað- 
ur og lifði í útlegð í 15 ár, áður en 
hann var veginn. Grettir er tal- 
inn mestur afreksmaður og krafta- 
maður í fornöld; fyrir þá sök og 
vegna ógæfu þeirrar, er köid örlög 
leiddu yfir hann, hefir hann orðið 
nokkurskonar þjóðhetja, og marg- 
ar þjóðsagnir myndast um hann. 
Grettis saga er vel sögð, en aukin 
mjög kynjasögum og æfintýrum og 
óáreiðanleg sem heimildarrit. Hún 
er frá 14. öld, en er byggð á eldri 
sögu, er glatast hefir. 

Njáls saga gerist að mestu á Suð- 
urlandi. Hún er lengst allra íslend- 
ingasagna. Efnið fellur í þrjá hluta. 
Fyrsti hlutinn segir frá Gunnari Há- 
mundarsyni, aldavin Njáls, vígum 
hans og falli, og er byggður á sér- 
stakri sögu um Gunnar. Þá 
kemur meginþáttur sögunnar um 
Njál og syni hans; lauk þeirra æfi 
svo, að þeir feðgar voru brenndir 
inni. Þá kemur síðasti þátturinn 
um brennumálið og hefndir eptir 
þá feðga; er aðalhetjan Kári Söl. 


mundarson, tengdasonur Njáls, 
hinn mesti kappi, er komist hafði á 
brott úr brennunni, og loguðu á 
honum klæðin. Á næsta Alþingi 
eptir brennuna voru brennumenn 
sóttir, en málið ónýttist, og barð- 
ist allur þingheimur. Kári var jafn- 
an á hælum brennumanna, ýmist 
einn eða við annan mann, og drap 
hvern af öðrum. Elti hann suma 
jafnvel til útlanda, en síðan hvarf 
hann til íslands aptur, sættist við 
Flosa, höfðingja brennumanna og 
mægðist við hann. í þessum hluta 
sögunnar er merkileg frásögn um 
orustuna á Clontarf (1014), sér- 
stakur þáttur, er kemur furðuvel 
heim við írskar heimildir. 

Af hinum smærri sögum gerast 
nokkrar við Faxaflóa, á Vestur- 
landi sunnanverðu. Harðar saga 
greinir frá skógarmanninum Herði 
og félögum hans. Sagan hefir ver- 
ið forn og áreiðanleg, en af hinni 
uppliaflegu sögu er nú upphafið 
eitt eptir; að öðru leyti hefir sag- 
an verið samin upp að nýju og er 
að mestu skáidskapur.— Hænsa- 
Þóris saga segir frá lítilmenninu 
Hænsa-Þóri, er kom því til leiðar, 
að Blund-Ketill, góðviljaður höfð- 
ingi, var brenndur inni. Af eptirmál- 
inu leiddi breyting á skipun dóms- 
málanna er íslendingabók segir 
einnig frá. Sagan er færð seint í 
letur og óábyggileg. — Gunnlaugs 
saga ormstungu lýsir ástum Gunn- 
laugs og Helgu fögru, sonardóttur 
Egils Skallagrímssonar. Meðan 
Gunnlaugur dvelur erlendis, giftist 
hún skáldinu Hrafni, er hafði flutt 
þá fregn til íslands, að Gunnlaug- 
ur væri látinn. Þeirra skiptum lýk- 



72 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


ur uppi á fjöllum í Noregi; þar 
ganga þeir á hólm og fellur Hrafn 
dauðvona, en svíkur Gunnlaug og 
særir hann banasári, er hann færir 
honum vatn í hjálmi sínum. Sag- 
an er stutt, en farið með efnið af 
hinni mestu snilld, enda er hún 
fræg víða um lönd. Deilt hefir 
verið um áreiðanleik sögunnar; 
verður því ekki neitað, að lista- 
mannshendur hafa um hann fjallað, 
en aðalatburðir munu rétt greindir. 
—Bjarnar saga Hítdælakappa er 
um deilur Bjarnar og Þórðar Kol- 
beinssonar skálds vegna ástmála; 
lýkur þeim með falli Bjarnar. Sagan 
virðist forn, en er illa varðveitt og 
vantar í hana. 

Frá Vestfjörðum eru þessar sög- 
ur: Gull-Þóris saga er undarlegur 
samsetningur af sönnu frásagnar- 
efni, æfintýrum og kynjasögum. 
Sagan er færð snemma í letur, en 
seinna breytt og aukin til muna 
þjóðsagnalegu efni. Gísla saga Súrs- 
sonar. Gísli verður fyrir því óláni 
að neyðast til þess að hefna vígs 
fóstbróður síns á mági sínum. Fyrir 
það verður Gísli sekur skógarmað- 
ur. Sagan greinir frá lífi hans í 
útlegð í þrettán ár, þar til hann 
var felldur; hún er átakanleg mjög 
og ágæt að framsetning og mann- 
lýsingum. Hávarðar saga ísfirðings 
greinir frá hefndum gamals manns 
eptir einltason sinn; hún er að 
miklu leyti skáldskapur. Fóst- 
bræðra saga gerist á Vestfjörðum. 
Grænlandi og í Noregi. Söguhetj- 
urnar eru fóstbræðurnir Þorgeirr 
og Þormóðr Kolbrúnarskáld. Þor- 
geirr er veginn af grænlenzkum 
höfðingja, en Þormóðr eltir hann 


til Grænlands og vegur hann þar. 
Þormóðr berst síðan og fellur með 
Ólafi konungi helga á Stiklastöð- 
um (1030). Sagan mun vera frá 
um 1200, en er varðveitt í yngri 
mynd og breytt að nokkru. 

Á Norðurlandi gerast margar sög- 
ur. Bandamanna saga er ein, ein- 
stök í sinni röð að því leyti, að hún 
gerist eptir hina eiginlegu söguöld, 
um miðja 11. öld, og er að efni til 
og framsetning gamansaga, um 
samtök 7 höfðingja gegn manni lít- 
illar ættar, er hafist hafði til fjár 
og valda, og hversu faðir hans 
ginnir höfðingjana og bjargar syni 
sínum. — Kormáks saga um skáld- 
ið Kormák og ástir hans. Sagan er 
sundurlaus, eiginlega að búningi til 
umgerð um vísur hans (rúmlega 
60).— Hallfreðar saga vandræða- 
skálds segir frá óhamingjusömum 
ástum skáldsins og ferðum hans 
utanlands og innan; hún virðist 
forn og ábyggileg. — Vatnsdæla 
saga, um Ingimund gamla land- 
námsmann og afkomendur hans. 
Sagan er merkileg að efni og all- 
löng og ein hinna elztu; hún gefur 
upplýsingar um fornar venjur og 
flytur þá kenning, að enginn má 
sköpum renna. Heiðarvíga saga 
eða Víga-Styrs saga er einna elzt 
íslendingasagna og greinir frá lát- 
lausum róstum og vígaferlum. 
Sagan var til á 17. öld í einu hand- 
riti, er þó vantaði framan af; brann 
fyrri helmingur handritsins ásamt 
afriti í Kaupmannahöfn 1728, og 
þekkjum vér nú þann hluta aðeins 
af endursögn manns, er lesið hafði 
handritið áður. — Svarfdæla saga 
segir frá héraðsdeilum; hún er að 



■SAGNARITUN ISLENDINGA 


73 


mestu skáldskapur, en til hefir ver- 
ið önnur Svarfdæla saga, eldri og 
ábyggileg. — Valla-Ljóts saga ger- 
ist í sama héraði; stutt saga og á- 
reiðanleg. — Víga-Glúms saga segir 
frá deilum í Eyjafirði; Glúmr er 
hinn mesti kappi, og er uppgangur 
hans mikill um eitt skeið, en að 
lokum er hann flæmdur af eignum 
sínum og deyr í fátækt. Sagan er 
vel sögð og áreiðanleg að mestu. — 
Ljósvetninga saga er með lengri 
sögum og segir frá deilum höfð- 
ingja við Eyjafjörð og í Þingeyjar- 
þingi. Hún er samsett úr þáttum, 
og lítið samhengi á milli; hún virð- 
ist sýna millistig í þróun hinna 
stærri sagna, þegar sögur úr sama 
byggðarlagi eru runnar saman, en 
ekki búið að vinna úr þeim sam- 
felida heild. Sagan virðist mjög 
áreiðanleg. Reykdæla saga greinir 
einnig frá héraðsdeilum. Sagan er 
forn mjög og virðist færð í letur 
beint eptir munnlegri frásögn; hún 
er frábrugðin öðrum sögum í því, að 
hún greinir víða tvennar frásagnir 
um sama atburð, án þess að gera 
upp á milli, hvort réttara sé. 

Sögur þær, sem gerast á Aust- 
fjörðum eru allar stuttar. Helztar 
eru; Vápnfirðinga saga, um her- 
aðsdeilur í Vopnafirði, skipulega 
sögð og áreiðanleg. — Droplaugar- 
sona saga um bræðurna Helga og 
Grím, fall Helga og hefnd Gríms 
eptir hann. í niðurlagi sögunnar 
er þess getið, að sonar-sonar-sonur 
Gríms hafi sagt söguna; hann mun 
hafa verið uppi um 1100, en sagan 
mun þó ekki færð í letur fyr en um 
1200. — Hrafnkels saga Freysgoða, 
um það, hvernig ást höfðingjans 


Hrafnkels á goðinu Frey leiðir hann 
til óhæfuverks. Hefndin nær hon- 
um og hann missir fé sitt og manna- 
forráð, en að lokum sigrast hann 
á fjandmönnum sínum og nær apt- 
ur eignum sínum. Hrafnkels saga 
eT með beztu íslendingasögum, þótt 
stutt sé, að stíl og samsetning. 

Eiríks saga rauða segir frá því 
hvernig Grænland fannst og var 
byggt frá íslandi, um fund Vín- 
lands á meginlandi Norður Amer- 
íku og tilraun Þorfinns karlsefnis 
til þess að stofna byggð í landinu. 
Sagan virðist mjög áreiðanleg og 
færð snemma í letur, um 1200. — 
Flóamanna saga gerist ýmist á Suð- 
urlandi eða Grænlandi; hún er með 
yngri sögum og að nokkru leyti 
skáldskapur. 

Auk þeirra sagna, sem hér hafa 
verið taldar, er til mesti fjöldi frá- 
sagna, er venjulega greina frá að- 
eins einum atburði, oftast um ís- 
lendinga erlendis; þessar frásagn- 
ir eru nefndar þættir. Þeir eru 
margir snilldai*verk, einkum mann- 
lýsingar þeirra og viðræður. 

Þess hefir verið getið, að hinar 
yngri íslendingasögur væru mjög 
blandaðar æfintýrum og skáldskap. 
Síðar hnignaði þessari tegund ís- 
lenzkrar sagnaritunar svo mjög, 
að menn fóru að rita sögur, sem 
voru skáldskapur frá rótum, en 
sumar þó um menn, sem höfðu verið 
uppi og þekkjast af öðrum sögum: 
Finnboga saga ramma, Kjalnesingja 
saga, ÞórSar saga hreðu, Víglundar 
saga, Bárðar saga Snæfellsáss, 
Krókarefs saga. 

* * * 

BYSKUPASÖGUR. Kristni saga 



74 


TIMA.RIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


greinir frá kristniboði á íslandi, 
kristnitökunni, hinni elztu skipun 
kirkjumála og tveimur fyrstu bysk- 
upunum. Sagan byggir mjög á Ara 
fróða og er rituð í upphafi 13. ald- 
ar. Hungrvaka segir frá fimm 
fyrstu byskupunum í Skálholti, á- 
gætt heimildarrit. Eptir sama höf- 
und er saga Páls byskups Jónssonar 
(1195—1211) og ef til vill elzta 
saga Þorláks byskups helga (1178 
—1193), móðurbróður Páls byskups 
og fyrirrennara hans á Skálholts- 
stóli. Enn eru sögur um hinn fyrsta 
Hólabyskup, Jón Ögmundsson hinn 
helga (1106—1121), um æfi Guð- 
mundar Arasonar hins góða þangað 
til hann tók byskupsvígslu (Hóla- 
byskup 1202—1237), um Árna Þor- 
láksson Skálholtsbyskup (1269— 
1298) og Laurentius Kálfsson Hóla- 
byskup (1323—1330). Árna saga 
byskups er einkum merkileg; hún er 
að heita má saga alls landsins um 
rúmlega 20 ára skeið (1269—1291), 
nákvæm og sannfróð. Því miður 
vantar frásögn um 7 síðustu ár Árna 
byskups, sem annaðhvort hefir glat- 
ast eða höfundurinn aldrei náð að 
ljúka við ritið. 

Byskupasögurnar eru nokkuð frá- 
brugðnar íslendingasögum. Þær eru 
áreiðanlegar mjög um alla viðburði, 
en skeyta minna um list í stíl og 
framsetning; í sumum þeirra kenn- 
ir mjög klerklegrar mærðar. Sögum 
hinna helgu byskupa fylgja langar 

jarteinaskrár. 

* * * 

SÖGUR FRÁ 12. OG 13. ÖLD. Þær 
eru flestar varðveittar í hinu mikla 
ritverki, sem nefnist Sturlunga saga. 
Hafliða saga ok Þorgils um deilur 


höfðingjanna Hafliða Mássonar og^ 
Þorgils Oddasonar 1117—1121. Sag- 
an er vel sögð og skemtilega og 
mun rituö á síðari helmingi 12. ald- 
ar. — Sturlu saga um Sturlu Þórð- 
arson í Hvammi (1115—1183),. 
ættföður hinna nafntoguðu Sturl- 
unga, deilur hans og málaþras. — 
Hfafns saga Sveinbjarnarsonar (d. 
1213) er rituð skömmu eptir dauða 
hans. Aðeins síðari helmingur- 
inn er í Sturlunga sögu, en sagan 
er einnig til sérstök. — Guðmundar 
saga dýra um héraðsdeilur í Eyja- 
firði í lok 12. aldar. — íslendinga 
saga er rituð af Sturlu skáldi Þórð- 
arsyni (1214—1284), sonarsyni 
Sturlu í Hvammi. Hún ber nafn 
með réttu, því að hana má kalla 
sögu allrar þjóðarinnar frá 1200 
fram yfir 1260. Á þessum tíma voru 
deilur miklar með höfðingjum; voru 
þeir Sturlungar, synir Sturlu f 
Hvammi, framgjarnir mjög og stóð 
af þeim mikill ófriður. Þeirra nafn- 
togaðastur var Snorri sagnaritari. 
íslendinga saga er mjög nákvæm og 
áreiðanleg, enda var Sturlu auðvelt 
að hafa sannar sagnir af viðburð- 
unum. Var faðir hans mjög rið- 
inn við atburði á fyrsta þriðjungi 
aldarinnar, en Sturla sjálfur við síð- 
ari viðburði. Er aðdáunarvert, hve 
Sturla er hófsamur og hlutlaus í 
frásögn sinni, jafnvel þó að hann 
eigi sjálfur í hlut, faðir hans eða 
náfrændur. — Þórðar saga kakala 
segir frá Þórði Sighvatssyni, bræðr- 
ungi Sturlu, er náði völdum á ís- 
landi skamma stund. Sagan hefir f 
Sturlunga sögu bolað burt frásögn 
Sturlu um sömu viðburði. — Svín- 
fellinga saga greinir frá deilum 



SAGNARITUN ÍSUENDINGA 


75 


sunnanlands um 1250. — Þorgils 
saga skarða er mjög nákvæm æfi- 
saga Þorgils bróðursonar Sturlu 
sagnaritara. — Utan Sturlunga 
sögu er varðveitt Árons saga Hjör- 
leifsonar, er mjög kemur við sögu 
Guðmundar byskups Arasonar. 

¥ V ^ 

NOREGSKONUNGA S Ö G U R. 
Þess var áður getið, að Sæmundur 
fróði hefir ritað á Latínu og Ari 
fróði á íslenzku um Noregskonunga 
og lagt þannig grundvöll að seinni 
Noregskonungasögum. — Eftir 
miðja 12. öld ritar Eiríkur Oddsson 
sögu Noregs frá 1130 og sennilega 
til 1161; er rit hans glatað, en 
seinni sagnaritarar hafa stuðst mjög 
við það. Karl Jónsson ábóti í Þing- 
eyraklaustri (d. 1213) dvaldi í 
Noregi nokkur ár eptir 1185; ritaði 
hann þá upphaf sögu Sverris kon- 
ungs Sigurðarsonar (d. 1202) og 
segir í formála sögunnar, að kon- 
ungur hafi sjálfur sagt fyrir, “hve 
rita skyldi eðr hvernig setja skyldi’’. 
Síðan hvarf Karl ábóti aftur til ís- 
lands og reit þar allan síðari hluta 
sögunnar. Sagan er mjög nákvæm 
og hlutdrægnislaust rituð. Tveir 
munkar í klaustri Karls ábóta, Oddr 
Snorrason og Gunnlaugr Leifsson 
(d. 1218) hafa ritað sögu Ólafs kon- 
ungs Tryggvasonar, báðir á Latínu. 
Saga Odds er til í þýðingu, en sögu 
Gunnlaugs höfum vér ekki sér- 
staka, heldur einungis kafla úr 
henni sem hluta af hinni meiri Ól- 
afssögu. Um sama leyti, eða nokkru 
fyr, hefir verið rituð saga ólafs 
helga hin elzta, og eru til nokkur 
brot úr henni. Auk þessara sagna 
munu fleiri konungasögur hafa 


verið skráðar á 12. öld, sem nú eru 
glataðar, en yngri sagnaritarar hafa 
stuðst við og ritað eptir, svo sem 
saga um Haarld konung hárfagra. 

Auk æfisagna einstakra konunga 
tóku menn snemma að setja sam- 
an yfirlit um sögu Noregs frá 9. 
öld og fram á 12. öld. Elzt og styzt 
slíkra rita er Ágrip af Noregskon- 
ungasögum, sem svo hefir verið 
nefnt, frá lokum 12. aldar; upphaf 
og niðurlag vantar, en ritið mun 
hafa náð frá Haraldi hárfagra til 
1177, er Sverrir konungur hefur til- 
kall til ríkis. Ágrip byggir að nokk- 
uru leyti á eldri konungasögum, en 
að sumu leyti á munnlegri frásögn; 
höfundurinn er íslendingur, en rit- 
ið sennilega orðið til í Noregi. — 
Norkinskinna er nafn á handriti, 
sem á eru konungasögur frá Magn- 
úsi góða (1035 tilll77); niðurlagið 
vantar og enn fleiri blöð, en til eru 
handrit, sem stafa frá Morkin- 
skinnu meðan hún var heil. Þessi 
saga er mjög nákvæm og vel sögð; 
í henni eru á víð og dreif fjöldi 
þátta um íslendinga. Frumrit Mbrk- 
inskinnu mun vera frá um 1220. — 
Fagrskinna heitir enn sagnarit um 
Noregskonunga frá Hálfdáni svarta, 
föður Haralds hárfagra, til 1177; 
höfundurinn hefir mjög notað 
kvæði hirðskálda sem heimildir. 
Sagan mun færð í letur um 1225.— 
Böglungasögur greina frá valda- 
streitu og ófriði í Noregi eptir 1204; 
sagan er til í tveimur mismunandi 
útgáfum, önnur nær til 1208, hin 
til 1217. Lengri útgáfan er að mestu 
glötuð á íslenzku, en hefir varð- 
veizt í danskri þýðing frá um 1600. 



76 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


Sagan er rituö skömmu eptir við- 
burðina. 

í sambandi við Noregskonunga- 
sögur verður að geta um aðrar sög- 
ur um erlend efni. — Færeyinga 
saga segir frá viðburðum og deil- 
um á Færeyjum á ofanverðri 10 öld 
og fram á 11. öld. Orkneyinga saga 
eða Jarlasögur greina frá Orkney- 
ingum. Eyjarnar voru byggðar frá 
Noregi á 9. öld og komust undir 
yfirráð Haralds hárfagra, en jafnan 
voru í þeim jarlar af sömu ætt. 
Sagan hefst á frásögn um bygging 
Noregs, greinir síðan sögu jarlanna 
frá upphafi fram til um 1170. Orkn- 
eyinga saga er mjög merkileg; hún 
ber vitni um nákvæma þekking á 
staðháttum í Orkneyjum. Hún mun 
rituð um 1200. — Jómsvíkinga saga 
segir frá hinum einkennilega fél- 
agsskap danskra víkinga, er höfðu 
búið um sig í kastala í Wollin í 
Pommern. Þeir fóru herferð til Nor- 
egs 986 og hugðust að leggja landið 
undir sig, en voru gersigraðir af 
Hákoni jarli. Sagan er ýkt mjög, 
en aðaldrættirnir þó sannir, og frá- 
bærlega vel sögð á köflum. — Úr 
sögu Danmerkur er Knytlinga saga, 
frá síðari hlut 10. aldar til um 1190, 
hún er að nokkru rituð eptir dönsk- 
um munnmælum og kvæðum hirð- 
skálda, en um viðskipti Dana og 
Norðmanna er byggt á eldri Nor- 
egskonungasögum. Sagan er rituð 
á seinni hluta 13. aldar. Miklu eldri, 
fiá um 1200, er Skjöldunga saga, 
algerlega þjóðsagnaleg frásaga um 
Danakonunga frá forneskju fram á 
10. öld. Sagan er nú glötuð að öðru 
leyti en því, að til er stytt latnesk 
þýðing frá lokum 16. aldar. 


Þá er ógetið um þann sagnaritara, 
er ber hæzt í íslenzkum bókmennt- 
um, Snorra Sturluson. Hann var 
fæddur 1179, sonur Sturlu í 
Hvammi, sem áður var getið. 
Þriggja ára gamall fór hann í fóst- 
ur til Jóns Loptssonar í Odda, hins 
mesta höfðingja, sonar-sonar Sæ- 
mundar fróða og dóttursonar Magn- 
úsar berfætts Noregskonungs. í 
Odda var frá dögum Sæmundar 
annálað lærdómssetur, og er þang- 
að að rekja fræðimennsku Snorra. 
Snorri fékk ungur göfugt kvonfang 
og mannaforráð; hann gerðist 
höfðingi mikill og stórauðugur og 
komst til hinna hæstu metorða. 
Dætur hans fjórar giftust hinum 
mestu höfðingjum og höfðingjaefn- 
um, svo að fyrir frændastyrk og 
mága hefði Snorri mátt ráða lögum 
og lofum á íslandi. En honum varð 
minna úr afla sínum en vænta 
mátti, frændur hans margir snér- 
ust gegn honum og þrír tengdasyn- 
ir hans skildu við konur sínar og 
urðu fjandmenn hans fullkomnir, 
sem raun bar síðar vitni. Snorri 
fór á fund Hákonar Noregskonungs 
og fékk hina mestu sæmd af honum. 
Lofaði hann þá að stuðla til þess, að 
ísland gengi konungi á hönd, en 
gerði ekkert til þess að efna það lof- 
orð. Löngu síðar sá hann sinn kost 
vænstan að fara utan og leitaði til 
konungs. Eptir tveggja ára dvöl í 
Noregi vildi Snorri hverfa heim, en 
konungur neitaði honum um farar- 
leyfi, og fór Snorri í banni hans. 
Gerði konungur þá vinum sínum á 
íslandi orð að taka Snorra af lífi, 
og var hann veginn að heimili sínu, 
Reykholti, aðfaranótt 23. sept. 1241. 



SAGNARITUN ÍSL'ENDINGA 


77 


Unnu það níðingsverk tveir fyrver- 
andi tengdasynir hans, með fullu 
vitorði hins þriðja. 

Snorri var fremsta skáld sinnar 
tíðar, fjölfróðastur og mestur rit- 
höfundur. Frá hans hendi höfum vér 
tvö rit: Eddu og Heimskringlu. 

Snorra-Edda er í þremur köflum; 
hinn fyrsti skýrir frá átrúnaði í 
heiðnum sið; annar er kennslubók 
fyrir ung skáld í hinni vandasömu 
skáldskaparlist; hinn þriðji er 
kvæði til Hákonar konungs og 
Skúla jarls, og sýnir um leið alla 
þá bragarháttu' er menn gátu orkt 
undir, og mun Snorri hafa búið til 
sum afbrigðin. Sýnir Edda, hvílík 
ógrynni af kvæðum, fornum og nýj- 
um, Snorri hafði á hraðbergi. — 
Heimskringla er nafn á Noregskon- 
ungasögum Snorra. Ritið byrjar á 
sögu Ynglinga, forfeðra konungs- 
ættarinnar, og er sagan samin eptir 
kvæði frá lokum 9. aldar; hefir það 
sannast við fornleifarannsóknir, að 
gömul minni eru varðveitt í kvæð- 
inu. Þá koma sögur konunganna, 
hvers af öðrum, fram til 1177. Saga 
Ólafs helga er meira en þriðjungur 
ritsins; sú saga er og til sérstök og 
mun samin á undan hinum hlutun- 
um. Snorri gerir í formála grein 
fyrir sagnaritun sinni; heimildlr 
hans eru kvæði hirðskálda og rit Ara 
fróða. Telur hann sögn Ara örugga, 
og kvæðunum fullkomlega treyst- 
andi. 

Snorra hefir tekist að hræða upp 
úr eldri sögum, kvæðum og munn- 
mælum samfellda og listræna heild. 
Hann skyggnist bak við ytra borð 
hlutanna, leitar að orsök og sam- 
hengi og leiðir fram rás viðburð- 


anna þannig, að vér sjáum og skilj- 
um. Héimskringla er saga kon- 
unganna, en ekki þjóðarinnar; 
skiptist hún því eðlilega í þætti eptir 
konungum, en þættirnir eru á 
niarga vegu undnir saman, svo að 
þráðurinn er hvergi slitinn. Snorri 
hefir leitast við að segja frá sem 
sannast og réttast, og hann leið- 
réttir eldri sagnir með réttara skiln- 
ingi á heimildunum (kvæðunum). 
En hann bindur sig ekki — eins og 
Ari gerði — við það, sem hann gat 
talið fullsannað; þá hefði Heims- 
kringla orðið önnur en hún er. 
Hann ritar einnig það, sem hann 
telur sennilegt, eða ekki ástæðu til 
að rengja; hefir því slæðst með ým- 
islegt, er vér teljum nú til þjóð- 
sagna. Hann hefir yndi af að draga 
upp myndir úr lífi horfinna kyn- 
sióða. Með öryggi og leikni lista- 
mannsins sýnir hann oss hætti 
þeirra og siði, við daglega iðju, í 
friði og herskap, í héraði og við hirð 
konungs. Mannlýsingar Snorra eru 
frábærar, viðræður lifandi og 
smellnar, stíllinn glæsilegur. Með 
Heimskringlu hefir íslenzk sagna- 
ritun náð hámarki; þar hafa vísindi 
og list náð fullkomnustu sam- 
ræmi. 

Um miðja 13. öld voru þannig til 
sögur um Noregskonunga frá forn- 
eskju fram á 13. öld. Til þess að 
rita sögu Hákonar Hákonarsonar, 
er ríkti hálfa öldina gerðist Sturla 
Þórðarson, hróðursonur Snorra. 
Hann samdi söguna um 1265, þeg- 
ar eptir lát Hákonar konungs, ept- 
ir sögn hinna kunnugusta manna og 
bréfasafni konungs; er sagan því 
geysi nákvæm og áreiðanleg, þó að 



78 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


ekki hafi hjá því farið, að frásögn- 
ir litaðist konungi í vil, en það verð- 
ur að rekja til heimildarmanna. 
Síðar samdi Sturla sögu um Magn- 
ús konung Hákonarson, en hún er 
nú að mestu glötuð. Annara rita 
Sturlu hefir áður verið getið, ís- 
lendingasögu og Landnámabókar. 

Þegar leið á 13. öld og síöar, voru 
engin ný sagnarit samin um Noregs- 
konunga. í stað þess létu menn sér 
nægja að skrifa upp eldri rit, auka 
inn í og steypa saman, til þess að 
safna sem mestum fróðleik á einn 
stað. Á þann hátt eru til orðnar hin- 
ar meiri ólafs sögur, um Ólaf 
Tryggvason og Ólaf helga. 

* * * 

FORNALDARSÖGUR. Þess hefir 
verið getið, að menn hafi sagt 
tvennskonar sögur til skemtunar, 
sannar og lognar. í sambandi við 
frásögnina um brúðkaupið á Reykj- 
ahólum 1119 og þær sögur, er þar 
voru sagðar, getur þess, að “Þessari 
sögu var skemmt Sverri konungi, 
ok kallaði hann slíkar lygisögr 
skemtiligastar.’’ Menn hafa ekki 
lagt trúnað á þær, ekki verið í vafa 
um, að þær væru að mestu skáld- 
skapur. En það hefir ekki dregið 
úr hylli þeirra. Efnið var afreksverk 
fornkonunga og kappa, frá því fyrir 
íslands byggð, ástir, víkingaferðir, 
hólmgöngur, haugbrot, viðureign 
við drauga, tröll og forynjur. Efnið 
í sögum þessum er að nokkuru 
leyti arfur úr Noregi, aðrar eru að 
öllu leyti verk síðari tíma. Þegar 
kom að því, að sagnaritun hófst, 
urðu þessar sögur að lúta í lægra 
haldi fyrst í stað. Ari fróði mark- 
aði brautina, aðrir fetuðu í fótspor 


hans og áhrif hans voru svo rík, að 
“lygisögurnar’’ voru ekki skráðar 
fyrst í stað. Oddr munkur minntist 
á stjúpmæðrasögur, er jafnan láti 
konunginn minnstan, og telur þær 
auðvirðilegar hjá sönnum frásögn- 
um um merka menn og atburði. En 
er tímar liðu, leituðu þessar sögur 
meir og meir á; hylli þeirra þvarr 
ekki heldur jókst. Jafnframt slök- 
uðu sagnaritarar á kröfunum um 
sannindi; ævintýri og þjóðsagnir 
komust inn í sögurit þeirra. Loks 
urðu menn að unna skröksögunum 
jafnræðis í bókmenntunum, eins og 
í hylli almennings: þær voru færðar 
í letur. Hve snemma hinar elztu 
fornaldarsögur hafi verið skráðar, 
er erfitt að segja; í flestum eru 
engin merki hnignunar í frásögn og 
stíl, og má gera ráð fyrir, að marg- 
ai réu frá miðri 13.öld. Fornaldarsög 
urnar eru ærið misjafnar að gildi. 
Sumar geyma mikið af fornum 
minnum um fyrri tíma menn og 
siði og eru ágætlega sagðar, aðrar 
eru einskis nýtar stælingar, bæði 
að efni og formi. Hér verður ein- 
ungis drepið á þær merkustu. Völs- 
unga saga er samin upp úr Eddu- 
kvæðunum um Sigurð Fáfnisbana, 
Brynhildi, Gjúkunga og Atla og hef- 
ur varðveitt hina norrænu mynd 
Niflungasögunnar í heilu lagi, en 
kvæðin eru sum glötuð nú. Þiðriks 
saga (Didrik af Bern, Theodoric) er 
miklu lengri; í henni eru norður- 
þýzkar sögur af sama stofni, er bor- 
ist hafa til Norðurlanda á 12. öld. 
Hervarar saga og Heiðreks konungs 
geymir bæði norðræn og suðræn 
minni; þar er merkilegt safn af 
fornum gátum, sem lagðar eru í 



.SAGNARITUN ÍSLENDINGA 


79 


munn Óðni. Hálfs saga um Hálf 
konung og kappa hans; frá honum 
töidu menn ættir, því að tveir son~ 
arsynir hans námu land á íslandi. 
Hrómundar saga Gripssonar var 
sögð í brúðkaupinu í Reykjahólum; 
Hrómundur var talinn langafi Ing- 
ólfs, hins fynsta landnámsmajnns. 
Ragnars saga loðbrókar og Ragn- 
arssona þáttr um Danakonunginn 
Ragnar, er herjaði á Englandi og 
var tekinn af lífi, og hefnd sona 
hans. Hrólfr kraki var einnig 
danskur konungur; í sögu hans eru 
forn minni úr sögu Danmerkur og 
Svíþjóðar. Friðþjófs saga er ástar- 
saga, fræg orðin af Ijóðsögu sænska 
skáldsins Tegnér’s, er hann orkti 
eptir sögunni. 

* * * 

ÞÝDDAR SÖGUR. Jafnframt 
hinni innlendu sagnaritun lögðu 
menn stund á að þýða erlendar 
(latneskar) sögur. Flestar eru um 
heilaga menn og postulana, og þar 
með saga um Maríu mey. Þær þýð- 
ingar eru gerðar fyrir kirkjuna og 
hennar menn; sama máli gegnir um 
Gyðingasögu, þýdd af Brandi Jóns- 
syni (byskup 1262—63) eptir 1. 
Makkabeabók, sögu Játvarðs helga 
og Tómas sögu erkibiskups.* Ver- 
aldlegs efnis eru Veraldarsaga um 
“sex aetates mundi,’’ Rómverjasög- 
ur eptir sögu Sallust’s um Jugurtha 
og Lukian’s Pharsalia, Trójumanna- 
saga eptir alþekktu miðaldariti De 


*) Sú saga var lesin fyrir Þorgilsi 
Skart5a, brótSursyni Sturlu sagnaritara, sít5- 
asta kvölditS sem hann lift5i, en hann var 
veginn at5 næturlagi. “Honum var kostr 
á bot5inn, hvat til gamans skyldi hafa, 
sögr et5a danz, um kveldit. Hann spurt5i, 
hverjar sögur í vali væri.. Honum var 
sagt at til væri saga Tómáss erkibyskups, 
ok kaus hann hana því at hann elskat5i 
hann framar en at5ra helga menn." 


excidio Trojae, Breta sögur eptir 
Galfrid of Monmouth’s Historia 
Brittonum, Alexanders saga, þýdd 
af Brandi Jónssyni eptir söguljóð- 
um Philips Gautier’s. 

* * * 

Bókmenntastefnur eiga sér að 
jafnaði skamman aldur. Þær eru 
sem bára, er vaknar fyrir áhrif 
huldra afla, rís jafnt og hátignar- 
lega, teygir fald móti himni og 
fellur. íslenzik sagnaritun hefst á 
12. öld, dafnar og nær fullum 
þroska á 13. öld. í lok þeirrar aldar 
hefst hnignunin, og hún varð bæði 
ör og gersamleg. Þá eru hin skap- 
andi öfl þrotin, — einungis tvær síð- 
ustu byskupasögurnar má telja til 
14. aldar. En áhugi og ást á hinum 
fornu sögum kulnaði ekki út. Menn 
rituðu upp eldri sögur af kappi, 
juku þær að margvíslegu efni, bæði 
úr öðrum sögum og munnmælum. 
Margir höfðingjar lögðu stund á að 
afla sér sögurita; létu þeir skrifa 
saman stórar sögubækur — og rit- 
uðu jafnvel sjálfir —, hinar prýði- 
legustu að ytra frágangi. Þessi 
miklu og vönduðu handrit voru 
varðveitt sem dýrgripir mann fram 
af manni og mörg geymst til vorra 
daga, en hin eldri handrit, minni 
og óveglegri, fóru forgörðum. Vér 
eigum þessari ástundun að þakka 
varðveizlu margra stórmerkra rita. 
Merkilegustu söguhandritin eru: 
Möðruvallabók frá fyrra hluta 14. 
aldar; á henni eru 11 íslendinga- 
sögur. Hauksbók, að mestu rituð 
af Hauki lögmanni Erlendssyni um 
1300; í henni eru Landnámabók, 
kristni saga og fleiri sögur og mörg 
rit guðfræðilegs og náttúrufræði- 



80 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


legs efnis. Plateyjarbók, rituð um 
1380, með konungasögum og annál, 
stærst og skrautlegast íslenzkra 
handrita. 

í stað hinnar fornu Sagnaritunar 
ruddu nýjar stefnur sér til rúms. 
Annarsvegar annálaritun, sundur- 
laus fróðieiks tíningur um innlenda 
og erlenda atburði, eftir útlendri 
fyrirmynd. Hinsvegar skáldsagna- 
gerð, stæling á hinum fornu íslend- 
ingasögum, fornaldarsögum og er- 
lendum riddarasögum; þola þessar 
sögur engan samanburð við hinar 
eldri um samsetning, mannlýsingar 
stíl og málfar. 

Sagnalist íslendinga var ávöxtur 
sérkennilegrar og þróttmikillar 
menningar. Sú menning var borin 
upp af víðsýnni, menntaðri og 
þóttafullri höfðingjastétt. í róstum 


13. aldar fengu göfugustu ættimar 
þann hnekki, að þær biðu þess 
aldrei bætur. Þegar höfðingjarnir 
fengu ekki lengur veitt viðnám, 
læsti konungsvaldið klóm sínum í 
landið. Stórættunum hrakaði enn 
meir. Áður hafði nálega hver höfð- 
ingi mannast í æsku í utanferðum; 
nú tókust þær ferðir af að mestu 
leyti; í hinni ráðandi stétt varð 
heima-alningshátturinn ríkari. Þeg- 
ar höfðingjastéttin megnaði ekki 
lengur að leysa af hendi sitt fyrra 
hlutverk, varð smekkur alþýðunn- 
ar ráðandi. Þá var ekki að vænta 
neinna stórvirkja í sagnaritun. Á 
15. öld hættu menn alveg að rita 
upp eldri handrit. Yfir sagnfræð- 
inni grúfði svartamyrkur. Það var 
ekki fyr en hálfri annari öld síðar, 
í lok 16. aldar, að birta tók af degL 



Eftir biskup dr. theol. Jón Helgason 


Fyrstu þrjár aldirnar eftir að 
kristni var lögtekin á íslandi var 
kirkja landsins í besta skilningi 
þjóðleg stofnun. Hina suðrænu 
menningu, sem með kristninni flyst 
inn í landið tókst kirkjunni að sam- 
þýða fagurlega því, sem fyrir var 
af þjóðlegri menningu í landinu. í 
lifandi samstarfi við kirkjuna þró- 
aðist þjóðfélagið. í skjóli hennar 
blómgaðist sú menning sem verða 
skyldi mesti heiður hins fámenna 
þjóðfélags öldum saman og alt fram 
á þennan dag, og öllu öðru fremur 
má þakka það, hversu tekist hefir 
að varðveita tungu og þjóðerni. 
Kirkjunnar menn lögðu grundvöll 
íslenskrar sagnaritunar, þeir urðu 
fyrstir til að safna Eddu-kvæðunum 
og með fulltingi þeirra voru elstu 
lög vor í letur færð. Kirkjunnar 
menn verða þannig aðalmenningar- 
frömuðir íslands þjóðar á farsæl- 
asta tímabili íslenska þjóðveldisins. 

En með þeirri breytingu, sem varð 
úti hér á stjórnarfarinu, er landið 
gekk undir konung, hefjast hnign- 
unar- og eymdartímar fyrir hina 
íslensku þjóð. Hið þjóðlega krist- 
nihald var að vísu horfið að mestu 
áður. Fyrir því hafði hið norska 
erkibiskupsvald séð eftir að erki- 
stóll hafði verið settur í Niðarósi, 
sem hafði í för með sér vaxandi af- 
skifti erkistólsins af málum íslensku 
kirkjunnar. En fyrir alvöru hefst 
hin kirkjulega hnignun ekki fyr en 
kemur fram á 14. öldina og það 


verður sama sem föst venja, að 
skipa íslensku biskupsstólana út- 
lendum mönnum. Þessir menn 
voru alókunnugir lífi og háttum 
landsmanna, lögðu enga rækt við 
sögu þjóðarinnar tungu og bók- 
mentir, álitu íslenskt þjóðerni sér 
með öllu óviðkomandi og létu hag 
þjóðarinnar liggja sér í léttu rúmi. 
Biskupsár sín á íslandi skoðuðu 
þeir sem einskonar útlegðarár, sem 
þeir notuðu til þess í eigin hags- 
munaskyni að féfletta landsmenn, 
og höfðu enda í frammi allskonar 
ójöfnuð og yfirgang til þess að 
gera sér dvölina hér úti sem arð- 
samasta. Að landsmenn ekki hóf- 
ust handa gegn slíkum yfirmönnum 
kirkjunnar, vottar betur en nokkuð 
annað, hve allur þróttur var þorr- 
inn með landsmönnum. Það er 
eiginlega ekki fyr en kemur inn á 16. 
öld, að leikmenn fara að hugsa um 
að bindast samtökum í því skyni 
að hrinda af sér hinu útlenda kúg- 
unarvaldi. Og þá var þjóðarviljinn 
ekki einbeittari en svo, að þessi 
bændasamtök fóru öll í handa- 
skolum, svo að minna en ekkert 
hafðist upp úr þeim. En þessi ó- 
ánægja landsmanna gegn hinum 
andlegu leiðtogum, yfirgangi þeirra 
og valdamisbrúkun og hirðuleysi 
þeirra um alt, er laut að andlegri 
þjóðarheill, beindist þó ekki að 
kirkjunni sem slíkri eða kenning 
hennar. Allur almenningur bar,. 
að því er best verður séð, fullkomið 



82 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


traust til kirkjunnar sem hjálpræð- 
isstofnunar, rækti helgar tíðir eins 
samviskusamlega og kringumstæð- 
ur leyfðu, hafði helgar athafnir um 
hönd með lotningu og var örlátur 
við kirkjur og klerka. Um vitandi 
vantrú og afneitun trúarsanninda 
kirkjunar, var alls ekki að ræða, en 
kristindómslíf rnanna varð hins 
vegar aðallega fólgið í ytri hlýðni 
við boðorð kirkjunnar um tíðahald 
og guðræknisiðkanir. 

Síðustu biskuparnir á íslandi í 
katólskum sið voru báðir af íslensku 
bergi brotnir: Ögmundur Pálsson í 
Skálholtsbiskupsdæmi (1521-41) og 
Jón Arason í Hólabiskupsdæmi 
(1524—50). Voru þá liðin rúm 
200 ár síðan setið höfðu sam- 
tímis íslenskir biskupar á báðum 
biskupsstólum. Vígslutaka þess- 
ara síðustu katólsku biskupa boð- 
aði þó engan veginn neina stefnu- 
skrárbreytingu á stjórn kirkjunnar 
mála úti hér, þótt báðir væru alís- 
lenskir menn. Drotnunargirni og 
auðshyggja urðu aðaleinkenni 
þeirra beggja í embætti og megin- 
hvöt flestra athafna þeirra, enda 
>ar vald þeirra og vegur engu minni 
en forvera þeirra, sem lengst kom- 
ust. Um Ögmund biskup ber öll- 
um saman, að hann væri hreinn að 
siðum og héldi stranglega ákvænis- 
boðorð kirkjunnar, ekki síður en 
'föstufyrirmæli hennar, enda hinn 
aðfinningasamasti um framferði 
manna. En aðfinslur hans báru 
ækki altaf tilætlaða ávexti, af því að 
sá grunur lék á, að þær væru með- 
fram sprotnar af löngun til þess að 
láta menn kenna á valdi sínu og til 
þess að gera sér ávirðingar manna 


að féþúfu, með því að heimta bætur 
af slíkum mönnum. Auk þess var 
liann manna geðríkastur og sást 
lítt fyrir vali orða sinna, er honum 
mislíkaði við einhvern. Hann varð 
því lítt vinsæll maður og átti í sí 
feldum erjum við menn um verald- 
leg efni, enda mátti segja, að þeir 
veraldarhöfðingjar væru fljótt tald- 
ir í biskupsdæmi hans, sem hinum 
ágjarna og drotnunargjarna biskupi 
ekki fyr eða síðar lenti saman við. 
Einnig Jón Arason var maður ráð- 
ríkur og drotnunargjarn, engu síð- 
ur en Ögmundur biskup, og hinn á- 
gjarnasti til fjár og landa hvar og 
hvenær sem því mátti við koma. 
Og samfara yfirgangi hans var mjög 
áberandi tilhneiging til frænda- 
framdráttar. En bæði það, að hann 
var gáfumaður mikill og ágætis- 
skáld, svo að enginn samtíðar- 
manna hans stóð honum framar í 
þeirri grein, og eins það, hve að- 
sópsmikill hann var í allri fram- 
komu og mikill höfðingjabragur á 
honum, ávann honum bæði aðdá- 
un og lotningu þeirra, sem undir 
hann voru gefnir, svo að þeirn veitti 
auðveldara að sjá í gegnum fingur 
við annars áberandi bresti hans og 
fyrirgefa þá. Meðal annars var 
einkalíf Jóns biskups alls ekki svo 
lýtalaust sem skyldi þar sem í hlut 
átti kirkjuhöfðingi. Hann hafði 
snemma, þrátt fyrir ókvænisfyrir- 
mæli kirkju sinnar, tekið sér konu 
til fylgilags, lifði í sambúð við hana 
til æfiloka og átti með henni alls 
níu börn. Af þeim náðu sex full- 
orðinsaldri og urðu þau svo kynsæl 
að nú mun sá íslendingur trauðla 
uppi vera, sá er á annað borð verð- 



SHÖSKIPTIN Á IiSLANDI 


83 


ur ættfærður, að ekki sé að einhver- 
ju leyti kominn af ætt Jóns Arason. 
ar biskups. 

Framan af var mikill fjandskapur 
með þeim biskupunum Ögmundi og 
Jóni. Hafði Ögmundur biskup 
ætlað öðrum manni biskupstign á 
Hólum og því gert alt, sem hann 
gat, til þess að vinna á móti kjöri 
Jóns í Hólabiskupsdæmi og stað 
festingu þess hjá erkibiskupi og 
dómklerkaráði í Niðarósi. En í 
þeirri viðureign bar Jón Arason full- 
an sigur úr býtum. Varð út af 
því stappi mikil óvinátta með þeim 
biskupunum framan af. Þó kom- 
ust sættir á með þeim eftir nokkur 
ár, enda þótt innileg vinátta tækist 
aldrei með þeim. En þeim hefir 
verið farið að skiljast báðum, að 
nýjir tímar kynnu að vera í aðsígi, 
og hafa látið það verða sér hvöt til 
að sættast og binda með sér “and- 
legt bróðerni í guði’’, í stað þess að 
standa á öndverðum meiði hvor við 
annan. Því að þótt enn væri ekki 
tekið að bóla á hinum nýja sið hér 
á landi, þá voru samgöngurnar við 
umheiminn svo greiðar, að vel mátti 
gera ráð fyrir, að sú alda bærist út 
hingað þegar minst varði. 

Hvenær fyrst tekur að bóla á 
kenningum siðbótarinnar úti hér, 
verður ekki sagt með neinni vissu. 
Samgöngurnar milli Þýskalands og 
Íslands voru svo nánar í þá daga, 
að fregnirnar af hinni miklu trúar- 
hreyfingu, sem Lúter hafði vakið 
á Þýskalandi, hafa hlotið að berast 
all snemma út til íslands. Eins er 
-engan veginn ósennilegt, að eitt- 
hvað af ritum siðbótarmanna hafi 
snemma borist hingað með þýskum 


farmönnum. En nánar verður 
ekkert um þetta fullyrt. Hinar 
allra fyrstu áreiðanlegu spurnir, sem 
vér höfum af samúð hérlendra 
manna með hinni nýju kenningu, 
eru frá árinu 1533. Tveir ungir 
menn, sem kynst höfðu kenningum 
Lúters voru þá til heimilis á biskups- 
setrinu í Skálholti: Oddur Gott- 
skálksson (sonur næstsíðasta ka- 
tólska biskupsins á Hólum) og 
Gísli Jónsson (er varð kirkjuprestur 
í Skálholti og að lokum þriðji 
evangeliski biskupinn í Skálholts- 
stifti). Þeir komu saman í húsi 
staðarbrytans, Odds Eyjólfssonar og 
kyntu sér hin nýju fræði, sennilega 
af ritum, sem Oddur Gottskálksson 
hafði flutt með sér, en hann var þá 
nýkominn frá útlöndum og hafði 
gerst ritari Ögmundar biskups. 
Hafði Oddur verið við nám m. a. á 
Þýskalandi, kynst þar hinni evan- 
gelisku trúarhreyfingu og gerst 
henni af alhug fylgjandi, þó eftir 
allmikið hugarstríð. En ekki var 
það á vitoo-ði biskups, að Oddur 
hafði aðhylst hina nýju trúarstefnu, 
enda má gera ráð fyrir, að biskup 
hefði ekki ráðið hann í sína þjón- 
ustu, ef honum hefði verið kunnugt 
um það. Hve mikið alvörumál sið- 
skiftin hafa verið Oddi Gottskálks- 
syni getum vér ráðið af því, að á 
þessum árum tekur hann í hjáverk- 
urn sínum að vinna að útleggingu 
Nýja testamentisins á íslenska 
tungu. Segir sagan, að hann hafi 
látið gera sér pall í fjósi, til þess 
að geta í næði unnið að þýðingar- 
starfinu, án þess að húsbóndi hans, 
biskupinn, fengi nokkurn pata af, 
hvað hann hafði fyrir stafni. Þó 



84 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISLENDINGA 


gat biskupi ekki dulist það til lengd- 
ar, að kenning Lúters var farin að 
láta bóla á sér og það í meiri ná- 
munda við biskupssetrið en honum 
gott þótti. Eru enda nokkrar lík 
ur til þess, að burtför Odds úr Skál- 
holti, eftir fjögra ára dvöl þar, bafi 
staðið í einhverju sambandi við 
grunsemdir, sem biskup hafi fengið 
á Oddi um fylgi við hinn nýja sið. 

Síðasta dvalarár Odds í Skálholti 
hafði nýr maður bæst í hóp siðbót- 
arvinanna þar, líklega vorið 1536. 
Þessi maður var Gissur Einarsson er 
verða skyldi aðalmerkisberi hins 
nýja siðar og brautryðjandi á Is- 
landi og fyrstur evangeliskur biskup 
í Skálholtsbiskupsdæmi. 

Um uppvöxt Gissurar Einarsson- 
ar vitum vér aðeins fátt með áreið- 
anlegri vissu. Hann var af fátæku 
alþýðufólki kominn og er venju- 
lega talinn fæddur 1508 eða 1509; 
en annars nokkur óvissa um fæð- 
ingarártalið. Föðursystir hans, sem 
var abbadís í Kirkjubæjarklaustri, 
tók hann að sér, er hann hafði mist 
föður sinn, og kom honum til lær- 
ingar fyrst í Þykkvabæjarklaustri, 
en síðar í Skálholti undir handar- 
jaðri Ögmundar biskups. En Ög- 
mundi gast svo vel að hinum unga 
manni, að hann sendi hann til Ham- 
borgar til frekara náms. Hvaða ár 
það hefir verið, verður ekki með 
vissu sagt, né heldur hve lengi hann 
hefir dvalist erlendis. Sumir ætla, 
að hann hafi verið þar aðeins tvö 
ár, en aðrir sjö, og er hið síðartalda 
miklu sennilegra. Allar líkur eru 
til að Gissur hafi horfið aftur til ís- 
lands 1533. Fór hann fyrst í Skál- 
holt, en Ögmundur biskup vildi ekki 


vita af honum í sínum húsum, er 
hann komst á snoðir um fylgi hans 
við lúterska kenningu. Gissur dvaldi 
því næstu þrjú ár sumpart hjá móð- 
ur sinni, en sumpart á Þykkvabæj- 
arklaustri, ráðinn til þess að kenna 
munkunum þar Latínu. 

Um þessar mundir hafði Ögmundi 
biskupi tekið mjög að förlast sjón 
og þar kom, að hann treystist ekki 
til að halda embætti áfi-am. Lét 
hann því á almennri prestastefnu 
1535 kjósa sér eftirmann í embætt- 
ið, systurson sinn Sigmund Eyjólfs- 
son prest í Hítardal. En nokkuru 
eftir að Sigmundur hafði tekið 
biskupsvígslu af erkibiskupinum í 
Niðarósi, sýktist hann og andaðist 
þrem vikum síðar í Noregi. Þegar 
Ögmundi biskupi vorið eftir bárust. 
þau tíðindi, sá hann sig tilneydd- 
an að halda embætti sínu áfram 
um hríð, en treysti sér ekki til að 
anna jafn umsvifamiklu embætti án 
meiri hjálpar en hann hafði til þess 
notið hingað til, svo mjög sem 
sjóndepra hans ágerðist. Að vísu 
var Oddur Gottskálksson ennþá f 
Skálholti, en þar var, eins og nú 
var komið, meira en nóg að starfa 
fyrir tvo aðstoðarmenn. Var þetta 
til þess, að nú leitaði Ögmundur 
biskup til Gissurar og falaði hann 
í þjónustu sína. Og tók Gissur 
því boði. Sennilega hefir þó Ög- 
mundur biskup haldið spurnum fyrir 
um Gissur hjá ábótanum í Þykkva- 
bæjarklaustri, og ráðið hann til sín, 
að fengnum góðum vitnisburði 
ábótans. 

Þegar Gissur kom aftur í Skál- 
holt hafði hann ennþá enga klerk- 
lega vígslu tekið og mun biskup 



SH),SKIPTIN Á ÍSLANDI 


85 


hafa veitt Gissuri djáknavígslu þeg- 
ar fyrsta sumarið, sem hann var í 
lians þjónustu. En svo mikið traust 
fékk biskup á Gissuri, að biskup 
velur hann seinna um sumarið til 
sendifarar með áríðandi skjöl og 
skrif til erkibiskupsins í Niðarósi. 
Gera má ráð fyrir, að dvöl Gissurar 
ytra þennan tíma hafi til fulls opn. 
að augu hans fyrir því, hver um- 
skifti væru í aðsígi, og að dagar 
kirkjuvalds og páfadóms þar í Nor- 
egi og annarsstaðar um Norður- 
lönd væru sem taldir. 

Þó fór Gissur að engu óðslega 
eftir heimkomu sína úr utanför 
þessari. Oddur Gottskálksson var 
þá farinn, eða í þann veg að fara. 
burt úr Skálholti. En Gísli Jóns- 
son var þá orðinn kirkjuprestur þar 
á staðnum, svo að Gissur hefir 
ekki staðið einn með sínar evangel- 
isku skoðanir, þótt Oddur væri á 
burtu. En ekki sést neinstaðar vott- 
ur þess, að Gissur hafi beitt sér 
vegna hinnar evangelisku kenn- 
ingar, svo að hann reyndi til að 
afla henni fylgis. 

Árið 1537 gaf Kristján konungur 
út nýja kirkjuskipun (ordinantia), 
og var hún samþykkt af ríkisráði 
beggja landanna Danmerkur og 
Noregs. Var það áform konungs að 
fá þessari kirkjuskipun einnig kom- 
ið á á íslandi. Þó var því máli 
ekki lireyft úti hér fyr en næsta ár, 
það menn vita til. En þá um sum- 
arið (1538) bar hirðstjóri konungs 
á íslandi, Klaus van Marwitzen, 
hina nýju evangelisku kirkjuskipun 
undir atkvæði beggja hinna katól- 
sku biskupa á Alþingi. Hverju Jón 
biskup Arason hefir svarað til 


þeirra mála, vita menn ekki. En 
um Ögmund biskup er það kunn- 
ugt, að hann skipaði nefnd tólf 
klerka til að athuga kirkju skipun- 
ina, og sem við mátti búast varð 
niðurstaðan sú, að þeir lögðu það 
til, að henni yrði á bug vísað. Hirð- 
stjóri konungs tók þessu með mestu 
stillingu, enda hefir hann naumast 
getað búist við betri undirtektum 
fyrst í stað. Svo er að sjá sem 
klerkar á Alþingi hafi í ‘innsigluðu 
bréfi” til konungs tjáð honum á- 
stæður sínar fyrir undanfærslu 
sinni, en hverjar þær ástæður hafa 
verið, vitum vér ekki. Þó kynni 
að mega ráða hverjar þær hafi ver- 
ið af bréfi, sem Ögmundur biskup 
ritar alþýðu manna í biskupsdæmi 
sínu um hina nýju kirkjuskjipun, 
skömmu eftir Alþingi. í þessu bréfi 
fer hann býsna lofsamlegum orðum 
um kirkjuskipunina, að því er varð- 
ar lærdóma trúarinnar, hún sé að 
öllu “samhljóða við guðs lög og 
lands,” en telur jafnframt tormerki 
á að framkvæma fyrirmæli henn- 
ar um breytingu á messuembætti og 
tíðahaldi sökum örbirgðar og van- 
þekkingar landsmanna. Að hinn 
aldraði katólski biskup hafi í bréfi 
þessu talað þvert um huga sinn, er 
ekki sennilegt, enda tilgangslaust í 
bréfi til íslenskrar alþýðu. Hitt er 
sönnu nær, að biskup hafi alls ekki 
verið farinn að kynna sér kirkju- 
skipunina, er hann ritaði bréf þetta, 
enda er þess að minnast, að hann 
var þá orðinn því sem næst blind- 
ur. 

En í mars 1539 sendir biskup nýtt 
umburðarbréf til lærðra manna og 
leikra í biskupsdæmi sínu, og hefir 



86 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


hann þá kynt sér kirkjuskipunina 
rækilegar, enda er þar komið ann- 
að hljóð í strokkinn. Sjálf kirkju- 
skipunin er að vísu ekki nefnd á 
nafn í bréfinu, og hefir biskup senni- 
lega gert það, til þess að gefa ekki 
hirðstjóra höggstað á sér. En 
biskup beinir í bréfi þessu skeytum 
sínum að kenningu Lúters, sem 
með kirkjuskipuninni skyldi hér 
lögfesta og fer hann þar hinum 
hörðustu orðum um þessa “nýju 
villu og vantrú,’’ sem hér sé á ferð- 
um og ekki sé hlýðandi á nokkurn 
máta, enda sé hún á móti guðs og 
manna lögum. Hann fyrirbýður 
öllum og sérhverjum í Skálholts- 
biskupsdæmi að lialda með hinni 
nýju kenningu þar til “hingað í 
land komi bréf af páfalegu valdi og 
keisaralegu majesteti,” sem bjóði 
að veita henni viðtöku. Það, sem 
annars segir í bréfi þessu, sýnir ber- 
lega, að hinn aldraði biskup hefir 
haft mjög óljósar hugmyndir um 
innihald hinnar nýju kenningar og 
enn minni skilning á því, af hvaða 
rótum þessi nýja hreyfing væri 
runnin. 

Sem nærri má geta, þá gast hirð- 
stjóra konungs úti hér lítt að öðru 
eins skrifi og þessu, jafn magnað 
og það var af heift í garð hins 
nýja siðar. Með því voru allar 
vonir um góðar undirtektir af hálfu 
hins aldraða Skálholtsbiskups að 
engu gerðar, enda taka nú erinds- 
rekar konungsvaldsins að hafa í 
frammi ýmiskonar ójöfnuð, sem þeir 
höfðu forðast hingað til. Meðal 
annars slá þeir nú eign sinni á rík- 
asta klaustrið í landinu, Viðeyjar- 
klaustur, og unnu þar ýmsa óhæfu 


á varnarlausu fólki klaustursins. 
Og þegar spurt var um heimild 
þeirra til slíkra aðfara, þá sumpart 
báru þeir fyrir sig skipun frá 
konungi, sem vafalítið var upp- 
spuni einn, en sumpart svöruðu 
þeir illu einu til aðfinninga biskups 
á Alþingi þá um sumarið (1539). 
Sömu skil ætluðu þeir vafalaust að 
gera öðrum klaustrum landsins. 
Þess vegna hélt umboðsmaður 
hirðstjórans, Þjóðverjinn Didrich 
af Minden, austur í sveitir um sum- 
arið í þeim tilgangi að ná tveim 
klaustrum í Skaftafellssýslu á sitt 
vald. En á leiðinni kom hann við f 
Skálholti til þess að skaprauna hin- 
um aldraða biskupi. En þar fóru 
svo leikar, að landsetar biskups 
fóru að umboðsmanni og drápu 
hann og sveina hans, þó án þess að 
biskup ætti nokkura sök á því. 

Áður en Alþingi var slitið þetta 
sumar hafði Ögmundur biskup skor- 
að á ábóta og kennimenn, sem 
staddir voru á Alþingi, að kjósa sér 
eftirmann í biskupsembættið. Af 
aðtektum konungsmanna í Viðey 
hefir hann þóst geta ráðið, að meiri 
stórræði stæðu fyrir dyrum en hann 
væri maður til að standa í, háaldr- 
aður og blindur. Varð Gissur Ein- 
arsson fyrir kjöri og hefir hann 
vafalaust verið kjörinn að áeggjan 
Ögmundar biskups svo sem sá er 
kunnugur væri orðinn öllu því, 
er laut að stjórn kirkjunnar mála 
þar í biskupsdæminu. Gaf Ög- 
mundur biskupi hinum kjörna eft- 
irmanni sínum hin beztu meðmæli 
til konungs sem “unnara guðs orðs 
til þess að guðs orð og hið heilaga 
evangelíum mætti vera vel meðtek- 



SIÐSKIPTIN Á IiSLANíDI 


87 


ið og þar við aukast og eflast.” Að 
Ögmundur biskup gefur Gissuri slík 
meðmæli og að hann yfir höfuð 
styður kosningu hans, þar sem hon- 
um hlýtur að hafa verið kunnugt 
um samúð hans með hinum nýja 
sið, sem Ögmundi var svo and- 
stæðilegur, kann að koma mönnum 
undarlega fyrir sjónir. En hér er 
þess að gæta, að Ögmundi biskupi 
hlaut að vera það ljóst, að ekki 
var til nokkurs að tefla fram sem 
biskupsefni neinum, sem í trúar- 
skoðun var í andstöðu við konung. 
því að vitanlega myndi konungur 
grenslast eftir því, hver væri af- 
staða biskupsefnis til hinnar ev- 
angelisku kenningar. Og í annan 
stað má gera ráð fyrir því, að kenn- 
ingin hafi ekki verið það megin- 
atriði, sem biskup skifti mestu, held- 
ur völdin innan biskupsdæmisins, 
að þau gengju ekki úr greipum 
biskups, hvað sem kenningunni 
liði. En jafnframt hefir Ögmund- 
ur biskup gert sér vonir um, að 
Gissur myndi reynast sér eftirláts- 
samari en einhver vandalaus við 
afhendingu staðar og stólseigna, 
þar sem hann var í þakkarskuld við 
biskup fyrir þegnar velgjörðir í upp- 
vexti sínum. 

Gissur biskupsefni fór utan sum- 
arið og dvaldist ytra til næsta vors, 
sumpart í Hamborg, en sumpart í 
Kaupmannahöfn. í mars næsta ár 
(1540) var hann skipaður af kon- 
ungi “superattendent” Skálholts- 
biskupsdæmis, eftir að hann hafði 
verið prófaður af kennurum há- 
skólans og fundinn hæfur. Sem við 
mátti búast var Gissuri í veitingar- 
bréfinu falið að vaka yfir því, að 


“heilagt evangelíum, klárt guðs orð, 
verði hreint og skært prédikað og 
kent almenningsfólki í Skálholts- 
biskupsdæmi,eftir því er vor kirkju- 
orða hijóðar, en vér þar um úrskurð- 
að höfum.’’ En þótt Gissur væri 
nú skipaður biskup var honum ekki 
að þessu sinni veitt biskupsvígsla, 
sem kann að hafa stáðið í sambandi 
við, að stjórnendurnir hafa viljð 
gefa honum tækifæri til að sýna 
áður hvort hann jafn ungur maður 
væri fær um að takast slíka stöðu 
á hendur og jafnframt að fá hinn 
nýja sið lögtekinn samkvæmt kirk- 
juskipuninni eins og konungur vildi. 

Þegar Gissur kom til Kaupmanna- 
hafnar var Oddur Gottskálksson 
vinur hans þar fyrir. Hann hafði 
horfið burt úr Skálholti eftir fjögra 
ára dvöl þar í þjónustu biskups og 
reist bú að Reykjum í Ölvesi. Þar 
hafði Oddur haldið áfram verki því, 
sem hann, eins og fyr segir, hafði 
byrjaö á í Skálholti, þýðingu Nýja 
Testamentisins á íslenska tungu. 
En sennilega var þýðingin ekki full- 
ger fyr en haustið 1539, og hefir 
hann þá lagt síðustu hönd á verkið 
í Kaupmannahöfn, því að þar dvaldi 
Oddur árin 1538-40. En vorið 1540 
var prentun hennar lokið í Hróars- 
keldu. Til grundvallar þýðing sinni 
mun Oddur hafa lagt hina þýsku 
þýðingu Lúters og hina latnesku 
þýðingu Erasmusar frá Rotterdam, 
og er hún í flestum greinum hið 
merkilegasta verk. Má í því sjá 
fingur forsjónarinnar, að kirkja ís- 
lands eignast sama vorið fyrsta 
evangeliska biskupinnn og fyrstu 
íslensku þýðingu Nýja testamentis- 
ins. . 



88 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISLENDINGA 


Mokkurum dögum eftir útkomu 
Gissurar afhenti Ögmundur biskup 
honum stað og stól, með sérstöku 
‘resigneranar-bréfi” og árnaði eftir- 
manni sínum allra heilla í hinni nýju 
stöðu, að almáttugur guð gefi, “að 
hann megi fyrirgreindu stykti far- 
sællega stjórna sér sjálfum til ham- 
ingju, en þeirri guðs hjörð til nyt- 
semdar, sem honum er í hendur 
fólgin.” Rúmum mánuði síðar 
lagði Gissur biskup fram á almennri 
preststefnu á Alþingi, eftir fornri 
venju, skjöl og skilríki fyrir biskups- 
embættinu. Voru nefndir 23 and- 
legar stéttar menn í dóm, til þess að 
athuga og rannsaka bréfin. Pundu 
þeir ekkert við skjölin að athuga. 
Degi síðar gaf Gissur út skuldbind- 
ingabréf handa klerkdóminum, þar 
sem hann lýsir yfir því, að hann 
“vilji halda þá og regera eftir gömlu 
og góðu heilagrar kirkju lögmáli, 
sérstaklega eftir því sem þær setn- 
ingar og statútur votta, er löglegar 
sýnast og jnauðsynlegar, að ó- 
kreinktum þeirra kennimannlegu 
fríheitum; sömuleiðis eftir því sem 
kristinréttur inniheldur og ekki er á 
móti sönnu guðs lögmáli.” Sýnir 
Gissur hiskup með þessum orðum, 
að hann vill síst fara í launkofa með 
það, hverja stefnu hann ætlar að 
taka í biskupsdómi sínum, þótt 
gætilega sé að orði komist; enda var 
ekkert að dylja í þessu efni fyrir 
klerkdóminum, þar sem þeir höfðu 
sjálfir lesið skipunarbréf konungs, 
og vissu af því, að Gissur var bund- 
inn við hina nýju kirkjuskipun. 
Sama daginn leggur hann fyrir 
þingheim allan á Alþingi (þ. e. bæði 
leikmenn og viðstadda klerka), 


beiðni um, að þeir samþykki skipun 
hans yfir stiftið, þar sem með ó- 
tvíræðum orðum er lýst yfir því, að 
hann vilji “alla yðar á meðal svo 
skikka og skipa þeirri andlegu leið- 
sögn, er mér er bíföluð, sem ég veit 
að réttast er og sannast fyrir al- 
máttugum guði”. Hér áskilur hann 
sér fullan rétt til að vinna að hverri 
þeirri siðbót kirkjunnar, sem hann 
álítur nauðsynlega og verður af 
engu ráðið, að nokkur viðstaddra 
hafi hneykslast á þeim fyrirvara, 
sem hann setur þar, enda ber hann 
sjálfur fram á þinginu hina nýju 
kirkjuskipun, og sýnir það berlega 
hver var stefna hans í kirkjumálum. 
Að vísu er því ekki að neita, að yfir- 
lýsing Gissurar í skuldbindingar- 
bréfinu til klerkdómsins er mjög 
gætilega orðuð. Bn hann hlaut að 
fara gætilega, þar sem hann vissi 
manna best, hve lítt undirbúinn 
jarðvegurinn var fyrir hinn nýja sið. 
Fyrir því varð hann að forðast alt, 
sem til æsinga leiddi eða byltinga, 
en með hranalegu orðalagi gat hann 
átt á hættu að koma öllu í uppnám. 
Annars mun yfirleitt mega gera ráð 
fyrir, að í augum klerka hafi kenn- 
ingin skift minstu máli. Fæstir 
þeirra voru svo lærðir, að þeir gætu 
yfir höfuð áttað sig á þeirri hlið mál- 
sins. Það, sem mestu skifti í augum 
þéirra, voru hin i“kennimannleglu 
fríheit,” að þeir héldu þeim “ó- 
kreinktum”, því að þeim hlaut að 
hrjósa hugur við að komast ef til 
vill á vonarvöl með sjálfa sig og 
skyldulið sitt. Að þessu og engu 
öðru lýtur þá líka loforð Gissurar 
um að halda þá alla “með lög og rétt 
eftir góðu og gömlu kirkjunnar lög- 



SIÐSKIPTIN A ÍSLANDI 


89 


máli og hennar privileges, og enga 
breytni þar upp á að gera, utan með 
kirkjunar ráði.’’ Um kenninguna 
er hér ekki talað einu orði, heldur 
aðeins um hin “kennimannlegu frí- 
heit,’’ og þar lofar Gissur þeim, að 
þeir skulu einskis í missa og engin 
breyting verða gerð á hinum kenni- 
mannlegu fríheitum að kirkjunni 
fornspurðri, eða með öðrum orðum 
án þess að það hafi áður verið borið 
undir hina almennu prestastefnu, 
og samþykt af henni. Að Gissur 
hafi þótt halda skuldbindingu sína 
trúlega einmitt hvað þetta snertir, 
alla sína biskupstíð, er auðsætt af 
því, að svo má heita sem þess sjá- 
ist hvergi vottur, að hann hafi mætt 
verulegum mótþróa af klerkum sín- 
um, sem vitanlega voru enn katólsk- 
ir, að minsta kosti allur þorrinn, 
eða orðið fyrir nokkuru aðkasti af 
þeim. En auk þess sýndi hinn ungi 
biskup mikla lipurð og lægni, hóg- 
værð og stjórnsemi í allri framkomu 
sinni gagnvart kennimönnum, að 
þeir hlutu að bera til hans velvildar- 
og virðingarhug, og enda þótt þeir 
væru frábrugðnir honum í skoðun.. 
um í ýmsu tilliti, þá gat þeim ekki 
annað en fundist mikð tl hans koma, 
sökum spaklegrar framkomu hans 
í hvívetna. 

Á Alþingi þetta sama ár komu fram 
bréf frá konugi, m. a. um kirkju- 
skipunina nýju, enda var hún sem 
fyr segir lögð fram þar á þinginu. 
En svo er að sjá, sem Gissur hafi 
ekki gert það að neinu kappsmáli, 
að þessu sinni, að fá þessa áskorun 
konungs um að samþykja kirkju- 
skipunina samþykta af Sunnlend- 
ingum þar á þinginu, og má vel vera 


að hann hafi verið hræddur um, að 
telft yrði með því á of tæpt vað. 
vegna mótþróa Jóns biskups og 
Norðlendinga. Þess vegna kom 
ekkert svar við tilmælum konungs 
úr Skálholtsstifti, að þessu sinni, 
heldur urðu norðan- og vestanmenn 
einir til að svara, og svar þeirra 
varð mótmæli gegn kirkjuskipun- 
inni. í bréfi þeirra til konungs, 
sem vafalítið var samantekið af 
Jóni Arasyni, og hann einn klerka 
hafði undirskrifað, var því, sem um 
það mál segir, mjög í hófstilt að 
orðalagi, en mergur málsins þó jafn- 
framt afdráttarlaus mótmæli. 

Gissuri biskup hefir síst komið 
það á óvart, hver afdrif kirkjuskip- 
unarinnar urðu á alþingi 1540. Svo 
vel þekkti hann landa sína, og svo 
Ijóst var honum það, hve óruddur 
vegurinn til hjartnanna var enn 
fyrir hinn nýja sið. Því má gera 
ráð fyrir, að hann hafi látið 
sér það í léttu rúmi liggja, að ekki 
fékst lögfesting hennar á þessu 
þingi. Að engin mótmæli komu 
fram gegn henni úr hans eigin stifti, 
gaf honum jafnvel vonir um, að sig- 
urinn væri ef vill nær en á 
horfðist. 

Annars herma heimildir vorar 
ærið fátt um Gissur biskup og at- 
hafnir hans fyrsta embættisárið. 
Þeim verður einna skrafdrjúgast um 
athafnir Ögmundar biskups, hversu 
hugarþel hans til Gissurar kólnaði 
dag frá degi, og hversu hann ljóst 
og leynt vann að því að gera eftir- 
mann sinn sem tortryggilegastan 
í augum almennings, svo að úr því 
varð fullur fjandskapur. Tildrög 
þessa voru algerlega veraldlegs 



90 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS tSLENDINGA 


eðlis. Ögmundur biskup mun hafa 
gert sér góðar vonir um, að Gissur 
yrði sér leiðitamur eftirmaður, en 
þær vonir orðið brátt til skammar. 

Þegar Gissur hafði tekið við stól 
og stað, tók hann að rannsaka 
eignaskrár stólsins. Þóttist hann 
verða þess vís, að reikningsskil frá- 
faranda væru ekki í sem bestu lagi, 
og kallað eftir ýmsu svo sem stóls- 
eign, sem Ögmundur eignaði sér. 
En það var bein embættisskylda 
Gissurar að vaka yfir, að stóllinn 
héidi eignum sínum og að ekkert 
hefði með ólögum undan honum 
gengið. En þetta mislíkaði Ög- 
mundi í mesta máta. Að vísu lof- 
aði Ögmundur um síðir að gera full 
reikningsskil, en vafalítið hefir það 
verið áform hans að reyna að 
smokka sér undan því. Því að 
nokkuru síðar tekur hann að brugga 
launráð gegn Gissuri í þeim til- 
gangi, að hrinda Gissuri af stóli 
sem ómaklegum og óhæfum til bisk- 
upslegrar tignar. En nú dró til 
meiri tíðinda, er kollvarpa skyldi 
öllu launráðabruggi hins gamla 
biskups. 

Hinn 24. maí um vorið kom hing- 
að út á tveim herskipum einn af 
langmestu sjóliðsforingjum Dana 
um þessar mundir, Kristófer Hvit- 
feldt riddari og höfuðsmaður frá 
Stenvikshólmi í Þrándheimi, sem þá 
hafði fyrir skemstu verið sendur til 
Noregs til að brjóta Norðmenn til 
hlýðni við hinn nýja sið. Eftir því, 
sem látið var í veðri vaka, átti erind- 
ið hingað að vera það helst, að “láta 
menn ná hér lögum og rétti”. En 
hið rétta erindi var vitanlega öllu 
öðru fremur það að fá menn til að 


veita kirkjuskipuninni viðtöku. Ýmis 
bréf hafði höfuðsmaður meðferðis 
frá konungi, en ekki eru þau efnis- 
rík, enda hefir höfuðsmanni verið 
gefið það erindisbréf, sem nægja 
mátti. Eitt bréfið var til Giss-urar 
biskups, sem konungur biður um að 
vera Kristófer hjálplegur í öllu, sem 
hann þyrfti. — Hefir jafnskjótt og 
komið var í höfn, verið sent í Skál- 
holt, til þess að gera Gissuri biskupi 
aðvart. Eftir að Gissur hefir kynt 
sér efni meðtekinna bréfa, bæði frá 
konungi og höfuðsmanni, ritar hann 
þegar í stað umburðarbréf til presta 
í biskupsdæmi sínu, þess efnis, að 
þeir komi á prestastefnu á Alþingi til 
þess að “rétta oss eftir þeim bréfum 
og boðskap, sem til 'stendur, að Iþar 
verði opinberuð og lesin.” Og 
sjálfur hefir Gissur einhvern næstu 
daga haldið til fundar við höfuðs- 
manninn, sem hafði stefnt honum 
ti! viðtals við sig í Kópavogi 31. maí. 

Hvað gerðist á þeim fundi hermir 
sagan ekki. En gera má ráð fyrir, 
að höfuðsmaður hafi þar tjáð Giss- 
uri biskupi erindi sín og áform og 
þá m.a. Það að taka Ögmund bisk- 
up höndum og hafa hann með sér 
af landi burt, til þess með því að 
vinna bug á mótblæstri hans gegn 
hinum nýja sið og hinum unga eft- 
irmanni sínurn. 

En daginn eftir Kópavogsfundinn 
sendi Hvitfeldt sveit manna austur 
yfir fjall, til þess að handsama hinn 
aldraða biskup, þar sem hann var 
staddur á Hjalla í Ölvesi hjá systur 
sinni, sem þar bjó. Ekki verður 
Gissuri gefin sök á því verki, þótt 
sumir sagnfræðingar vorir hafi það 
gert. Er vafalaust, að höfuðsmað- 



siðskiptin á íslandi 


91 


urinn hefir gert það eftir beinni 
skipun stjómarvaldanna í Dan- 
mörku. En þótt lítill efi sé á því, 
að eitthvað sé litað í frásögunni um 
það, er gerðist á Hjalla, verður því 
aldrei neitað, að þar hefir verið í 
frannni haft meira mannúðarleysi 
við örvasa og sjónlaust gamalmenni, 
en að nokkur tök séu á að verja 
það. Hve mikið sem Ögmundur 
kann að hafa til sakar unnið, verður 
meðferðin á honum við þetta tæki- 
færi langsamlega dökkasti blettur- 
inn í siðaskiptasögu vorri. Var 
haldið með hann suður yfir heiði og 
út á annað skip höfuðsmanns. Um 
meðferðina á Ögmundi eftir að hann 
var kominn út á skip, hermir sagan 
ekkert misjafnt, annað en það, að 
hann hafi hvað eftir annað verið 
gintur til að láta fé af hendi sér til 
lausnar, en öll loforð brigðuð eftir á. 

Með handtöku Ögmundar var 
ekki lokið nema öðru aðalerindi 
Hvitfelds út hingað. Hitt aðaler- 
indið var að fá kirkjuskipun Krist- 
jáns III. lögtekna á Alþingi. Þess 
vegna reið höfuðsmaður nú upp á 
Þingvöll, er Alþingi skyldi koma 
saman. Lét hann menn þar vinna 
konungi hollustueiða og lögtaka 
kirkjuskipunina fyrir Skálholts- 
biskupsdæmi. Er samþykt klerk- 
dómsins um það mál undirrituð 28. 
júní 1541, af 26 kennimönnum 
biskupsdæmisins. Þar játa þeir 
því, að þeir vilji “meðtaka herra 
konungsins ordinationem eftir því 
guð gefur oss sína náð og vor for- 
maður (þ. e. biskupinn) verður oss 
tilsegjandis að höldnum öllum 
kennimannlegum fríheitum.” Jafn- 
framt hétu þeir Gissuri hlýðni og 


hollustu sem réttum Skálholts- 
biskupi. 

Ekki hafði Jón Arason komið til 
Alþingis þetta sumar. Hafði bisk- 
up þó ætlað sér það og verið kom- 
inn langt áleiðis suður. En er hann 
f Kalmanstungu frétti, hvernig kom- 
ið væri fyrir Ögmundi biskupi, hvarf 
hann heim aftur við svo búið. Þó 
sendi hann höfuðsmanni afsökunar- 
bréf, þar sem hann tjáði forföll sín. 
Segir biskup þar, að móti þeirri 
kirkjuskipun, sem konungur vilji 
hér í lög leiða, um kristnihald og 
kennimannsstétt, muni hann ekki 
mæla, ef almenn guðs kristni, og 
þó einkanlega kórsbræður í Niðar- 
ósi séu henni samþykkir. Var því 
engin gangskör gerð að því á þingi 
í þetta sinn, að fá kirkjuskipunina 
iögtekna fyrir Hóla-biskupsdæmi. 

í öndverðum júlímánuði hélt Hvit- 
feldt höfuðsmaður heim á leið á 
skipum sínum, og hafði Ögmund 
biskup með sér. Sú sögn, að Ög- 
mundur hafi verið settur í Sóreyjar- 
klaustur í Danmörku og lifað þar 
eitt ár í góðu yfirlæti, verður að 
álítast ósönn. Þykir nú sannað, 
að hinn aldraði og ellihrumi biskup 
hafi andast á útleið í hafi, 13. júlí 
1541. En ekki er ósennilegt, að lík 
hans hafi verið flutt til Danmerkur 
og þar fengið leg í Sóreyjarkirkju, 
eins og sögusögnin hermir. 

Sama dag og kirkjuskipunin var 
leidd í lög, hafði Gissur biskup lýst 
yfir því á Alþingýað ekki væri neins 
biskupslegs embættis af sér að 
vænta, sem kirkjuskipunin leyfði 
ekki. Átti hann þar m. a. við ferm. 
inguna, sem var eitt af aðalem- 
bættisverkum biskupa í katólskum 



92 


TlM'ARIT ÞJOÐRÆKNISFBLAGS ISLENDINGA 


sið. En þar var og hreyft öðru 
nýmæli af biskupi. Til þess að 
taka fyrir alt fylgikonuhald, svo sem 
ósæmandi mönnum í prestastöðum, 
lét biskup það boð út ganga, að 
prestar “bindi sitt hjúskaparband og 
séu eigingiftir”, allir þeir, sem ekki 
hafi bindindisgáfu af guði þegið, svo 
að þeir geti lifað í ókvæni. Varð 
séra Einar Árnason officialis í Valla- 
nesi fyrstur presta á landi hér í 
evangeliskum sið, til að ganga í lög- 
skipað hjónaband. Sjálfur kvænt- 
ist Gissur biskup ekki fyr en tveim 
árum síðar (1543), og gekk þá að 
eiga Katrínu Hannesdóttur, hirð- 
stjóra Eggertssonar (dótturdóttur 
Björns Guðnasonar í Ögri). — 

Þótt hin nýja kirkjuskipun ætti 
nú að heita leidd í lög í Skálholts- 
stifti, þá vantaði mikið á, að hún 
væri frá samri stundu orðin regla 
og mælisnúra fyrir öllu kristnihaldi 
þar í biskupsdæminu. Breytingin 
frá því, sem áður hafði tíðkast í 
þeim efnum, var of mikil til þess, að 
henni yrði á komið í einni svipan. 
Fyrir því má ráð gera, að þeir prest- 
ar, sem goldið höfðu lögtöku hennar 
jákvæði á Alþingi (1541), hafi er 
heim kom, tekið að breyta guðs- 
þjónustuhaldi og siðum í samræmi 
við hana, enda má ætla, að Gissur 
biskup hafi reynt að fræða þá um 
hið helsta, er gæta þurfti í þeim efn- 
um. Eins má ætla, að hann hafi 
á yfirreiðum sínum látið sér um það 
hugað, að veita prestum slíka fræð- 
slu. En framan af hefir allur þorri 
presta látið sitja við gamla siðu í 
öllu því, er að guðsþj.-haldi laut, 
og það því fremur, sem ekki hefir 
verið hægt að senda út um biskups- 


dæmið prentuð eintök af kirkju- 
skipuninni, þar sem þau voru engin 
til. Gissur biskup var þá líka meiri 
vitsmunamaður en svo, að honum 
dytti í hug að sýna mönnum óvægni 
eða umburðarleysi í kröfum sínum 
í þessu tilliti. 

Þótt gera megi að sjálfsögðu ráð 
fyrir, að mörgum presti hafi verið 
lítið um kirkjuskipun þessa, verður 
furðulítið vart við verulega andúð 
af presta hálfu gegn Gissuri biskupi 
vegna áhuga hans á að fá hana lög- 
tekna, oig þess verður því síður vart, 
að Gissur hafi sætt nokkuru aðkasti 
frá prestastétt stiftisins fyrir það. 
Voru iþó ýmsir stórlbokkar innan 
þeirrar stéttar í þá daga ekki síður 
en áður, sem síst létu sér alt fyrir 
brjósti brenna, er því var að skifta. 
Vafalaust stendur þetta nokkuð í 
sambandi við áhugaleysi margra 
presta um trúmálin. Fengju þeir 
að halda sínum “kennimannlegum 
fríheitum ókreinktum,” létu þeir sér 
á sama standa um hitt, enda var 
lærdómur þeirra flestra af skornum 
skamti og skilningurinn eftir því á 
þessu, sem hér var að gerast. En 
meðfram verður að þakka þetta 
lægni og lipurð Gissurar biskups í 
allri framkomu hans við prestana, 
sem ávann honum fylstu virðingar 
þeirra og gerði þeim ógeðfelt að 
snúast á móti honum, eins og þeir 
líka gátu ekki annað en dáðst að 
lærdómi hans og óvenjulegum gáf- 
um, enda þótt hann héldi fram frá- 
brigðilegum skoðunum í trúar- 
efnum. 

Hitt er miklu skiljanlegra hve 
fljótt og nærri því eindregið flest- 
ir veraldlegir höfðingjar snérust til 



SLÐSKIPTIN Á ÍSLANDI 


93 


fylgis við Gissur biskup. Bæði var 
það, að þeir sáu í hendi sér, að sið- 
skiftin hlutu að hafa þverran 
kirkjuvaldsins í för með sér, svo 
þungar búsifjar sem það 'einmitt 
hafði gert þeim, og svo voru við- 
brigðin svo geipimikil að fá eftir 
Ögmund biskup í hið kirkjulega 
formannssæti jafn lipran mann og 
skapþekkan og Gissur biskup var. 
MSldin var, gagnstætt því, sem 
hafði átt sér stað um Ögmund, að- 
alskapkostur hans. Hann gat tekið 
mjúkum höndum á smávægilegum 
yfirsjónum manna og beitti aldrei 
valdi sínu til fjárafla svo sem Ög- 
mundur hafði gert og hinir fyrri 
biskupar. Samkvæmt kristnirétti 
voru hjúskaparmál öll, frændsemis- 
og sifjaspell o. þvíl. undir dóms- 
valdi kirkjunnar. En Gissur virðist 
hafa verið óvenju vorkunnlátur við 
mannlegan breyskleika, svo að 
slíkra mála verður naumast vart í 
biskupstíð hans. Hann leitaði held- 
ur ekki á menn með málssóknum, 
þótt hann gengi ríkt eftir, að ekki 
væri í neinu gengið á hluta stóls- 
ins, svo stjórnsamur sem hann var 
og reglusamur í hvívetna, og jafn- 
framt hagsýnn á veraldlega hluti. 
Gissur biskup var í eðli sínu frið- 
semdarmaður mikill og var það 
ljúfast að koma fram sem manna- 
sættir og að afstíra með því mis- 
klíð manna á milli. 

Vorið 1542 kvaddi konungur þá 
báða á sinn fund, biskupana Gissur 
og Jón Arason. Segir í bréfi kon- 
ungs til Gissurar, að konungur vilji 
tala við hann um “eina reformeran 
og skikkan,” sem hann, eftir vilja og 
ráði lærðra manna, muni gera með 


ríkisráði sínu, og sér sé ant um, 
að komist geti á í öllu ríki sínu. 
Er hald manna, að með þessu sé 
átt við viðauka þann við kirkju- 
skipunina, sem samþykktur var í 
Rípum 1. maí 1542 (Rípar-greinar 
svonefndar), en fulla vissu vita 
menn ekki á því. Gissur kvaddi nú 
um sumarið, áður en hann lagði á 
stað utan, presta til prestastefnu í 
Miðdal 28. júní 1542, og sóttu hana 
alls 28 andlegrar stéttar menn. Lét 
biskup þar lesa hina nýju kirkju- 
skipun fyrir þeirn, og urðu 22 þeirra 
til að lofa að fylgja henni “í öllum 
greinum, sem áhræra kennimann- 
legt embætti, eftir því sem guð gef- 
ur oss náð til,” þó með því skil- 
yrði, að þeir fái nauðsynlegar bæk- 
ur og megi halda sínum “kenni- 
mannlegu fríheitum.’’ En sex af 
prestunum færðust undan að ganga 
að kirkjuskipuninni og afsökuðu 
sig með, að þeir væru orðnir of 
gamlir til þess að “meðtaka annan 
kennimannsskap” en þeir höfðu áð- 
ur undir játast. 

Eftir prestastefnuna í Miðdal 
bjóst Gissur biskup til utanferðar, 
og var kominn til Kaupmannahafn- 
ar í lok júlímánaðar. Embættis- 
bróðir hans nyrðra vildi ekki hætta 
á utanför af hræðslu við, að haft 
gæti í för með sér óheppilegar af- 
leiðingar. Gerði meðferðin á Ög- 
mundi árið áður þá hræðslu í alla 
staði eðlilega. í þess stað sendi Jón 
biskup þrjá fulltrúa sína og ritaði 
konungi rnjög auðmjúkt afsökunar- 
bréf (dags. 30. júlí 1542), þar sem 
hann ber fyrir sig sumpart, að her- 
skip það, er konungur hafi ætlast 
til, að hann notaði til utanfarar,. 



94 


TÍM'ARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


hafi alls ekki til íslands komið, en 
sumpart “líkamlegan kranleika,” 
sem gerði það að verkum, að hann 
sé “ekki maður til að gefa sig til 
sjós upp á svo langa reisu til yðar 
náðar herradóms." En það, sem 
“fátækur almúgi í Hóla-dómkirkju- 
stifti kann og má guði yðar herra- 
dómi til heiðurs og æru gera, svo 
og hvað þessir (sendi)menn vilja 
yðrum herradómi lofa, og yðar kon- 
unglegt majestet vill upp á mig 
setja, skal ég á guðs vilja vel helda, 
eftir minni formegun, það ég kann 
og má og get gert.” Þessi fyrir- 
vari sýnir, að Jón biskup vill hafa 
vaðið fyrir neðan sig í þessum mál- 
um, ef sendimenn hans kynnu að 
fara lengra en honum gott þætti í 
loforðum sínum til konungs. Komu 
þessir sendimenn til Kaupmanna- 
hafnar nokkrum vikum seinna en 
Gissur biskup, og verður ekki ann- 
að séð, en að farið hafi hið bezta 
á með þeim og Gissuri biskupi, og 
þeir enda haldið sig mjög að hon- 
um, meðan þeir dvöldu erlendis. 

Gissur biskup dvaldist nú í Kaup- 
mannahöfn fram í nóvembermánuð. 
Hefir hann tjáð konungi og ríkisráði 
alt um hag kirkjunnar á íslandi og 
þá fyrst og fremst um horfurnar 
fyrir hinn nýja sið. Sýna bréf 
nokkur, sem Gissur fékk frá kon- 
ungi áður en hann fór heimleiðis, 
hve mikið traust konungur og ríkis- 
ráð hefir fengið á honum við þær 
ráðstefnur, sem þeir áttu með hon- 
um. Því að bréf þessi veita öll 
framgang aðaláhugamálum hans 
um hag íslenskrar kristni. 

Um sendimennJóns biskups vit- 
um vér fátt annað en það að þeir 


hétu konungi fullri hlýðni og holl- 
ustu um siðaskiptin.fyrir hönd um- 
bjóðanda síns,Jóns biskups,og unnu 
eið að því. En Jón biskup hafði með 
fyrirvara sínum, sem fyr segir, vilj- 
að hafa vaðið fyrir neðan sig, er 
hann seldi þessum trúnaðarmönn- 
um umboðið í hendur, og áleit sig 
því síður bundinn af því, sem þeir 
höfðu lofað fyrir hans hönd. 

Með allri framkomu sinni hafði 
Gissur biskup sýnt, að hann var 
þeim skapkostum búinn, þeim vits- 
munum, þeirri gætni og stjórn— 
visku, að honum mátti til fulls, og 
það öllum öðrum fremur, treysta til 
að leiða áhugamál konungs um 
siðaskiftin til farsælla lykta. Enda 
var nú ekkert framar því til fyrir- 
stöðu að honum mætti veita sams- 
konar vígslu og öðrum tilsjónar- 
mönnum kirkjunnar í ríkjum kon- 
ungs. Fór vígslan, sem fyr segir 
fram í Kaupmannahöfn 3. október 
1542, og varð Pétur Palladíus 
Sjálandsbiskup til að veita honum 
hana, fyrstum þeirra biskupa, sem 
hann vígði. Evangelisku biskup- 
ana, dönsku, er á undan Gissuri 
höfðu biskupsvígslu tekið, hafði 
Búgenhagen vígt. 

Það var nú ekki neitt smávægi- 
legt verkefni, sem beið Gissurar við 
heimkomuna, að koma kirkjunn- 
ar málum í sem bezt horf í 
samræmi við hin nýju kirkjulög, og 
siðaskiftunum á fastan fót í bisk- 
upsdæminu. En í þessu sýndi 
Gissur biskup alt í senn, óvenjulegt 
starfsþrek, ráðhygni og varfæmi. 
Þótt prestastéttin, eins og áður er 
vikið að, sýndi honum engan tiltak- 
anlegan mótþróa, og þótt höfðingj- 



SIÐ.SKIPTIN Á ISLANDI 


95 


arnir í biskupsdæminu veittu honum 
fult fylgi, allur þorrinn, og enginn 
þeirra risi upp á móti siðbótatilraun- 
um hans, þá var öll alþýða manna 
um hið víðlenda biskupsdæmi, mjög 
andvíg þeim nýmælum, sem hér var 
verið að innleiða, og brast mjög til- 
finnanlega allan skilning á nauðsyn 
slíkra hluta. Trúarvakning hafði 
engin átt sér stað hér á landi, sem 
yrði til þess að undirbúa siðaskift- 
Ingu og því var heldur ekki við því 
að búast, að almenningur áttaði sig 
á nauðsyn þeirra breytinga, sem 
verið var að gera. Menn litu yfir- 
leitt svo á, að hér væri aðeins verið 
að brjóta niður trú feðranna og 
sannan kristindóm og innleiða í 
kess stað háskalega villu. En Giss- 
ur lét ekkert slíkt á sig fá og sýndi 
með því, hver þrekmaður hann var, 
og hve sannfærður hann var um 
sigur málefnisins. Hann lagði hönd 
á plóginn í drottins nafni, án þess 
að horfa aftur fyrir sig. Á hverju 
ári visiteraði hann kappsamlega 
einhvern hluta hins víðáttumikla 
biskupsdæmis. Á þeim ferðum sín- 
um gekk hann ötullega fram í því 
að eyða hjátrú og hindurvitnum 
með alþýðu manna, og að uppræta 
eftir megni helgra rnanna dýrkun 
og oftrú almennings á helga dóma, 
jafnframt því sem hann gerði sér 
alt far um að skýra fyrir mönnum 
meginhugsanir hins nýja siðar og 
koma þeim í skilning um, að hér 
væri ekki verið að kollvarpa kristin- 
dóminum, heldur verið að leiða í 
ljós hina sönnu mynd hans, með því 
að vísa á bug kenningum og venj- 
um, sem öldum saman hefðu skygt 
á Krist og hjálpræði hans. Eins 


og fyr segir hvatti hann presta til 
að bindast löglegu hjúskaparbandi, 
og gekk sjálfur þar á undan með 
eftirdæmi sínu. En prestar voru 
alltregir til þess að ganga í hjú- 
skap, og hefir vafalaust miklu þar 
um valdið, hve alþýða manna 
hneykslaðist á prestagiftingu. Þeg- 
ar á fyrsta ári biskupsdóms síns, 
samdi hann stutta hugleiðingu um 
hjúskap presta svo sem beint grund- 
vallaða á guðs orði, og útvegaði 
nokkurum árum síðar (13. mars 
1545) konungsbréf, sem leyfði 
klerkum á íslandi að “gifta sig í 
góðum og ærlegum hjúskap”, svo 
að enginn þyrfti að halda, að hér 
væri um nýmæli að ræða,sem Gissur 
hefði brostið alla heimild til að 
koma fram með. í bréfi þessu er 
jafnframt kveðið svo á, að konur 
presta og börn skulu vera þeirra 
réttu erfingjar. 

Eitt af mörgu, sem framan af 
hlaut að gera prestum erfitt fyrir í 
hinum nýja sið, var krafan um 
prédikun í hverri guðsþjónustu, 
þrátt fyrir heimild þá, sem gefin var 
í kirkjuskipuninni um, að prestar, 
sem ekki treystu sér til að semja 
frambærilega prédikun sjálfir, 
mættu lesa upp prédikanir eftir 
aðra. Framan af var engin slík 
prédikanabók til á voru máli, og 
erfiðleikarnir fyrir presta á að þýða 
prédikanir úr öðrum tungumálum 
meiri en svo, að allur þorri presta 
væri til þess fær, fremur en að 
frumsemja prédikanir. Til þess að 
ráða bót á þeim erfiðleikum gerði 
Gissur sér far um að útvega hent- 
ugar prédikunarbækur og önnur 
guðrækileg rit, sem þeir gætu not- 



96 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


ast við, er ræður skyldi semja. En 
vegna þeirra presta, sem allsófærir 
voru til að semja prédikanir frá eig- 
in brjósti, eða með stuðningi á út- 
lendum bókum, lét hann prenta pré- 
dikanir eftir þýskan siðbótarmann, 
prestinn Antoníus Corvínus (Kor- 
vins-postillu) í íslenskri þýðingu 
eftir Odd Gottskálksson. 

Af embættisbróður sínum nyrðra 
gat Gissur biskup auðvitað ekki 
vænt sér stuðnings í umbótaverki 
sínu, Til þess var djúpið of mikið, 
sem staðfest var milli þeirra bisk- 
upanna, er voru hvor um sig odd- 
vitar gagnstæðrar skoðunar á trú- 
málum. Miklu meiri undrun má 
það sæta, að ekki verður betur séð, 
en að gott samkomulag hafi með 
þeim verið. Svo er jafnvel að sjá, 
sem þeir hafi snemma bundið með 
sér einskonar bandalag um að eiga 
frið sín á milli og styðja hvor annan 
til allra réttra mála, og jafnvel gert 
innsiglaðan samning þar að lútandi. 

Þetta góða samkomulag biskup- 
anna hélst þá líka meðan báðir lifðu. 
Eina deilumálið, sem upp kom milli 
þeirra, var út af jarðeignum, sem 
Jón taldi sig eiga, og fékk sér enda 
dæmdar, — en ekki létu þeir það 
verða að misklíðarefni, er skert 
gæti vináttu þeirra. Naumast hefir 
þó þessi vinátta nokkuru sinni verið 
nema á yfirborðinu, enda kom það 
í ljós jafnskjótt og Gissur var fall- 
inn frá. En dauða Gissurar bar 
skjótar að en við hefði mátt búast 
um jafn ungan mann. 

í Kaldaðarnesi var róðukross einn 
mikill og hinn mesti átrúnaður á 
honum. Um Kyndilmessuleytið 
1548 reið Gissur biskup þangað og 


tók ofan krossinn. En á heimleið- 
inni tók biskup sótt, er leiddi hann 
til dauða. Leit alþýða svo á, að 
dauði Gissurar væri guðs dómur, — 
refsing fyrir það syndsamlega at. 
hæfi hans að taka ofan krossinn. 
Hefir hann þá sennilega verið tæp- 
lega fertugur að aldri. 

Enda þótt gert sé ráð fyrir því 
sem sjálfsagt er að Gissur biskup 
hafi í ýmsu verið barn sinna tíma 
eins og aðrir menn, þá verða mann- 
kosta-yfirburöir hans nægilega á- 
þreifanlegir til þess, að auðvelt er 
að ganga úr skugga um, að þar er 
einn af ágætismönnum þjóðar vorr- 
ar sem Gissur var. Vér finnum f 
fari hans ýmsa þá mannkosti á háu 
stigi, sem vér söknum í fari svo 
margra fyrirrennaa hans og eins 
þeirra biskupanna beggja, sem lifðu 
honum samtíða, Ögmundar og Jóns 
Arasonar. Vitanlega voru þeir báð- 
ir hagsýnir menn og stjórnsamir, 
en hjá Gissuri eru þessir eiginleikar 
samfara réttsýni, mannúð og mildi, 
sem ekki verður um hina sagt. 
Hann var, eins og fyr er sagt, frið- 
semdarmaður hinn mesti, er hafði 
óbeit á öllu málaþrasi. Hann vildi 
bæta siðferði manna bæði lærðra og 
leikra og var sjálfur hinn vandað- 
asti að öllu siðferði; en umvandanir 
hans um siðferði manna voru ávalt 
samfara umburðarlyndi. Menta- 
vinur hefir Gissur verið enda hlaut 
honum að liggja í augum uppi hve 
mikilvæg vaxandi mentun hlaut að 
vera fyrir framgang hins nýja siðar. 
Fyrir því var honum það áhugamál, 
að skólar yrðu settir á fót í klaust- 
runum og tókst að fá loforð kon- 
ungs fyrir því, þótt ekki næði það 



SEÐ'SKIPTIN Á ISLANDI 


97 


að komast í framkvæmd. Um lær- 
dóm sjálfs hans er erfitt að fullyrða 
mikið, því að um það er oss fátt 
kunnugt nema hvað álykta má af 
bréfum hans, en það er af fremur 
skornum skamti. Þó er ýmislegt 
sem bendir á, að hann hafi verið vel 
að sér í guölegum vísindum eftir 
því sem þá gerðist, og haft til 
brunns að bera bæði þekkingu og 
góðan skilning á hinni evangelisku 
kenningu og því sem athugaverðast 
var við hina katólsku kristindóms- 
skoðun. Svo stuttur sem verka- 
tími Gissurar varð í biskupsdómi — 
aðeins 8 ár — og ónæðissamur 
gegnir furðu, að honum skuli hafa 
unnist tími til ritstarfa. Að vísu 
ei ekki neitt til prentað frá hans 
hendi. En vér vitum, að hann m. 
a. þýddi á íslensku kirkjuskipunina 
nýju, eitt bindi af prédikunum Cor- 
vins og nokkur af ritum gamla 
testamentisins (Jobsbók, Orðskvið- 
ina, Samúelsbækurnar og Sýraks- 
bók). Loks hefir honum verið 
eignuð þýðing á fræðum Lúters hin- 
um minni, og er það ekki nema lík- 
legt að hann hafi alveg sérstaklega 
valið að íslenska þá bók, svo góða 
hugmynd sem hún gaf um höfuð- 
drætti hinnar evangeiisku kristin- 
dómsskoðunar. 

Alls yfir verður ekki annað sagt en 
að embættisferill Gissurar hafi verið 
merkilegur og að hann fengi afrek- 
að miklu á jafnskömmum tíma, 
ekki síst þegar þess er gætt, að hann 
átti fáa stuðningsmenn svo kunn- 
ugt sé, í siðbótarverki sínu. 

Langmerkastur stuðningsmanna 
hans var Oddur Gottskálksson. Á- 
hugi hans á siðbótaverkinu og kær- 


leiki til hins evangeliska málefnis 
lýsti sér þó aðallega í rithöfunds- 
starfi hans í þágu hinnar evangel- 
isku kristindómsskoðunar, því, að 
hann hafði sig lítt í frammi og virð- 
ist ekki hafa verið neinn baráttu- 
maður. Eins og fyr segir hafði 
hann byrjað á að útleggja Nýja 
testamentið á íslensku, meðan hann 
var enn í þjónustu Ögmundar bisk- 
ups en fullger var þýðing hans ekki 
fyr en haustið 1539 og vorið eftir 
(1540) var lokið prentun hennar í 
Hróarskeldu. Er útkoma þessarar 
þýðingar Odds merkissteinn í sögu 
íslenskra bókmenta, því að með 
henni er bæði lögð undirstaðan að 
öllum síðari þýðingum íslenskum, 
og undir bókmál og leturgerð ís- 
lenskrar tungu. En auk Nýja testa- 
mentisins vann Oddur að þýðingu 
Korvins-postillu.svo sem fyr er vikið 
að, og ýmislegt fleira átti hann í 
fórum sínum er hann féll frá, t. a.m. 
þýðingu á Davíðs-sálmum, píningar- 
sögu Krists, katekisma Lúters hinn 
minni o. fl. Sumt af þessu hefir 
síðar verið prentað. En með iðni 
sinni við pennan hefir Oddur unnið 
siðbótum svo mikið gagn að hann 
verðskuldar að nefnast annar frum- 
kvöðull siðaskiftanna á íslandi þótt 
hann gengi aldrei beinlínis í kirkj- 
unnar þjónustu, því að æfistarf 
hans varð lögmannsstarf. Hann 
drukknaði á leið til alþingis 1556. 

Sumarið eftir andlát Gissurar reið 
Jón biskup Arason til Alþingis, stað- 
ráðinn í því að taka nú í sínar 
hendur stjórn Skálholtsbiskups- 
dæmis, til þess að koma að sem 
biskupi, þeim manni, er treysta 



98 


TÍMARIT ÞJÖBRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


mætti til að koma katólskum sið 
aftur til vegs og valda þar í biskups- 
dæminu. En klerkdómur bisk- 
upsdæmisins hirti lítt um afskifti 
Jóns biskups af kirkjumálum sunn- 
anlands og flýtti sér að velja til 
biskups einn af vinum Gissurar og 
fylgismönnum, prestinn Martein 
Einarsson á Staðarstað. En Jón 
biskup vildi fá til þess kjörinn Sig- 
varð ábóta Halldórsson í Þykkva- 
bæjarklaustri. Tilraun Jóns bisk- 
ups til að ná biskupssetrinu sunnan- 
lands á sitt vald mistókst einnig. 
Fékk mágur Marteins biskupsefnis, 
Daði Guðmundsson, frá Snóksdal, 
ríkur höfðingi, kornið í veg fyrir 
það. Upp frá þessu bitnaði reiði 
Jóns biskups öll á Daða, og vildi 
biskup mjög ná honum á sitt vald, 
því að hann taldi Daða vera höfuð- 
leiðtoga evangeliskra manna, hvað 
hann og var. En það vildi ekki lán- 
ast. Aftur tókst Jóni biskupi að ná 
Marteini biskupi á sitt vald skömmu 
eftir að hann kom út til íslands, 
eftir að hafa fengið biskupsvíglu 
ytra, og þótti Jóni það mikill sigur 
málefni sínu. Að konungur lýsti 
biskup afsettan embætti og útlægan 
sem uppreisnarmann, lét biskup sér 
í léttu rúmi liggja. Hann var stað- 
ráðinn í að hætta ekki fyr en hann 
hefði alt ísland á sínu valdi og hefði 
aftur komið þar á fastan fót ka- 
tólskri trú, kenningum og siðum og 
nnnið landslýð ailan til fylgis við 
Rómaborgarbiskup. Gömul sögu- 
sögn hermir jafnvel, að Jón biskup 
hafi skrifað Þýskalands keisara, 
Karli V, og boðið honurn ísland til 
eignar gegn því, að keisari styrkti 


hann til að viðhalda þar sannri 
katólskri trú. 

Sumarið 1550 kom út nýr hirð- 
stjóri, Láritz Mule. Hafði hann 
meðferðis konungsbréf um afsetn- 
ingu Jóns biskups og áskorun til 
klerkdómsins um að velja anr.an 
biskup í hans stað. Annað konungs- 
bréf hafði hann meðferðis til Daða. 
í Snóksdal um að veita Mule liðs- 
veislu til að taka Jón biskup hönd- 
um, svo að konungur neyðist ekki 
til að senda herlið til íslands í því 
skyni. 

En Jón biskup var ekki af baki 
dottinn fyrir þetta, nema síður 
væri. Hann safnaði liði og hélt 
sjálfur ásamt tveim sonum sínum, 
Ara lögmanni og Birni presti, suð- 
ur á Alþing. Á Alþingi þorði eng- 
inn að veita biskupi viðnám svo 
liðsterkum, svo að hann fékk þar 
öllu ráðið sem hann vildi. Að þing- 
lokum hélt hann austur í Skálholt, 
náði þegar staðnum á sitt vald og 
gerði þær skipanir þar á öllu, sem 
honum þóttu nauðsynlegar. Hann 
“hreinsaði’’ dómkirkjuna með því 
að stökkva vígðu vatni um hana 
alla, lét grafa upp lík Gissurar bisk- 
ups, láta það í poka og dysja það 
utan kirkju. Prestum sex að tölu, 
sem hann náði til, þröngvaði hann 
að játast aftur undir katólska trú 
“eftir guðs lögum og páfanna setn- 
ingum.’’ Að öllu þessu afloknu 
hélt Jón biskup og synir hans norð- 
ur aftur og héldu kyrru fyrir um 
sumarið. Vafalítið hefir þeim 
feðgum verið það fullljóst, að hér 
hafði verið farið lengra en góðu 
hófi gegndi, og því rituðu þeir Ari 
og Björn, vafalaust með ráði bisk- 




SI'ÐSKIPTIN Á ISLANDI 


99 


ups, kanslara konungs ítarlegt bréf, 
þar sem þeir sumpart reyna að rétt- 
læta gerðir Jóns biskups, en sum- 
part reyna að telja honum trú um, 
að þeir séu ekki eins andvígir hin- 
um nýja sið og haldið sé. Þeir 
meira að segja bjóðast nú til að 
játast undir hina nýju kirkjuskipun 
Kristjáns konungs, sem þeir hingað 
ti 1 höfðu barist hvað fastast á móti! 
En þetta undanhald þeirra sýndi 
bezt, að barátta þeirra gegn hinum 
nýja sið var ekki svo mjög af trúar- 
áhuga sprottin sem af valdagirni. 

Um haustiö tóku þeir feðgar sig 
npp á nýjan leik allliðsterkir og riðu 
vestur í Dali. Var tilgangur far- 
arinnar sá aðallega að sækja heim 
Daða Guðmundsson, ef takast mætti 
að ná honum á sitt vald. Héldu þeir 
til Sauðafells, þar sem Daði átti bú, 
því að staðurinn var hans eign; en 
sjálfur bjó Daði í Snóksdal. En er 
Daði frétti um komu biskups vestur 
safnaði hann liði og hélt til Sauða- 
fells. Lyktaði þeim samfundum á 
þá leið, að Daði fékk handtekið þá 
alla þrjá, biskup og sonu hans. 
Höfðu þeir búist til varnar í kirkj- 
unni og læst að sér, en Daði og 
menn hans komust inn með því að 
rífa kórgaflinn. Voru þeir síðan 
fluttir í Snóksdal og hafðir þar í 
haldi, en síðar færðir í Skálholt. 
En með því að umboðsmaður kon- 
ungs treystist ekki að geyma þá um 
veturinn á Bessastöðum, urðu menn 
á eitt sáttir um að “öxin og jörðin 
geymdi þá best.” Lauk þeim málum 
því svo, að Jón biskup og synir 
hans Ari og Björn, voru án dóms 
og laga af lífi teknir í Skálholti með 
öxi 7. nóvember 1550.— 


Svo sem að líkum ræður þóttu 
þetta ill tíðindi er fregnin um af- 
töku Jóns biskups og sona hans 
barst norður. Var ekki beðið boð- 
anna með að koma fram hefndum, 
því að þegar veturinn eftir var um- 
boðsmaður konungs drepinn á 
Bessastöðum ásamt sveinum hans 
sem til náðist, því að menn hikuðu 
ekki við að gefa Dönum sök á 
dauða biskups fyrir böðulöxinni. 
Hins vegar var dauði biskups tal- 
inn píslarvætti af alþýðu manna, 
svo almennt sem álitið var, að trú- 
aráhugi hefði verið undirrót allra 
athafna biskups. 

Þannig hafði mönnum þá tekist 
að kæfa mótþróa íslendinga gegn 
nýja siðnum í blóði Jóns Arasonar 
og sona hans, því að upp frá þessu 
verður einskis mótþróa vart svo telj- 
andi sé. En þótt svo ætti að heita 
sem siðaskiftunum væri komið á 
um alt land, er Norðlendingar 15. 
júní 1551 unnu Kristjáni konungi 
hollustueiða og samþykktust með 
því um leið hina nýju evangelisku 
kirkjuskipun, þá liggur í hlutarins 
eðli að þessi siðskifti voru aðeins á 
bláyfirborðinu. Því að enn voru 
skiiyrðin fyrir trúarlífi í evangel- 
iskum anda harla smá víðast um 
land. Rétt álitið hafði siðbreyting- 
in til þessa verið mestmegnis nei- 
kvæðs eðlis, þ. e. miðað að því að 
rífa niður það, sem fyrir var. Á 
Suðurlandi var breytingin þó heldur 
að færast í áttina, og mátti þakka 
það starfi Gissurar biskups og sam- 
herja hans. En á Norðurlandi var 
akurinn enn með öllu óplægður. Að 
fáeinum undanteknum höfðu Norð- 
lendingar alls ekki fengist til að 



100 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


sinna hinni evangelisku kenningu, 
síst af nokkurri alvöru, og átti vit- 
anlega dæmi Jóns biskups Ara- 
sonar mesta sök á því. Yfirleitt 
mun það vera sönnu næst, að all- 
an almenning hafi enn brostið 
mjög tilfinnanlega þekkingu á 
hinni evangelisku kenningu og 
skilningur manna á nauðsyn hreyf- 
ingarinnar og markmiði verið af 
harla skornum skamti. Enda brast 
almenning tilfinnanlega færi á að 
afla sér þessa, þar sem prestastétt- 
in sjálf átti í fullu tré með að veita 
nauðsynlegustu leiðbeiningar, jafn- 
illa og hún var sjálf á vegi stödd í 
þessu tilliti. Af hálfu stjómend- 
anna hafði ekkert verið aðhafst að 


marki, til að ráða bót á þeim van- 
högum, sem voru um þessi mál. 
Miklu fremur mátti telja augljóst 
þegar frá upphafi, að áhugi stjórn- 
endanna væri síst runnin af rót 
trúar eða umönnunar fyrir and- 
legri velferð þjóðar og einstaklinga. 

Hér var því mikið verk að vinna 
fyrir þá hiskupa, sem síðari hluta 
16. aldar fóru með stjórn kirkjunn- 
ar mála á íslandi. En meðal þeirra 
er það Guðbrandur biskup Þorláks- 
son (d. 1627), sem öllum öðrum 
fremur ber að þakka, að hinn ev- 
angeliski siður kemst hér fyllilega 
á, svo að talað verður um siðskifti 
hér á landi sem alviðurkenda stað- 
reynd. 



Utsa ©ndtirvaKnififl sslesssliira fr^lSa 
í Norðisrálfunni 

—eftir— 

Pál Eggert Olason, Ph. D. 


Prófessor í íslandssögu 

Það er mjög algengt meðal út- 
lendra rithöfunda að tala um end- 
urfæðingu eða endurvakningu ís- 
lenzkra bókmennta við byrjun seytj- 
ándu aldar. Við nákvæma rannsókn 
verður það ijóst að tvær hliðar eru á 
þessu máli, og snýr önnur að íslend- 
ingum sjálfum en hin að útendum 
þókmenntum. Báðar þessar hliðar 
verður að athuga gaumgæfilega áð- 
ur en komist verður að algildri nið- 
urstöðu. 

Vér skulum fyrst beina athygli 
vorri að íslendingum sjálfum og at- 
huga þekkingu og menntun þeirra, 
en þó einkum almennings, á sext- 
ándu öldinni, sérstakega þeim 
hluta aldarinnar er liggur fyrir 
framan siðskiptin, það er að segja, 
hundrað árum fyrir þann tíma að 
Norðurálfuþjóðir fara að veita ís- 
ienzkum ritum eftirtekt. Upplýs- 
ingum vorum verðum vér að safna 
saman á víð og dreif, úr ritum, bæði 
útlendum og íslenzkum. Af útlend 
um heimildum viljum vér tilfæra 
vitnisburð tveggja samtímismanna, 
er annar var danskur en hinn Norð- 
maður. 

Petur Palladíus Sjálandsbiskup, 
höfuðforkólfur siðskiptanna í Dan- 
mörku, kemst svo að orði í bréfi 

einu til íslands: “Jesús Kristur. 

vill, að ísland verði sannkristið land, 
:ásamt öðrum löndum, og hverfi frá 


við Háskóla íslands 

allri þeirri villu, sem runnin er frá 
Rómaborg, og taki aftur við réttum 
sáluhjálparlærdómi sem runnin er 
frá Jerusalem og Zion. Þetta hefir 
hann sýnt með því að hann lætur 
landa yðvarn, Odd Gottskálksson, 
fá yður í hendur Nýja Testamentið 
á yðar eigin tungu, til þess að þér 
því betur getið numið heilagt guð- 
spjall og evangelium, sem ég er 
orðinn þess vísari, að ekki séu 
margir í landinu, er geti ekki sjálfir 
lesið og skrifað móðurmál sitt er 
þetta mikilsverður og dásamlegur 
hlutur og leiðir til mikilla nytja,eink- 
um á þessum tíma, er guð sendir 
yður bækur úr heilagri ritningu, 
svo að hver geti sérstaklega á helg- 
um dögum tamið sér betur lestur 
og íhugan heilagrar ritningar, sem 
varðar heill sálar hans.” 

Hinn frægi norski rithöfundur 
Absalon Pedersen Beyer, prestur í 
Björgvin (d.1574) ritaði bók á árun- 
um 1567—1570 er hann nefndi: “En 
sann Beskrivelse om Norigi” (sann- 
orð lýsing á Noregi) og kernst þar 
svo að orði: “Noregsríki liggur að 
Rússlandi, Danmörku og Svíaríki; 
auk þess liggja undir það mörg og 
mikil skattlönd; er ísland meðal 
hinna stærstu; er því deilt í tvö 
biskupsdæmi, Skálholts og Hóla, 
annað norðan, hitt sunnan lands. í 
þessu landi er hraust þjóð, mennileg 
og frjálsmannleg, vel fallin til þess 




102 


TÍM'ARIT ÞJÓÐRÆKNISPELAGS ÍSLENDINGA 


að læra alls kyns listir. Með þeirri 
þjóð er það almenn venja, að böm- 
uni sé kent að lesa og skrifa, bæði 
konum og körlum; og ungum svein- 
um er haldið að því að iæra lögbók 
landsins (hina svonefndu Jónsbók) 
utanbókar; halda þeir báðum hönd- 
um á baki sér og greina lögbókina 
alla eftir bálkum, þá eftir kapítulum 
og inna síðan hvern kapítula eftir 
greinum.’’ 

Þá skulum vér athuga hvaða 
heimildir vér höfum íslenzkar og 
hvaða upplýsingar að þær veita oss 
um kunnáttu almennings er varðar 
lestur og skrift. 

Áður en bókaprentun var hafin á 
íslandi, urðu börn vitanlega að 
læra lestur á handrit. En með því 
að löllum var nauðsynlegt að vera 
vel kunnandi í landslögunum var 
það mjög viðeigandi að nota hand- 
rit Lögbókarinnar, sem oft voru 
prýðilega skrifuð, sem stafrófskver 
eða lesbækur. Vannst tvennt með 
þessu. Fyrst það, að drengir lærðu 
að lesa; hinsvegar, að þeir lærðu 
lögin á ungum aldri utanbókar; var 
þá síst að vænta að þau liðu úr 
minni, enda jafnan tækifæri flestum 
mönnum, á þeim tímum, að festa 
lögbókar ákvæðin í minni. Um- 
mæli A. P. Beyers, um að menn hafi 
lært lestur á handrit Lögbókarinn- 
ar eru staðfest með öðrum heim- 
ildum. Til er, til dæmis í Árna 
Magnússonar safni í Kaupmanna- 
höfn, handrit af Lögbókinni (Jóns- 
bók) er á er ritað: “á þessa bók 
lærði ég, Jón Jónsson.’’ Þetta er 
þó atriði er ekki venjulega hefir ver- 
ið fært í letur, er handrit voru þann 
ig notuö. Þá megum vér og geta 


alþýðu manns á fyrra hluta 16. 
aidar, er Bjarni Jónsson hét, er 
heima átti á Snæfjallaströnd, engri 
sérlegri bókmenntasveit, er hafði, 
fram að árinu 1532, afritað Lögbók- 
ina eigi sjaldnar en 18 sinnum, að 
því er hann sjálfur ritar, á lögbókar- 
handrit, er hann skiáfaði upp það 
ár. Á 17. öld er þess getið, að 
Gísli Jónsson í Melrakkadal (d. 
1670), sem kallaður var galdra- 
Gísli hafði afritað “lögbækur handa 
Strandamönnum og seldi hverja 10 
aurum.’’ Eftir þessu mætti virðast 
sem sumir menn hafi haft það að 
atvinnuvegi, að afrita Lögbókina, og- 
er alveg furðanleg eftirsókn manna, 
eptir Lögbókinni, á þessum útkjálka 
héruðum (Snæfjallaströnd og Horn- 
ströndum), og gæti það því skoð- 
ast sem staðfesting, áðurgreindra 
orða, A. P. Beyers. 

Að menn notuðu handrit til þess 
að læra af lestur, auðkendi ekki 
eingöngu tímabilið fyrir siðskiptin 
því jafnvel eptir siðskiptin, eftir að 
mikið var komið út prentaðra bóka, 
eru dæmi þess að handrit voru not- 
uð sem stafrófskver og lesbækur. 
Jón Guðmundsson lærði, er var al- 
þýðumaður, getur þess í “Tíðsfor- 
drif,” að hann hafi í æsku, um 
1580—1585, lært að lesa eptir hand- 
riti er komið hafi frá Skálholti. 
Þetta var og eðlilegra og hagkvæm - 
ara að læra að lesa á handrit;sá sem 
lærði lestur á handrit, var læs á 
skrift, en jafnframt með lítilli fyr- 
irhöfn læs á prent. í handritum var 
og miklu meira varðveitt, þess er 
menn bæði þurftu og höfðu gaman 
af að lesa, en á prenti, því urn 
fjöldamörg ár eftir siðskiptin var 



ENDUiRVAKNING ISLENZKRA FRÆÐA 


103 


naumast annað prentað á íslandi en 
guðsorðabækur. Það var mönnum 
því lykill að allskonar fróðleik og 
skemtun, að kunna að lesa hand- 
rit. Af þessum ástæðum sýnist því 
svo sem að fylgt hafi verið hinni 
gömlu, og að öllu leyti skynsam- 
legri, aðferð í lestrarnámi, um all- 
langt skeið, eptir siðskiptin. 

Að hinu leytinu er erfitt um það 
að segja, með nokkurri vissu, 
hversu margir meðal almennings 
voru skrifandi á þessum tíma, þó 
hitt sé víst að meðan að kennt var 
að lesa á handrit hefir verið hæg 
ara um, að nema stafagerð, jafnvel 
tilsagnarlaust. 

Enn eru til allmörg handrit frá 
16. og 17. öld, rituð af alþýðumönn- 
um. En yfirleitt, þá sem síðar, hefir 
allur þorri almennings eigi þurft að 
tíðka þá list að mun. Þess má geta 
i þessu sambandi, að mjög sjaldan 
rituðu menn nöfn sín undir hand 
rit eða skjöl, er frá þeim fóru. Það 
er mjög fátítt fram um 1570 og 
jafnvel fram um 1600, að nöfn sjáist 
undir bréfum, ekki heldur votta 
undir gerningum, né dómenda undir 
dómum; menn notuðu innsigli í 
staðinn. En það sem varðveizt hef- 
ir af slíku tagi, bendir til, að með 
alþýðu hafi haldist þá og lengi síð- 
an, langt fram á 17. öld, einmitt hin 
forna handritahönd, snarhönd; hið 
þýzka rithandarlag (“fljótaskrift’’) 
er tekur að smeygja sér inn um 
miðja 16. öld, kemur helzt fram í 
ritum lærðra manna, þó þá, er þeir 
annað rita en Latínu. L/engi er þó 
hið þýzka rithandarlag á íslandi, 
með sérstökum íslenzkum blæ, sam- 
blandað snarhandarlagi. 


Eptir því sem hér er sagt, megum 
vér ekki vænta fjölmargra sýnis- 
horna af skrift-kunnáttu alþýðu- 
rnanna á íslandi á 16. öld, en frá 17. 
öldinni eru allmörg dæmi til, og 
mun mega af þeim ráða hversu 
þessari kunnáttu manna var farið 
öldinni á undan. Það tíðkaðist þá, 
að sóknarmenn er prestslaust var, 
gáfu út köllunarbréf presti þeim til 
handa, er þeir vildu hafa, eða til 
þeirra leitaði um kosning. Bréf 
þessi, að því er séð verður, voru 
einvörðungu undirrituð af bændum 
og þó ekki öllum, heldur þeim ein- 
urn er til sín vildui láta taka um 
þetta. Af köllunarbréfum þessum, 
er nokkur hafa varðveizt, fram til 
þessa dags, verður það ljóst, að 
furðanlega margir bændur hafa, á 
þeim tíma, verið skrifandi, eða að 
minnsta kosti kunnað að skrifa 
nafnið sitt. í viðbót við þetta má 
nefna arfhyllingar skjöl íslendinga 
við Friðrik konung hinn Þriðja 
1649, er undirrituð voru af fjöl- 
mörgum bændum um land allt, er 
einnig virðast styðja þessa skoðun. 

Þá er að athuga lestrarkunnáttu 
almennings á 16. öld. Af samtíðar- 
rithöfundum skulum vér fyrstan 
nefna séra Arngrím Jónsson hinn 
lærða. í riti sínu “Crymogæa” bls. 
29 segir hann, er hann ræðir um ís- 
lenzka tungu, að það sé fyrst og 
fremst fornum handritum að þakka 
að tungan hefir varðveizt. Eftir 
hans skoðun hljóta þá handritin að 
hafa verið mjög almennt lesin, fyrst 
áhrif þeirra voru svo máttug. Lestr- 
ar kunnáttan er því af þjóðlegum 
rótum runnin, beinum áhuga al- 



104 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISPBLAGS ISLENDINGA 


mennings, og löngun til þess að 
kynnast fornritunum. 

Hin sarna skoðun kemur fram í 
ritum Guðbrands biskups Þorláks- 
sonar; til dæmis í fyrstu bókinni er 
hann gaf út, “Lífsins vegur’’ eftir 
Niels Hemmingsen og prentuð er á 
Hólum 1575 og tileinkuð er Gunn- 
ari Gíslasyni á Víðivöllum. 1 for- 
mála bókarinnar kemst hann svo 
að orði: “Og eftir því, minn frómi 
Gunnar, að ég veit, það þér hafið 
ást og elsku á guðsorði, eigi aðeins 
sjálfir að lesa það og heyra, heldur 
og einnig haldið yðar börnum og 
fólki þar til að heyra og lesa þess 
háttar guðlegar fræðibækur, hvert 
hið sama er að sönnu embætti eins 
góðs húsbónda, en eigi sem marg 
ur gerir að láta í sínum húsum oftar 
iðkast heiðinna manna sögur, rímur 
og mansöngva, heldur en guðsorð, 
hvar af ungdómurinn upptendrast 
til lausungar og vonds lífemis, því 
liefi ég eptir yðar bón og beiðslu 
snúið þessari bók á íslenzku.” Af 
þessu virðist mega ráða að sagna- 
lestur (þ. e. íslenzkra fornrita í 
handritum) hefir verið mjög svo 
ahnennt tíðkaður á 16 öld og vafa- 
laust með sama hætti og fram á 
vora daga á kvöldvökunum:Einn les 
en heimamenn sitja við vinnu sína 
umhverfis hann og hlýða á sögur, 
rímur eða kvæði, er Guðbrandur 
biskup áfellir svo ákaflega í for- 
málsorðum sínum áður nefndum. 

Þannig virðast þá orð Guðbrands. 
rímumar, óvilji alþýðunnar á 
því að varpa frá sér fornritunum, er 
gengið höfðu í ættir svo árum eða 
jafnvel öldum skipti, allt benda til 
þess að almenningur á íslandi hafi 


verið gagnkunnugur hinum fornu 
bókmentum sínum og enga utanað 
komandi hvöt þurft til þess að vekja 
hjá sér áhuga fyrir þeim, þrátt fyrir 
það, þó allflestir sagnritarar haldi 
fram þeirri skoðun. En, ef til vill, 
fegursti votturinn um menning al- 
þýðu á síðustu áratugunum fyrir 
siðskiptin er þó sá, að beztu rit- 
höfundar þjóðarinnar eftir siðskipt- 
in eru flestir óbreyttir alþýðumenn. 

Það er ljóst að á íslandi eða meðal 
íslendinga sjálfra, er eigi um beina 
endurfæðing eða endurvakning ís- 
lenzkra fræða að ræða, á 17. öld 
íslendingar iðkuðu hinar sömu 
fræðigreinar, sér til yndis og ánægju 
sem forfeður þeirra, fyrir þeirra 
dag, höfðu iðkað öldum saman. Ást 
þjóðarinnar á tungu sinni og forn- 
ritum, elfdi þjóðernis tilfinningu 
hennar, hélt þjóðlegum bókmentum 
við hjá henni og leiðbeindi henni 
við upptöku nýrra skoðana og 
siða er til íslands fluttust; — í 
stuttu máli, var drifhjól allra þjóð- 
legra framfara. Þessi innri kraft- 
ur, er sóttur var jafnt og stöðugt til 
almennings, hefir frá fyrstu tíð, ver- 
ið meginstoð hinnar íslenzku þjóðar. 

Ef vér lítum á hina síðari hlið 
þessa máls, hversu útlendingar fyrst 
kyntust fornbókmentunum ís- 
lenzku, verðum vér að leita á ís- 
landi að orsökunum er til þess 
leiddu, meðal íslendinga sjálfra, — 
þó vitanlegt sé,að sérstakar ástæður 
svo sem þjóðernisvakningin meðal 
hinna tevtónsku þjóða hafi þar 
hvatað málum. 

Höfuð brautryðjandi á þessu 
sviði var séra Arngrímur Jónsson 
hinn lærði (f. 1568; d. 1648), er um 



ENDUtRVAKNING ISLENZKRA FRÆÐA 


105 


nokkurn tíma var skólameistari á 
Hólum og svo síðar svo árum skifti 
aðstoðar biskup (Coadjutor Epi- 
scopalis), Guðbrands Þorláksson- 
ar. Aðalorsökin til þess að hann 
byrjaði að rita var sú, að út komu 
á Þýzkalandi og Hollandi nokkur ó- 
frægingar og rógburðar rit, eða 
hæklingar, um íslendinga. Er þetta 
skýrt framtekið í hinu fyrsta riti 
hans, “Brevis Commentarius de ís- 
iandia,’’ er prentað var 1593 og veit- 
ir öllum útlendum fræðim. hina 
ábyggilegustu vitneskju um ísland 
og Íslendinga, um sögu landsins og 
hagi þess, yfir það heila tekið. 
Bókin vakti eftirtekt, bæði á Þýzka- 
landi og í Danmörku,svo að á hinum 
næstu árum, að beiðni danskra að- 
als- og fræðimanna, safnar Arngrím 
ur saman og snýr á Latínu, öllum 
þeim köflum, er finnast í íslenzkum 
fornritum, er snerta sögu Norður- 
landa. Þetta er fyrirferða mikið rit 
og skiptist í fjögur sögurit, tvö 
meiri, sögu Norðmanna og Dana 
og tvö minni, sögu Svíaríkis og 
Orkneyja. Rit þetta, er aldrei hef- 
ir verið prentað, en varðveitt er í af- 
riti í bókasafni Kaupmannahafnar 
háskóla, var hinn mesti styrkur 
þeim er gátu eða vildu nota það. 
einkum síðari höfundum svo sem 
Óla Worm og Þormóði Torfasyni. 

Ritverkasafn Arngríms má greina 
í tvo flokka; þau fyrst, er hann reit 
til varnar samlöndum sínum gegn 
ósanninda þvættingi útlendinga, 
svo þau, er eingöngu eru sögulegs 
efnis, en í þeim flokki er “Crymo- 
gæa’’ lang mikilvægasta ritið; flyt- 
ur það stutt yfirlit yfir hinar fornu 
bókmentir vorar og sögu þjóðarinn- 


ar niður til daga höfundarins. Auk 
þessa átti Arngrímur bréfaskipti 
við hinn nafnfræga danska fræði- 
mann Ola Worm og útvegaði hon- 
um margskonar fróðleik er Worm 
birti svo aftur í ritum sínum. Á 
þenna hátt vakti Arngrímur, með 
hinum mikilvægu ritum sínum, út- 
lenda fræðimenn til rannsókna á 
fornritum vorum. Því hefir verið 
haldið fram, að ýmsir rithöfundar 
útlendir svo sem Christiern Peder 
sen hinn danski (d. 1554) hafi haft 
lítilsháttar kynningu af Heims- 
kringlu Snorra Sturlusonar (Nor- 
egskonungasögum); en það hefir 
naumast verið nema nasasjón og 
eigi meira. Eftir að Arngrímur 
hóf ritstörf sín birtust tvær þýðing- 
ar af Heimskringlu Snorra, önnur 
eftir lögmanninn norska Matthias 
Störsen, prentað 1594, en hin, eftir 
prestin Peder Clausson Friis (er 
einnig var Norðmaður), prentað að 
tilhlutan Ola Worms 1633. Þýðing- 
ar þessar, þó lélegar séu, hafa vafa- 
laust komið að einhverjum notum, 
einkum sú fyrrþen hinni síðari fylgdi 
viðauki og eru dregin þar saman 
ýmisleg gögn úr ritum Arngríms. 

En nafnið endurvakning eða end- 
urfæðing, yfir þessa starfsemi, er 
ótilhlýðilegt og villandi, því hvemig 
átti það, er eigi var fætt í útlöndum 
að endurfæðast þar? Fornritin 
voru samin af íslendingum er nutu 
þeirra, öldum saman, í kyrþey og 
gerðu ekki hið minsta til, að kynna 
þau öðrum þjóðum. En þegar loks 
Norðurlanda þjóðunum er fengln 
vitnezkjan um það, að í handritum 
íslenzkum séu varðveitt gögn fyrir 
þeirra eigin sögu, verður það örvun 



106 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISTELAGS ÍSLENDINGA 


hinni nýbyrjuðu bókmenta starfsemi 
þeirra og rumskandi þjóðernis með- 
vitund. 

Oss íslendinga skiptir það minstu 
máli, hvaða nöfn útlendir rithöfund- 
ar nota, í ritum sínum, um stöðu 
íslands í heimsbókmentunum, hvort 
heldur er að fornu eða nýju, nema, 
auðvitað, að því leyti sem það villir 
um fyrir nútíðar höfundum íslenzk- 
um. Hitt skiptir oss mestu máli, 
að rétt sé skýrt frá tildrögunum, og 
með því að vorum dómi áhrifa séra 
Arngríms Jónssonar gæta þar mest, 
leyfist oss, ef til vill, að geta rita 
hans, með nokkurum almennum 
orðum fram yfir það sem þegar hef- 
ir verið sagt. 

Áhrifa kennir frá ritum hans í 
tvær áttir þótt náin tengsl séu á 
milli. 

Sem þegar hefir verið sagt, fá 
útlendingar fyrst örugga og sanna 
fræðslu um ísland og Íslendinga 
með ritum Arngríms. Fram að 
þeim tíma höfðu menn ekki aðrar 
sagnir af þjóðinni en hinn mark- 
lausasta þvætting, er hugsast getur, 
óhlutvandra skriffinna, er aldrei 
höfðu til landsins komið, þekktu 
þar ekkert til en höfðu sögur þess- 
ar eftir sjómönnum. Það sýnist 
svo sem sumir höfundar hafi haft 
það þá að atvinnu, að rita ferða- 
sögur af lítt kunnum löndum og 
lýsingar af fjarlægum þjóðum; að 
sá hafi verið aldarandi, að lesendum 
almennast hafi þótt það gómsætast 
er fáránlegast var og mest logið. 
Finna má eigi ósvipað fyrirbrigði 
þessu, nú á tímum, því í sunium 
löndum virðast þær skáldsögurnar 
vera vinsælastur er æsa lesendurna, 


mestan ófögnuð hafa að flytja og 
þrúngnastar eru af frásögnum 
hinna ægilegustu hryðjuverka. Þá 
er höfundunum helzt fjárvon er þeir 
afla sér sem flestra slíkra sagna og 
má svo hafa verið fyrir ferðasagna- 
höfundunum fyrrum að þeir hafi 
notað þenna lyga samsetning sér 
til fjáröflunar. 

Tilgangur séra Arngríms Jóns- 
sonar með ritum sínum, var sá að 
kveða niður ósannindi þessi er höf- 
undar þessir höfðu dreift út um ís 
land; tókst honum það að nokkuru 
leyti, þó að um daga hans og síðar 
bóli á þessum gömlu fjarstæðum og 
þeirra verði vart, jafnvel enn í dag, 
í bókum er ritaðar eru um ísland. 
Það sem kom Arngrími til þess að 
rita, var eingöngu þjóðrækni hans, 
því ekki veittu ritstörf hans honum 
fé í aðra hönd, heldur hið gagn- 
stæða, höfðu ritin oftast útgjöld í 
för með sér og varð hann stundum 
að ábyrgjast sölu á tilteknum ein- 
taka fjölda, launin enda tíðum eigi 
önnur en vanþakklæti samlanda 
hans. En þjóðrækni Arngríms og 
ættjarðarást kemur víða mjög fag- 
urlega fram í ritum hans. Fegri 
vottur ræktarsemi, en hin stöðuga 
viðleitni hans, að þvo af þjóð sinni 
þá bletti er útlendingar reyndu að 
setja á hana með ruddalegum á- 
lygum verður eigi fundin á þeim 
dögum. 

Til samanburðar mætti athuga 
viðfangsefni beztu manna þá, á ís- 
landi; vald kirkjunnar er að mestu 
leyti komið í hendur konungs; 
stjórnmálastarfsemi er á mjög lágu 
stigi;Alþingi hefir mist margra sinna 
fornu forráða og þungamiðja lands- 



EN.DUiRVAKNIN'G ÍSLENZKiRA FRÆÐA 


107 


,stjórnarinnar færst smám saman 
þaðan og yfir í hendur konungs. 
Sumir ágætuistu menn þjóðarinnar 
fundu sárt til þess, svo sem Jón lög- 
maður Jónsson, og gerðu sitt til 
þess, bæði að minna konung á forn 
þjóðréttindi og stæla Alþingi til þess 
að verjast yfirgangi konungsvalds- 
ins. Sökum stöðu sinnar átti Arn- 
grímur erfitt með að koma opinber- 
lega fram í flokki leikmanna er for- 
göngu höfðu í þessum efnum, en að 
hann var ekki ósnortinn af þeim 
anda er hreyfði sér hjá Jóni lög- 
manni, sýnir sig í því, hve fagur- 
lega hann lýsir Alþingi hinu forna 
og störfum þess og hag þjóðarinnar 
á sjálfveldistímunum. Þjóðrækni 
Arngríms lýsir sér og í hinum hrein- 
skilnu ummælum hans eða ávörp- 
um til konungs, um verzlunarhag 
landsins, er koma fyrir í ritum hans 
og jafnvel í formálunum að sumum 
þeirra. 

Arngrímur samdi ekkert hinna 
mikilvægari rita sinna á íslenzku, 
því þá hefðu þau eigi náð tilgangi 
sínum. Hans er því ekki getið sem 
höfundar í bókmentasögu íslands á 
sama hátt og þeirra er á íslenzku 
rituðu. En gildi ritverka hans 
skipa honum samt sem áður, í önd 
vegi íslenzkra rithöfunda sinnar ald- 
ar. Hann ritaði ekki heldur á 
dönsku, naumast bréf nema til væri 
neyddur, ef bréfaskipti þurfti að 
hafa við danska menn er lítið eða 
ekkert kunnu í Latínu. Ekki heldur 
ritaði hann á Þýzku, þó tungu þá 
kynni hann til fullrar hlítar. Öll 
sín rit, hvort heldur voru sagna- eða 
deilurit ritaði hann á Latínu ;á þann 
eina hátt gat hann gert þau að- 


gengileg fyrir alla mentamenn er 
einhverrar fræðslu vildi leita sér um 
ísland og íslendinga. í frásögn 
sinni og rithætti er Arngrímur forn- 
mentam. hinn mesti; en mál hans 
mun þó flestum mönnum þykja 
strembið og torskilið og helzt virð- 
ist svo sem að hann, á síðari árum 
orði frásögu sína sem þyngst. Ofan 
á erfiðleika þessa, ef á þá er bæt- 
andi, koma svo prentvillumar, sem 
úir af í ritum hans og önnur spjöll 
er prentarar gerðu, þó að hann væri 
listaskrifari, er stöfuðu af því að 
hann gat ekki, sökum fjarlægðar 
yfir farið prófarkir sínar sjálfur. Að 
vísu gætir villna þessara mest í ís- 
lenzkum nöfnum og orðum, en þó 
eru þær ekki sjaldgæfar í latínu- 
málinu sjálfu. Þá koma einnig 
fyrir hinir sömu gallar hjá Arngrími 
og finnast hjá hinum lærðustu sam- 
tíðarmönnum hans erlendis, langra 
útúrdúra er leiða lesandann oft 
langa leið frá efninu. En eigi ó- 
sjaldan sigrar hugvit hans þessa 
aldarvenju og flytur hann yfir tor- 
færurnar prýðir rithátt hans með 
glæsilegum samlíkingum, gerir 
hann þróttmikinn og breytilegan. 
Einkenni þessi eru skýrust í deilu 
rituni hans, t. d. “Antome Blef- 
keniana”og“Brevis Commentarius.” 
Lærdómur hans er einnig alveg ó- 
þrotlegur; hann var ekki aðeins vel 
að sér í íslenzkum fornritum og 
sögu íslenzkrar þjóðar, sem á þeim 
árum var aðeins unnt að kynnast f 
handritum, heldur grískum og lat- 
neskum höfundum, síðari tíma, er 
snert höfðu við hinum ýmsu efnum 
er hann taldi þörf á að nefna í rit 
um sínuim og voru mörg og sundur- 



108 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


leit. Þótti þetta þá prýði í ritum 
lærðra manna og sýna á sem fu-11- 
komnastan hátt, lærdóm þeirra, 
þó slík auglýsing á lærdómi og 
endalausar tilvitnanir hljóti fremur 
að hafa leitt athygli lesandans frá 
efninu en að því, og myndu, ef tíðk- 
aðar af höfundum nú á tímum,þykja 
óþolandi. Þessir útúrdúrar, hjá 
Arngrími, mega því skoðast frem- 
ur sem einkenni aldarandans en 
annmarkar á rithætti hans. Hver 
veit líka nema að þessi sundurgerð 
í rithætti hafi stækkað tilgang hans, 
svo að útlendir fræðim. er lásu rit 
Arngríms hafi ályktað að eigi myndi 
sú þjóð sneydd allri menningn 
er ætti sér til varnar slíkan mann, 
að lærdómi og orðsnild, er fáir jöfn- 
uðust við og engir bæru af, meðal 
samtíðar rithöfunda, en allir hrós- 
uðu einum rómi, að hjá væri sam- 
einaðir báðir þessir kostir á hinn 
glæsilegasta hátt. í augum núlif- 
andi manna er þó mest vert um þá 
Jíostina hve sannorður hann var, ná- 
kvæmur og glöggskygn. 

Það er gagnslaust að reyna að 
gera sér hugmyndir um það, hvers 
vér yrðum nú vísari um ísland, í 
útlendum ritum, ef Arngrímur hefði 
ekki ritað. Að vísu megnaði hann 
ekki, að kveða niður allar missagnir 
og staðleysur um þjóð sína; en eng- 
inn hefir þó leyst af hendi stærra 
verk í þá átt, en hann, þó seinni tíð- 
ar höfundar hafi þráfaldlega verið 
til þess neyddir líka, að stinga út úr 
því hleypidóma og fáfræðinnar 
fjósi. Hin mikla frægð, er Arn- 
grímur gat sér í lifanda lífi, hefir 
•ekki dvínað. 

Eg vil þá bæta við nokkrum orð- 


um um þá hlið á ritstörfum Arn- 
gríms, er að því veit, að kynna út- 
lendingum íslenzkar bókmentir, að 
ferðirnar er hann notaði og tildrög- 
in er að því lágu. 

Eigi fátt þeirra breytinga á ís- 
landi er til bóta hafa þótt horfa, 
hafa verið eignaðar siðskiptunum á 
16. öld. Flestir fræðimenn munu 
þó nú vera sammála um það, að 
meiri hluti þessara breytinga hafi 
ranglega verið rakinn til siðskipt- 
anna, og munu höfundar nú á tím- 
um tæplega líta svo á, sem breytt 
hafi þá verið um stjórn landsins til 
bóta, inn á við eða út á við, né, að 
vorri hyggju, fúslega dyrfast að 
neita því að margt hafi farið for- 
görðum í menningu þjóðarinnar, um 
eða eptir daga siðskiptanna. (Þeim 
er kynna vildu sér þetta mál frekara, 
mætti vísa til ritverka minna um 
siðskiptin á íslandi, þar sem það er 
all ítarlega rakið). Þó er það eitt 
mál er flestum fræðimönnum virð- 
ist enn, sem eigna megi siðskiptun- 
um, en það er hin svo nefnda “end- 
urreisn’’ bókmenta vorra og er þar 
með átt við það, geri ég ráð 
fyrir, að bókmentirnar hafi frá þeim 
tíma orðið nálega sérstök fræði- 
grein. Það er að vísu rétt, að segja 
má að það falli saman að tímatali, 
að hinn lutherski siður er orðinn 
nokkurn veginn fastur á íslandi, og 
að útlendir menn fara að gefa bók- 
mentum vorum nokkurn gaum; en 
það er hið eina band er með sanni 
verður sagt að sé þar á milli. Eg 
hefi þegar nefnt gögn, er sýna og 
sanna, að hinar fomu bókmentir 
vorar lifðu sæmilega góðu lífi n’.eðal 
þjóðarinnar fyrir, um daga og eftir 



END.URVAKNING ÍSLENZKRA FRÆÐA 


109 


siðskiptin. Sögur voru lesnar á 
kvöldvökum, rímur kveðnar, kvæði 
flutt, því þetta var hin aimenna 
skemtun þjóðarinnar, jafnt æðri 
sem lægri, þá eins og nú. Sögu- 
bækur og önnur handrit gengu að 
erfðum frá föður til sonar, kynslóð 
eftir kynslóð, og þóttu hinar mestu 
gersemar. Jafnvel svo síðla sem 
um 1600 segir Amgrímur í bréfi til 
sagnaritarans Niels Krag að eigi sé 
unt að fá menn til þess að láta af 
hendi forn handrit, þeir varðveiti 
þau eins og sjáaldur augans, og hið 
sama segir séra Magnús Ólafsson, 
nokkuru síðar í bréfi til Óla Worms. 
Á íslandi verður því vart talað um 
“endurreisn” bókmentanna, eins og 
að framan er sýnt, fyrst þær voru 
og höfðu allt af verið iifandi eign 
almennings. Sízt af öllu verður 
siðskiptunum eða forustumönnum 
þeirra, eignuð þessi rækt þjóðarinn- 
ar við fornrit sín, eða þá að þeir hafi 
stutt að ritstörfum í landinu á forna 
vísu, heldur hið gagnstæða. Það 
má sanna, að sumir prestar hins 
lútherska siðar voru svo óheyrilega 
kærulausir, eða svo fullir trúarofsa, 
að þeir létu brenna í haugum gömul 
handrit,eins og átti sér stað á Helga- 
felli skömmu eftir 1600, má vera af 
ótta við kaþólska trú. Síður en svo 
að þeir styrktu eða litu hýru auga 
þessa bókaiðju þjóðarinnar, and- 
mæltu þeir kröftuglega, svo sem 
Guðbrandur biskup Þorláksson, er 
áður var getið, sögulestri, rímna 
kveðskap og öðru þessháttar sem 
gagnstæðu guðrækilegu líferni og 
góðum siðum. 

Að sönnu má nefna það “endur- 
reisn” eða endurvakningu að út- 


lendingar byrja að gefa sig að rit- 
um vorum árið 1600, en að eigna þá 
“endurreisn’’ siðskiptunum, nær 
ekki nokkurri átt; tilefnið er í raun 
inni hinir 16. aldar höfundar, svo 
sem Blefken og hans nótar, er mest- 
an óhróðurinn rituðu um ísland. Er 
rit þessi bárust íslendingum í hend- 
ur urðu þeir ævareiðir og varð 
gremja þeirra undirstaða þess að 
þeir tóku að láta aðrar þjóðir 'vita 
af sér. Má svo að orði kveða að 
beztu menn þeirra gerðu þá með sér 
samtök um að hrinda þessum á- 
burði af þjóðinni og auglýsa hinum 
siðaða heimi hversu háttað væri um 
menning og mentir þjóðarinnar, og 
hversu fráleitt væri að skipa henni 
í flokk með villiþjóðum. Arngrím- 
ur lærði gerðist nú oddviti þessara 
talsmanna þjóðarinnar. Rit hans 
flugu út um allan hinn mentaða 
heim, voru ýms þeirra prentuð hér 
og hvar í útlöndum. Jafnframt 
þessu þýddi hann sögurit vor fyrir 
nafntogaða danska fræðimenn, er 
birtu brot úr þeim í ritum sínum. 
Má því segja að Arngrímur hafi 
orðið fyrstum manna til þess að 
opna augu útlendinga, einkum þó 
frænda vorra á Norðurlöndum, fyr- 
ir þeim fjársjóðum er handrit vor 
hafa að geyma, enda má segja að 
upp frá þeim tíma verði íslenzk rit 
í almennum skilningi að sérstakri 
fræðigrein. En til þess að geta 
lagt stund á þessar bókmentir urðu 
útlendir fræðimenn að eignast að- 
gang að ritum þessum er nálega 
voru öll að finna á íslandi. Þangað 
urðu þeir því að venda til þess að fá 
frumgögnin eða eftirrit þeirra, og 
þangað urðu þeir, vitanlega, að 



110 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


sækja menn til þess að kenna sér 
að nota ritin og — eigi ósjaldan — 
að semja fyrir sig ritverkin er við 
þau studdust er frelsa skyldi nöfn 
þeirra frá ævarandi gleymsku. Á 
síðari öldum hefir það og tíðum 
horið við, að útendir fræðimenn, er 
telja sig vera höfunda bóka er 
byggja á íslenzkum heimildum, hafa 
lítið gert annað en að kosta prent- 
unina, setja nafn sitt á titilblaðið 
en einhver íslendingur, oftast ó- 
nafngreindur, verið látin leggja til 
efnið. 

Eftir að útlendingar komust á 
snoðir um að á íslandi væru rit er 
vert væri að kynnast, hófst útflutn- 
ingur handrita, til Danmerkur, 
dræmt nokkuð í fyrstu, því menn 
voru tregir til að varpa frá sér forn- 
um ættargersemum. En ekki leið 
á löngu þangað til Danakonungar 
fóru að hafa hönd í bagga og safna 
handritum fyrir sjálfa sig og senda 
menn til landsins í því skyni; gengu 
þeir svo langt í þessu efni að þeir 
gáfu út fyrirskipanir, um söfnun- 
ina er eftir það varð öllu greiðari. 
Næstir komu Svíar, er ekki létu 
sitt eftir liggja, og hélt þannig á- 
fram útflutningur íslenzkra hand- 
rita um langt skeið. 

Það er næstum broslegt, en þó 
engu að síður satt, að fyrstu kynni 
útlendra höfunda af bókmentum 
vorum — eins og sýnt hefir verið— 
eru sprottin af gremju íslendinga 
sjálfra, yfir níðritunum er um þá 
voru samin; rekja má að þessum 
upptökum nám erlendra þjóða á 
íslenzkum fræðum. 

Neyddur til varnar gegn ill- 
ræmdum sakaráburði útlendra rit- 


snápa skapar Arngrímur hinn lærði 
nýja fræðigrein, er síðan hefir hald- 
ið sigurför um öll tevtónsk lönd, að 
minnsta kosti. Aðal brautryðjend- 
ur hennar, svo sem Oli Worm og 
Resen meðal Dana, Þormóður 
Torfason meðal íslendinga, Rud- 
beck og Verelius meðal Svía o. fl., 
eru, allir til samans, lærisveinar 
Arngríms Jónssonar hins lærða. 

Með hinu framanskráða, hefir í 
stuttu máli, en nægilega skýru, áð 
vér vonum, verið reynt að gera 
grein fyrir hinni nýju fræðistefnu, 
frá sjónarmiði íslendinga, en sá var 
höfuð tilgangur vor með ritgerð 
þessari. Fornritin íslenzku varð- 
veita elcki eingöngu mesta kynstur 
af efni, er kemur við fornaldasögu 
Norðurlanda, þar sem áhrifa þeirra 
gætir einna mest, og sænskur rit- 
höfundur lýsir með orðunum: “Eng- 
in útlend rit hafa haft jafn mikil 
og djúptæk áhrif á bókmentir vor- 
ar;’’ heldur eru þau sá nægta brunn 
ur er ausa má af allskonar fróð- 
leik um þjóðháttu forn-Germana og 
yfirleitt menningu tevtónskra þjóða. 
Þjóðir þessar fara þó ekki af al- 
huga að stunda fornritin fyr en við 
byrjun 19. aldar, þó síðan hafi þær 
lagt meiri rækt við þau — einkum 
Þjóðverjar — en flestar fræðigrein- 
ar aðrar. Árangurinn af námi þessu 
fyrir bókmentir veraldarinnar,, en 
sérstaklega fyrir bókmentir tev- 
tónskra þjóða, síðan á 17. öld, ef 
rakin væri til fullrar hlítar myndi 
veita efni í stóra bók. En það er 
utan við ætlunarverk þessarar rit- 
gerðar. Þó verður ekki gengið 
framhjá einni hlið þessa máls, 
þeirri, er veit að mentun og menn- 



ENDUiRVAKNING ÍSLENZKRA FRÆÐA 


111 


ingu þjóða þessara, er hin nýja 
stefna á upptök sín hjá, jafnframt 
því sögu og þjóðmálaviðhorfi er 
drottnað hefir þá í löndum þessum, 
en þó skal aðeins á það drepið. 

Að íslendingum einum undan- 
skildum áttu Norðurlandaþjóðirnar 
sama sem engar innlendar bókment- 
i er hlúð gæti að menningu þeirra 
og þjóðernismeðvitund. Af þess- 
um ástæðum töpuðu Danir og Svíar 
tungunni og Norðmenn smám sam- 
an. Snéru Danir og Svíar huga 
sínum að suðrænum skólamanna- 
fræðum og fornmentum (einkum á 
14. öld) og afræktu að ðllu leyti 
sögu sína og þjóðlegar mentir. 
Hefði þjóðernismeðvitund Norð- 
manna verið vel vakandi hefðu þeir 
ásamt íslendingum getað notiö 
fornritanna í'slenzku, löngu fram 
yfir þá daga að hinar þjóðirnar 
skildu þau ekki, því tungunni töp- 
uðu þeir ekki fyr, en um eða eptir 
miðja 16. öld, þó mjög taki henni 
að hnigna löngu fyrir þann tíma. 
En það var öðru nær en svo væri. 
Hinir fáu fræðimenn Norðmanna 
er uppi voru um þetta leyti sömdu 
rit sín á Latínu eða Dönsku,varð því 
almenningi enginn styrkur að þeim, 
er til lengdar lét, til þess að verja 
tungu sína og menningu fyrir út- 
lendum áhrifum og afturför. 

Á Dani og Svía hafði fornmenta- 
stefnan er breiddist út með siðskipt 
unum hin djúptækustu áhrif. (Að 
Norðmönnum verður vikið síðar). 

í allflestum löndum, þar sem 
lögð var stund á sagnaritun var 
tíðkaður hinn svonefndi annálastíll. 
Á fornmentaöldinni, er menn fóru 
að leggja stund á grísk eða latnesk 


sagnarit, breyttist þetta. Sagna- 
ritarar tóku að vanda framsetningu 
sína, fegra ritháttinn og keppa að 
því, að leiða fram menn og at- 
burði, sem hefðu þeir þá lifandi 
fyrir augum. Sagnaritun var þá 
og lengi síðan talin til skáldmenta 
og lista. Samhliða þessu var ætlast 
til að sagan væri til einhverra nytja, 
og söguritaranum því ætlað að 
gæta þess, að skýra svo frá atburð- 
um alment að gagn mætti hafa af 
frásögunni, til dæmis, í stjómmál- 
um, hermálum og öðru, af því tagi. 
Samkvæmt þessu bar því sérstak- 
lega að gæta samhengis, orsaka og 
afleiðinga. í samræmi við þessar 
kenningar skýrðu sagnaritarar frá 
atburðum sinnar tíðar. Samfara 
þessari endurreisn fornmentainna, 
var þjóðernismeðvitund manna vak- 
in, er krafðist frásagna um fyrri 
tíðir. Þar á voru víða miklir erfið- 
leikar, jafnvel óyfirstíganlegir, en á- 
sumum tímabilum hjá sumum þjóð- 
um gætti þeirra ekki, þar sem fyr- 
ir voru efnismiklar sögulegar heim- 
ildir eins og hið mikla latneska 
sögurit Saxa í Danmörku. Þegar 
svo var ástatt, var sagnariturum 
nokkurnvegin auðvelt að fullnægja 
þessum tveimur kröfum, um list 
og nytsemi, en þar sem slíkar heim- 
ildir þraut, lentu höfundar í stöku 
ráðaleysi, en létu þó eigi þar við 
sitja. Rak þjóðarmetnaður þeirra 
þá á eftir, en við það komust sumir 
út í hinar verstu ógöngur og öfga. 
Þetta á þó helzt við um þá er rita 
hugðust frumsögu þjóðanna; beittu 
þeir þá oft hinum fáránlegustu að- 
ferðum, skældu orð og staðanöfn úr 
fornritunum og tengdu saman, til 



112 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


iþess að fá þá niðurstöðu er þeir 
vildu komast að. í augum flestra 
nú á dögum, ef ekki allra, er sem 
örvita menn hafi verið að verki, er 
litið er til sagnarita 16. aldar. En 
þess er ekki kostur að tilnefna nöfn 
eður dæmi. Þó var þessum höfund- 
um vorkunn; allir þekktu þeir bibl- 
íuna og að þar var að finna sam- 
stæða sögu frá sköpun veraldar og 
fram að Kristsburði. Þar voru einn- 
ig ættartölur Gyðinga frá Adam og 
niður til manna er uppi voru við 
fæðing Krists; og sem vonlegt var, 
vildu Norðurálfumenn ekki lúta, í 
því efni, í iægra baldi fyrir Gyðing- 
um. Var því almennt trúað á þeim 
dögum og löngu þar á eptir að all- 
ar þessar sagnir og ættartölur frá 
Adam og niður til Nóa væru sameig- 
iniegar með öllu mannkyni. Sam- 
kvæmt fornum munnmælum áttu 
allar Norðurálfuþj. að vera komnar 
frá Jafet Nóasyni; virtist þeim 
því verða það hið mesta metnaðar- 
mál að geta rakið ættir sínar frá 
honum á sama hátt sem Gyðingum 
hafði tekist að halda sögunni óslit- 
inni, um ætt sína, frá Sem, bróður 
Jafets. Beittu fræðimenn nú öllu 
hugviti sínu, til þess að brúa þetta 
dýpi og gerast ekki eptirbátar Gyð- 
inga. Þessari viðleitni þeirra, eigum 
vér ættartölurnar að þakka, er tíð- 
um finnast í íslenzkum ritum þeirra 
tíma, er rekja ættir vorar til Hek- 
tors Trojuikappa, Trojumanna og 
annara stórmenna frá Óðni og Ás- 
um. Biblían, eins og frá var skýrt, 
var eina heimildin fyrir ættartölum 
milli Adams og Nóa, en heimildir 
þaðan sköpuðu þeir sér sjálfir með 
þjóðanöfnum í gn'skum fornritum, 


örnefnum heima fyrir, uppfundnum 
orðastofnum, fáránlega röktum, að 
lesendur nú á tímum rekur í roga- 
stanz, á öllum þeim samsetningi 
og hugmyndaflugi, eigi síður, en 
niðurstöðunni, er þeir komust að. 
Það var ekki óalgengt að “heimild- 
ir’’ assyriskar, egypzkar, forn- 
grískar og latneskar væru hreinlega 
falsaðar. Kunnastur að þessu falsi 
var ítalskur fæðimaður, Annius frá 
Viterbo (d. 1502), er um langt skeið 
var talinn helztur heimildarmaður f 
þessum efnum. Miklum tíma og 
miklum lærdómi var eytt í þetta 
starf, að búa til ættartölur. Sögur 
allra þjóða skyldu tengdar við 
biblíuna, það varðaði mestu, en er 
því var lokið og komið niður að inn- 
lendum konungaröðum, var rúnin 
ráðin, tína mátti þá saman sögu- 
viðburðina og raða þeim eptir 
stjórnarárum. þeirra. 

Meðal Norðurlandaþjóða voru 
nokkrir þessarar tegundar sagna 
ritara. Kunnastir eru Niels Pedersen 
(d.l579)í Danm. er bjó til ættartöl- 
ur Jóta og rakti ættir þeirra frá 
Gomo syni Nóa, og Kláus Christof- 
fersen Lyskander sagnaritari Dana- 
konungs, er í riti sínu er út kom 
1622, og hefir að geyma sögu Dana 
frá sköpun veraldar og upp til þess 
tíma, heldur fram kenningum Ped- 
ersens og fullkomnar þær. Sams- 
konar starf meðal Svía vann Jóhann 
es Magnus, erkibiskup í Uppsöl- 
um, (gerður útlægur úr Svíþjóð og 
dó í Rómaborg 1544), þó ekki bein- 
línis falsaði hann heimildir sínar, og 
er bók hans að ýmsu leyti merk. 
Hann rakti ættir Svía frá Magog 
syni Jafets og er aðal heimildarmað- 


ENDUiRVAKNIN'G ISLENZKRA FRÆÐA 


113 


ur hans Annius frá Viterbo. Ekki 
stóð á skýringum hans á uppruna 
orða og örnefna; þannig skýrði 
hann að nafnið Svíar væri komið 
af nafninu Sveinn, Uppsalir af nafn- 
inu Ubbi, Sigtún af nafninu Siggi 
og fleira, þessu líkt. Sömu tegund- 
ar voru rit Olaus Magnus, bróður 
hans, og Atlantica, eptir Olaf Rud- 
beck og fleiri. Því stigi náði hé- 
gómaskapur fræðimanna í þessum 
efnum, að þegar Pontanus fékk and- 
svör Arngríms Jónssonar gegn 
þeirri kenningu sinni að ísland væri 
“Thule,” þá furðaði hann mest á 
því, að Arngrímur skyldi vilja hafa 
af ættjörðu sinni þá dýrð að eiga 
langa fornöld; minna var vert um 
sannleikann, eftir hans skoðun. 

Meðal norrænna höfunda á þess- 
um tíma voru aðrir er tóku öllu 
skynsamari stefnu og snéru sér að 
þeim tímabilum aðeins er til voru 
um rökfærðar heimildir, eftir að 
þjóðirnar komu fram á sjónarsvið 
sögunnar. Voru Norðurlandaþjóð- 
irnar vel staddar, í þessum efnum, 
þó einkum Danir, er áttu sagnabálk 
Saxa auk fleiri rita, er telja má 
sögulegar heimildir, þó sumstaðar 
séu blandaðar goðsögnum. Meðal 
þessara gætnari rithöfunda, má 
fyrst og fremst nefna þá Anders 
Sörensen Vedel (Vellejus d. 1616) 
og Arild Hvitfeld (d. 1609). Skipar 
hinn síðarnefndi alveg sérstakan 
sess, meðal samtíðarmanna sinna, 
sem hann notar framar og betur 
flestum öðrum, skjöl og heimildir 
til þess að lýsa mönnum og tímabil- 
um sögunnar. Þegar loks norræn- 
ir fræðimenn komust að því, að til 
voru heimildir í íslenzkum ritum, 


um fornsögu þeirra, urðu þeir bæði 
fúsir og fljótir til að hagnýta þau. 
Verið getur jafnvel að Christiern 
Pedersen (d. 1554) hafi haft ein- 
hver lítilsháttar kynni af Heirns- 
kringlu Snorra Sturlusonar, (er 
bæði hann og fleiri eignuðu ísleifi 
biskupi Gizurarsyni)og af öðrum ís- 
lenzkum handritum, ef til vill, en 
óljós hefir sú þekking verið og ó- 
fullkomin og fengin úr þýðingum. 
því á þeim dögum lásu jafnvel ekki 
danskir fræðimenn íslenzka tungu. 
Það var Heimskringla Snorra, í 
norskri þýðingu, er fyrst dregur at- 
hygli danskra (og sænskra) fræði- 
manna að fornum heimildum ís- 
lenzkum. Lögmennirnir norsku 
Laurenzins Hansen og Matthías 
Störsen þýddu Heimskringlu yfir 
á dönsku, eða útdrætti úr henni, 
all greinilega. Fyrri þýðingin var 
eigi prentuð fyr en 1899, en hin síð- 
ari var gefin út í Kaupmannahöfn 
1594 af Jens Mortensen skólastjóra 
við Herlufshólmskóla og lengi eign- 
uð honum. Beztu þýðingu af Heims- 
kringlu gerði Peder Claussen Friis, 
prestur í Undal í Björgvinarstifti (f. 
1545, d. 1614). Afrit hennar gengu 
manna á meðal unz þau vöktu eftir- 
tekt Ola Worm, er lét prenta þýð- 
inguna 1633. Þýðingar þessar vís- 
uðu dönskum fræðimönnum til Is- 
land, til frekari heimilda. Þó Heims- 
kringla komi ekki mjög við sögu 
Danmerkur, fyllir hún þó upp í 
frásögn Saxa, á marga vegu. En 
svo áttu eptir bráðlega að koma 
fleiri söguheimildir frá íslandi er 
rekast skyldu á frásagnir Saxa. 

Eins og sýnt hefir verið, leiddi þá 
af hinni suðrænu endurvakningar- 



114 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


stefnu á Norðurlöndum, einskonar 
jiorræna fornmenta stefnu, ef svo 
mætti segja. Af hinum dönsku þýð- 
ingum á Heimskringlu Snorra, 
fengu norrænir menn hugboð um 
að til væri í fórum íslendinga, forn 
rit er óþrotlegan fróðleik hefðu að 
geyma, um stjórnar og þjóðfélags- 
•skipun norrænna landa. Þetta hug- 
boð varð að vissu er þeir fóru að 
kynnast ritum Arngríms Jónsson- 
ar um ísland, er hóf fræðistarf sitt, 
einmitt um það bil, er hugir útlendra 
fræðimanna tóku að hneigjast að 
fornritum íslendinga. 

Þannig stóðu þá sakir á Norður- 
löndum. Danir urðu fyrstir til að 
taka með þakklæti þeirri sagnfræði- 
legu leiðbeiningu er þeir gátu feng- 
ið frá íslendingum og nota þessa 
■“nýju fræði” í þarfir stjórnar og 
landsmála. Svíum varð því eigi 
lítið bylt við, er þeir komust að 
því, að danskir fræðimenn hefðu 
fengið þessa óvæntu hjálp frá ís- 
iendingum, og af ríg þeim, er var 
með þjóðunum, leiddi það að Svíar 
-ásettu sér einnig að njóta hagn- 
aðar af þessari þekkingu íslendinga. 
Á þessum tímum urðu öll fræði- 
störf og sögurannsóknir liðir f 
■stjórnmálabaráttu þjóðanna. Það 
var ekki fyr en þetta, að Svíar fóru 
nð gefa gaum íslenzkum handrit- 
um, safna þeim og fá íslendinga að 
þýða, Fyrstur til að ganga í þjón- 
ustu þeirra var Jón Rúgmann. En 
Síðar komu á eptir honum ýmsir 
fleiri, fram um miðja 18. öld. Spratt 
'þar upp hin mesta ástundan í fræð- 
mm þessum og þar var fyrsta ís- 
'íenzka sagan gefin út 1664 (Gaut- 
reks saga og Hrólfs saga Gautreks- 


sonar). En auðvitað hétu öll þessi 
fornrit, forn-sænskar bókmentir, er 
til Svíþjóðar kom, líkt og þær hétu 
forn-danskar í Danmörku, og 
tungan forn-sænska eða forn-got- 
neska (Dingua antiqua Svecica, 
Gothica, eða Sveo-Gothica, en hjá 
Dönum Lingua antiqua Danica), 
Á skömmum tíma lögðu hinir gáf- 
uðustu menn meðal Svía fræði 
þessa fyrir sig, svo sem Georg 
Stiernhielm en þó einkum Ólafur 
Verelius, Ólafur Rudbeck og fleiri. 
enda, sökum þjóðmetnaðar Svía 
fékk stefan öflugan stuðning frá 
konungsvaldinu. 

Síðastir allra koma Norðmenn til 
scgunnar. Þjóðernis vakning þeirra 
hefst ekki fyr en með 19. öld, eptir 
margra alda væran svefn þegar 
rómantiska stefnan, er þá fluttist 
land úr landi og hvarvetna hratt 
af stað nýjum þjóðemisbyltingum, 
kemst til Noregs. Vaknaði þá al- 
mennur áhugi fyrir þjóðlegum 
fræðum, og svo sem að sjálfsögðu, 
lögðu þá Norðmenn hendur á allt er 
þeir hugðu að á einhvern hátt 
myndi prýða eða varpa ljóma yfir 
sögu landsins. En með því að sögu- 
heimildir sjálfra þeirra voru veiga- 
litlar og af skornum skamti urðu 
þeir að leita til hinna forn-íslenzku 
sagnaritara, er varðveitt höfðu í 
ritum sínum, flestar og gagnlegast- 
ar heimildir fyrir fyrri alda sögu 
Noregs. Fannst þá sumum sem 
þeir gerðust all fingralangir, því 
öll íslenzk handrit, voru nú taiin 
af mörgum meiriháttar rithöfund- 
um þeirra, norsk,- og það hvort sem 
þau komu við sögu Noregs eða 
ekki. Við þetta var ekki látið sitja, 



BNDU.RVAKNING ÍSLENZKRA FRÆÐA 


115 


heldur voru öll afrek hinna fornu ís- 
endinga eignuð Norðmönnum líka, 
svo sem landa leitir, fundur Græn- 
lands og Ameríku o.fl. Að megin 
þorri nítjándu aldar fræðimanna ís- 
lenzkra létu þá, að mestu leyti óá- 
talið komast upp með þetta, kom til 
ef til vill af því, að þeir glöddust yfir 
hinum vaxandi áhuga er Norðmenn 
sýndu á fornritum vorum og vildu 
gjarna láta þá njóta frændseminn- 
ar. Þeir gátu vel unnt þeim þess, 
að styrkja sig í þjóðernisbaráttu 
sinni, með því að taka að láni eða 
jafnvel varpa eign sinni á fornritin 
og þau framaverk önnur, er íslend- 
ingar unnu á fyrri tíð. íslendingar 
vissu það hvort sem var, að hversu 
mikið sem aðrar þjóðir reyndu til 
þess að draga sér heiðurinn af verk- 
um þeirra, myndi þeim aldrei takast 
að svifta þá þeirri sæmd er þeim 
bæri, í augum allra óhlutdrægra og 
menntaðra manna. Að telja Norð- 
menn höfunda að íslenzkum ritum, 
er samin voru á íslandi, aðeins fyrir 
það, að það ber við, að þar eru 
skráðir atburðir er gerðust í Nor- 
egi, er álíka sanngjarnt og að eigna 
íslendingum rit Dufferins lávarðar, 
“Letters from high Latitudes,’’ sök- 
um þess að þar er getið íslands og 
íslenzkra mála. íslendingar flestir 
hafa jafnan séð það, að þetta var 


fáráðs hjal hjá Norðmönnum, og 
bóla er hlaut fyr eða síðar að 
springa, og þótt sumir rithöfundar 
þeirra haldi enn fast við þessa 
stefnu, þá hafa þó flestir hinna betri 
höfunda Norðmanna komist að 
skynsamari niðurstöðu í þessu máli 
og eru farnir að viðurkenna að ráð- 
vendni í þessum efnum, sem í öllum 
öðrum efnum, er og mun jafnan 
verða happasælust. 

Þannig hafa þá Norðurlandaþjóð- 
irnar allar hver af annari, eignað 
sér fræðirit hinna fornu íslendinga, 
og nefnt þau og tunguna, er þau eru 
rituð á, ýmist forn-Sænsku (Got- 
nesku), forn-Dönsku eða forn-Nor- 
rænu. 

En sannindi þessa máls eru þau, 
að í fornri tíð yfir öll Norðurlönd var 
töluð sem næst sama tungan, en 
ritmálið var íslenzka Hin fáu rit- 
verk er tekin voru saman á málísk- 
um hinna Norðurlandanna eru bæði 
að efni og rithætti fremur lítils virði. 
Á íslandi einu hefir tungan varð- 
veizt allt frá landnámstíð óbreytt 
fram til þessa dags, svo að bókmálið 
og hið mælta mál, er eitt og hið 
sama. Enginn skynsamur maður 
mun því hika sér við það, að nefna 
bókmentirnar fornu íslenzkar og 
tunguna íslenzku. 



Eftir dr. Sigfús Blöndal 


Áhrif íslenzkra bókmenta á bók- 
mentir annara þjóða er umfangs- 
mikið viðfangsefni, sem allmargar 
merkar bækur og ritgjörðir hafa 
verið samdar um af fræðimönnum 
ýmsra þjóða, enda þótt enginn hafi 
reynt að fjalla um það í heild sinni 
—og enn er margt órannsakað. 

í þessari stuttu ritgerð fæ ég 
ekki komið við að drepa á annað én 
mest áberandi atriði þessara áhrifa, 
og helztu rithöfunda. 

Að sjálfsögðu gætir áhrifa ís- 
lenzkra bókmenta fyrst sem lifandi 
máttar meðal Norðurlandaþjóða. 
islendingar, sem erlendis fóru, 
fluttu sem vænta rnátti mikið með 
sér af skáldskapararfi þjóðar sinn- 
ar, er svo stóð á, að tunga þeirra 
var því nær nákvæmlega hin sama 
og tunga móðurlandsins, Noregs, og 
lítt frábrugðin máli Danmerkur og 
Svíþjóðar. Hirðskáld Norðurlanda 
voru tíðum íslendingar og gætti á- 
hrifa þeirra, og síðar íslenzkra 
söguritara, mjög í Noregi; og á 13. 
öld viðurkennir hinn lærði danski 
sagnfræðingur, Saxo Grammaticus, 
þá þakklætisskuld, er hann standi 
í við íslenzka sögumenn, er hann 
hafi kynst, og eru oss jafnvel kunn 
nöfn sumra þeirra. 

En í byrjun 14. aldar versna að- 
stæður að mun. Tunga móður- 
landsins og bræðraþjóðanna breytt- 
ist mikið, en Island varðveitti mál 
sitt og hélt uppi fornum bókmenta- 


legum háttum. Árangur af þessu 
varð sá, að þjóðir þeirra landa, er 
íslandi voru nákomnust, fengu ekki 
lengur notið hinna miklu bókmenta 
þess. Norðmenn, Danir og Svíar 
sögðu allir skilið við fortíð sína; 
hugsunarhátturinn hreyttist með 
nýjum tungum, fékk á sig meiri 
Norðurálfu- og alþjóðasvip, en veg- 
legar erfðir forfeðra þeirra geymd- 
ust og voru í hávegum hafðar—án 
þess að þeir liefðu hugmynd um—á 
fjarlægri eyju, er fyrirlitin var fyrir 
sakir fátæktar og menn hugðu 
bygða af óþriflegum, hjátrúarfuil- 
um mönnum, enda væri þaðan inn- 
angengt til sjálfs Vítis. 

Þessar ástæður breyttust smátt 
og smátt er fræðimenska raknaði 
við á Norðurlöndum á 17. öld. Arn- 
grímur Jónsson lærði (1568—1648) 
lauk upp augum margra fræði- 
manna í Evrópu fyrir verðmætum 
fornra bókmenta vorra og sögu, og 
þrír danskir afbragðs fræðimenn, 
Worm, Resen og síðar hinn frægi 
Thomas Bartholin, létu heiminum 
í té, með aöstoð íslenzkra manna, 
þýðingar af nokkrum afbragðsverk- 
um fornbókmentanna og rituðu á- 
gætar bækur um mikilvægi þeirra. 
Sérstaklega er ástæða til þess að 
minnast Bartholins fyrir rit hans á 
latínu “Um orsakir hugrekkis Dana 
að fornu,” sem þekt varð víða um 
slóðir. Eigi má heldur gleyma í 
þessu sambandi verkum ýmsra á- 
gætra fræðimanna sænskra (en um 



ÁHRIF ÍSLENZKRA BÖKMENNTA 


117 


])á mun síðar meira rætt), og að 
lokum breyttust hugmyndir alþjóð- 
ar um sögu Norðurlandaþjóða við 
lestur sagnarita Þormóðar Torfæus 
(1636—1719). 

Störf þessara afbragsmanna 
Löfðu þó eigi áhrif á þjóðlegar bók- 
mentir þeirra eigin tíma eða þjóða. 
Er undan eru skildar fáeinar þýð- 
ingar, þá rituðu þeir mest á latínu 
og voru lesendur þeirra fræðimenn 
einir. Og eigi verður þess vart, að 
tekið hafi að kenna áhrifa íslenzkra 
bókmenta á skáldskap bræðraþjóð- 
anna fyr en komið er fram á síðari 
hluta átjándu aldar. Hið ágæta 
skáld Dana, Jóhannes Ewald (1743 
—1781) valdi sér norræn yrkis- 
efni í böfuðritum sínum, en lánað 
hafði hann þau frá Saxo en eigi 
fornsögunum. 

Adam Öhlenschlager (1779— 
1850) varð fyrstur danskra skálda 
til þess að viðurkenna skáldlegt gildi 
fornbókmenta vorra og nota það 
sjálfur til mikilla muna, og með því 
að hann var talinn höfuðskáld Dana 
á sínum tíma, þá urðu áhrif hans 
djúptæk, ekki einungis í Danmörku 
heldur og utan hennar. Sérstak- 
lega urðu margir merkir sænskir 
rithöfundar er uppi voru samtímis, 
fyrir áhrifum frá honum. Urðu goð- 
sagnir Norðurlanda honum hvöt 
til þess að rita “Ferð Þórs,’’ “Guðir 
Norðurlanda,’’ “Baldur hinn góði” 
—göfugan sorgarleik, grískan að 
ytra formi en norrænan að anda— 
og allmörg smærri kvæði. í hinar 
rómantísku sögur sótti hann yrkis- 
efnin í “Helgi,” “Yrsa,’’ “Hróars 
saga,’’ “Hrólfur kraki” og “Ragnar 
loðbrók,’’ og er það alt tengt munn- 


mælum úr sögu Danmerkur. Hér 
er kvæðaflokkurinn um örlög Helga 
konungs vafalaust það ágætasta 
skáldlega afrek, er liggur eftir skáld 
á Norðurlöndum. Auk þessa ritaði 
hann einnig “Velentssaga” og 
“Örvar Oddssaga”—hvorutveggja í 
óbundnu máli, og styðst hið fyrra 
rit við Eddu-kvæði, en hið síðara 
við sérstaka rómantíska sögu.—En 
í Velentssögu kennir mjög áhrifa 
frá rómantískum skáldum þýskum, 
sérstaklega Tieck. í Örvar-Odds- 
sögu sækir Öhlenschlager meira í 
eigin barm, enda má enn lesa þá 
sögu sér til ánægju. Þá hefir Öhlen- 
schlager einnig tekið yrkisefni úr 
íslenzkum bókmentum í þjóðsagna- 
kvæði sín. En einkum er þó anda- 
gift hans mögnuð af þeim í leik- 
rita-kveðskap hans. Auk goðsagna- 
sorgarleiksins “Baldur hinn góði,” 
sem þegar hefir verið getið um, 
saimdi hann heilan flokk leikrita 
um söguleg efni. Meðal þeirra má 
geta um “Hákon jarl’’ og “Væringj- 
arnir í Miklagarði,” og er yrkisefn- 
ið í þeim úr Heimskringlu Snorra, 
“Palnatóki” úr Jómsvíkingasögu, 
“Kjartan og Guðrún” úr Laxdælu 
og “Landið týnda og endurfundna’’ 
úr Eyrbyggjasögu um Björn Breið- 
víkingakappa, sem hafði mannafor- 
ráð í Vesturheimi. 

Þekkingu Öhlenschlagers á ísl. 
tungu var mjög ábótavant. Hann 
kyntist bókmentunum aðallega 
í þýðingum. Þó má sanna með rök- 
um, að hann reyndi að lesa frum- 
ritin, er fram liðu stundir, og sökum 
þess að hann var næsta næmur á 
hljóðbrigði og kveðandi, reyndi 
liann að líkja eftir ýmsum sérkenni- 



118 


TÍMARIT ÞJOBRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


legum íslenzkum bragarháttum. 
Stundum tókst honum þetta mjög 
vel, eins og í kvæðaflokknum um 
“Harald Hilditönn’’ (1810) þar sem 
hann notar þrennskonar mismun- 
andi bragarhætti, er hann hafði 
fengið úr íslenzkum miðaldakveð- 
skap (rímum). Bngar rímur voru 
þá til í þýðingum og hefir hann því 
að líkindum kynst þeim fyrir at- 
beina íslenzkra manna í Kaup- 
mannahöfn, og þykir mér senni- 
legast, að fræðimaðurinn Þorleifur 
Guðmundsson Repp hafi vakið at- 
hygli hans á þessum sérstaka skáld- 
skap. Repp var vinur mágkonu 
hans, frú Rahbek, en hjá henni var 
svo gestkvæmt af bókmentamönn- 
um, að frægt var, og hlýtur Öhlen. 
schlager að hafa kynst honum þar. 

Naumast er unt að gera of mikið 
úr áhrifum Öhlenschlagers á and- 
legt líf og bókmentir þjóðar sinnar. 
Og litu samtíðarmenn hans svo á, 
að eigi væri minst um vert, hversu 
lofsamlega honum hefði tekist með- 
ferðin á norrænum yrkisefnum, er 
hann hafði þegið frá íslenzkum 
fræðum. Einn ágætastur fræði- 
maður, er Danmörk hefir alið, N. 
M. Petersen, kveður svo að orði um 
verk Öhlenschlagers: 

“Ritverk Öhlenschlagers hafa haft 
óendanlega mikil áhrif í landi þessu, 
einkum fyrir þá sök, að hann gerði 
minningar fomaldar vorrar og goð- 
sagnir Norðurlanda lifandi fyrir 
hugskotssjónum þessarar kynslóð- 
ar. Hann mælti: Vakna, þú þræll, 
er húkir sljór í ösku farinna alda! 
Hann afrekaði því á hálfri öld, er 
erlendar goðsagnir og latneskir 
stílar höfðu eigi áorkað á þremur 


öldum — hann vakti sál þjóðar 
sinnar, svo að hún fékk meðvitund 
um sjálfa sig og horfir nú í áttina 
til frelsissólarinnar. Drottinn bles^i 
hann!" 

Samtímis Öhlenschlager og eftir 
hans dag var annar merkur dansk- 
ur rithöfundur uppi, Nicolai Fredrik 
Severin Grundtvig (1783—1872), er 
síðar varð nafnfrægur trúarlegfur 
leiðtogi og höfuðsálmaskáld Dana 
á síðari tímum, og hratt auk þess af 
stokkunum lýðskólahreyfingu nú- 
tímans, sem svo farsæl áhrif hefir 
haft á Norðurlöndum. Grundtvig 
var fróður maður og gat lesið ís- 
lenzk rit á frummálinu. í skáldskap 
sínum glímir hann sumstaðar við 
efni úr íslenzkum bókmentum, en 
yfirleitt verður ekki annað sagt, 
en að meðferð hans sé lakari en 
Öhlenschlagers, er var miklu fær- 
ari listamaður. En lærdómi Grund- 
tvigs er reistur varanlegur bauta- 
steinn þar, sem er þýðing hans á 
Heimskringlu Snorra (1818 — 
1822), — auk þess þýddi hann 
kvæði Beowulfs úr engil-saxnesku 
og Gesta-Danourm eftir Saxa. Þýð- 
ingar Grundtvigs eru taldar sígild- 
ar í síðari tíma bókmentum Dana, 
sökum kjarkmikils og mergjaðs 
stíls; en því miður er þessi rithátt- 
ur, sem svipar oft til alþýðlegs máls, 
næsta ólíkur orðalagi Snorra. En 
frábær áhrif Grundtvigs á sam- 
landa sína, einkum bændurna, og 
áherzlan, sem hann hefir lagt á 
gildi íslenzkra bókmenta til þess að 
rækta föðurlandsást og gera for- 
tíð þjóðarinnar lifandi fyrir hug- 
skotssjónum núlifandi kynslóðar, 
hefir valdið því, að fornsögurnar 



ÁH'RIF ÍSLENZKRA BOKMENNTA 


119 


og Eddurnar eru nú skyldunáms- 
grein í öllum lýðskólum á Norður- 
löndum. En það er meðal lýðskóla- 
manna í Danmörku, sem ísland hef- 
ir jafnan átt og á enn marga sína 
beztu og tryggustu vini. 

í þessu sambandi verður að minn- 
ast tveggja danskra fræðimanha, 
því að starf þeirra við þýðingar og 
útgáfu íslenzkra rita var mjög mik- 
iisvert. Hinn fyrri er Niels Mathias 
Petersen (1791—1862), er þýddi Is- 
lendingasögur, höfundur margra á- 
gætra rita um norræna goðafræði 
og bókmentasögu, en hinn síðari er 
Carl Christian Rafn (1795—1864) 
stofnandi hins Konunglega nor- 
ræna fornfræðafélags og útgefandi 
og þýðandi hinna helstu rómantisku 
sagna. Verk þessara manna, ásamt 
dönskum og latneskum þýðingum 
af íslenzkum fornritum, sem ýmist 
hafa verið gefin út af Fornfræða- 
félaginu eða stjóm Árna Magnús 
sonar safns hafa stuðlað mjög mik- 
ið að útbreiðslu þekkingar á þess- 
ari sérstöku grein norrænna fræða. 
Þýðingar N. M. Petersens mega 
teljast alþýðurit í Danmörku, enda 
þótt hann noti oft svo fornlegt mál, 
að sögurnar virðast fyrir þá sök 
úreltari en þær í raun og veru eru. 
Mentaður nútímamaður, er les 
þessar gömlu frásagnir á frummál- 
inu, furðar sig oft á því, hve mikill 
nútímasvipur er á þeim á fleira en 
eina lund. En fjarlægðin í tíma og 
að hugsun verða tilfinnanlegri er 
lesnar eru þýðingar, þar sem stælt 
er fornt mál og stíll, svo sem í þýð- 
ingum N. M. Petersens á dönsku og 
William Morris og Eiríks Magnús- 
sonar á ensku. 


Margvísleg málfræðisrit h i n s 
mikla málfræðings Rasmus Rasks 
(1787—1832) léttu einnig mikið 
undir íslenzkunám á þessu tíma- 
bili. 

Arfþegar Öhlenschlagers, er mjög 
sigldu í kjölfar hans um meðferð á 
íslenzkum yrkisefnum voru þeir 
Poul Martin Mölier í sögunni 
“Eyvindur skáldaspillir’’ og einkum 
J. C. Hauch, eitt fremsta skáld og 
skáldsagnahöfundur Dana á 19. öld„ 
í tveimur ágætum ritum, “Saga Þor- 
valdar víðförla” og “Halldórssaga,’* 
og styðst hin síðari við íslenzkar 
munnmælasögur um Halldór 
Snorrason. Þá kennir íslenzkra á- 
hrifa einnig í ritum eftir Carl Bag- 
ger og síðar í verkum J. P. Jacob- 
sens, er endurritaði Kormákssögu. 
—Á síðari hluta nítjándu aldar má 
geta um tvö dönsk höfuðskáld, er 
rnjög leituðu í íslenzkar heimildir, 
Holger Drachmann í ágætu leikriti 
sínu, “Hallfreöur vandræðaskáld,” 
er studdist við íslenzka sögu um 
samnefnt skáld, Edvard Brandes í 
“Ásgerður,’’ þar sem áhrifin frá 
Sæmundareddu og Njálu eru eink- 
ar ljós, sérstaklega í kvenlýsingun- 
um. — Hér má einnig geta um 
fagra skáldsögu úr íslenzku nútíma- 
lífi, “Gegnum brim og boða,’’ eftir 
Carl Andersen (1828—1883), er 
hlotið hafði mentun sína á íslandi 
og unni landinu og þjóðinni. Önn- 
ur dönsk skáldsaga úr íslenzku nú- 
tímalífi, en næsta ólík að svip, er 
“í fótspor Messíasar’’ eftir frú Thit 
Jensen, þektan kvenrithöfund, en 
þar logar áköf heift til alls þess, er 
íslenzkt er. Yfirleitt má segja að 
dönskum rithöfundum hafi fund- 



120 


TÍMARIT ÞJO-ÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


ist fátt til um ísland nútímans. En 
á síðustu árum 19. aldar og í byrj- 
un þessarar hefir komið fram 
fiokkur íslenzkra rithöfunda, er bú- 
setu hafa átt í Danmörku og ritað 
á dönsku um íslenzk nútíðarefni. 
Gunnar Gunnarsson (f. 1889) er 
þeirra bezt kunnur, en sögur hans 
“Borgarættin,” “F ó s t bræður,’’ 
“Sælir eru einfaldir,’’ “Kirkjan á 
fjallinu’’ o. s. frv. hafa afiað honum 
mikillar frægðar, og hafa ýmsar 
þeirra, ásamt mörgum smásögum 
hans, verið þýddar á ýms tungumái 
Norðurálfunnar. Sumir þessir rit 
höfundar, svo sem leikrita og sagna- 
skáldið Guðmundur Kamban og 
kvæða og sagnaskáldið FTiðrik 
Ásmundsson Brekkan, verða ekki 
taldir með dönskum ritböfundum, 
með því að þeir frumrita á íslenzku 
en þýða síðan rit sín á dönsku, en 
verk Gunnars Gunnarssonar eru 
frumrituð á dönsku en síðan þýdd 
af öðrum mönnum á íslenzfeu til 
þess að hinum fyrri samlöndum 
hans gefist kostur á að lesa þau. 

Það mætti vekja furðu manna, er 
þeir hverfa frá Danmörku til Nor. 
egs, að áhrifa hinna dásamlegu 
sameiginlegu miðaldabókmenta 
gætir tiltölulega miklu minna hér 
í hinu forna móðurlandi íslands, en 
í Danmörku. Þó skal athygli á því 
vakin, að það var Norðmaður, P. 
Ciausen, sem með þýðingu sinni 
á Heimskringlu árið 1633 gerði sam- 
löndum sínum og Dönum kleift að 
færa sér það frábæra rit í nyt. En 
það er ekki fyr en á síðari hluta 
19. aldar sem norsk skáld taka að 
sækja sér yrkisefni úr hinum veg- 
legu fornu bókmentum. í öllum 


hinum ágætu leikritum Björnstjerne 
Björnsons (1832—1910), “Orustu- 
hlé,’’ “Sigurður slembir,” “Sigurður 
Jórsalafari’’ og “Sverrir konung- 
ur” og eins í söguljóðinu “Arnljót- 
ur gellini,” kennir mjög innblásturs 
frá fornum, íslenzkum sagnaritur 
um, sérstaklega Snorra, og auk 
þess hefir haun ort fjölda kvæða um 
norræn efni. “Orustuhlé” er sér- 
staklega athyglisvert sökum þess, 
að það er fyrsta sagnaleikrit hans 
í óbundnu máli. “Sigurður slembir’’ 
(leikritaflokkur í þrennu lagi) er 
eitt ágætasta verk í bókmentum 
Norðurlanda, á köflum óviðjafnan- 
legt sökum þunga ástríðunnar og 
fágætra mannlýsinga, en “Sigurður 
Jórsalafari” er að líkindum kunnari 
víða um heim vegna þess að Ed- 
ward Grieg hefir samið við leikinn 
dásamleg sönglög. 

Hinn mikli samtímismaður Björn- 
sons, Henrik Ibsen (1828—1906) 
sækir efni og andagift í forn- 
sögurnar er hann ritaði leik- 
rit sitt “Víkingarnir á Hálogalandi” 
og þó einkum og með betri árangri 
þar sem er “Konungsefnin,” en í því 
stórfelda leikriti er fjallað um upp- 
reist Skúla hertoga gegn Hákoni 
konungi Hákonarsyni, tengdasyni 
sínum, svo sem sagt er frá í sögu 
konungsins. 

Ýmsir minni háttar rithöfundar 
hafa siglt í kjölfar þessara stór- 
skálda. Ágætt leikrit um efni úr 
sögu íslands er sorgarleikurinn 
“Jón Arason,’’ eftir Kristofer Jan- 
son, skrifað á norsku sveitamáli 
(“landsmaal”) og fjallar um mikil- 
mennið er síðastur var katólskra 
biskupa á íslandi og baráttu hans 



ÁHRIF ÍSLBNZKiRA BÖKMENNTA 


121 


gegn lögfestingu mótmælaenda- 
trúar og ágangi konungsvalds- 
ins. Á vorum dögum bera 
skáldsögur hins fræga kven- 
rithöfundar, Sigrid Undset (f. 1882), 
er þegið hefir Nobels verðlaun, vott 
um að hún er gagnkunnug hinum 
fornu sögubókmentum. Einkum 
kemur það í ljós í “Kristín Lavrans- 
dóttir,” (1920—1922), höfuðriti 
hennar, og einnig í “Ólafur Auð 
unnarson,” en þetta eru hvoru- 
tveggja frásögur úr norsku lífi á 
14. öld. Ein af fyrri sögum hennar 
“Víga-Ljótur og Vígdís” er lýsir 
sérkennilegum og sorglegum á- 
rekstri manna, er mjög nákvæm 
eftirlíking af íslendingasögum. 

Allmörgum íslenskum sögum, 
sérstaklega frá hnignunartímabil- 
inu, var snúið á sænska tungu á 
miðri 17. og öndverðri 18. öld. 
Sænskir sagnfræðingar og forn- 
fræðingar litu á sumar þeirra sem 
heilagan sannleika og töldu þær 
bera vott um dásamlega fortíð Sví- 
þjóðar. Kynja-sagnfræðin, sem 
studdist við þessar sögur, nær há- 
marki sínu hjá Olaf Rudbeck eldra 
(1630—1702) í hinu fræga riti 
hans Atlantica. Johan Peringskiöld 
(1654—1720) gaf fyrstur út Heims- 
kringlu Snorra, og annað mikils- 
vert verk sænskrar fræðimensku 
var “Norrænar hetjusögur” (Nord- 
iska Kampadater) eftir Björner, er 
út var gefið 1737. Var þar texti á 
frummálinu og sænskar þýðingar 
af ýmsum rómantiskum sögum. 
Bók þessi náði almennri hylli og 
hafði mikil áhrif. En áhrif íslenzkra 
bókmenta á sænskan skáldskap 
verða ekki magnmikil fyr en á 


fyrstu áratugum 19. aldar, er róm- 
antiska stefnan komst í öndvegi og 
Óhlenschlager tók að tendra áhug- 
ann, en rit hans voru alt eins vin- 
sæl í Svíþjóð og í Danmörku. 
Flokkur snjallra rithöfunda, er kall- 
aðir voru “Fosforistar’’ eftir nafn- 
inu á aðalmálgagni sínu, studdi 
hreyfinguna dyggilega, ekki sist for- 
ingi þeirra, P.D.A. Atterbom (1790- 
1855). En aðrir flokkar og bók- 
mentastefnur urðu einnig fyrir á- 
hrifum af dásemd hinna fornu bók- 
menta, og fyrir því sjáurn vér, að 
meðal aðdáenda þeirra og fylgis- 
manna eru höfuðskáld og rithöf- 
undar Svía á öndverðri 19. öld, Erik 
Gustaf Geijer, Per Henrik Ling og 
Esaias Tegnér (1782-1846), mesta 
skáld Svíþjóðar á þessu tímabili. 
“Friðþjófssaga" hans, sem studdist 
við gamla íslenzka sögu, var fyrst 
gefin út 1825 og skipaði honum um 
leið á bekk með beztu skáldum 
Norðurálfunnar. Enginn kvæða- 
flokkur, er stuðst hefir við íslenzkt 
rit, hefir orðið eins vinsæll víðsveg- 
ai' um Norðurálfuna eins og þessi, 
og bera fjölmargar þýðingar á 
margvíslegum málum vott um það. 
Auk þess, sem efnið sjálft var skáld- 
legt og aðlaðandi, ruddi Tegnér nýj- 
ar brautir í yndislegri bragsnild, því 
að næmleiki hans á stíl og kveð- 
andi var með afbrigðum. 

Enda þótt margir nafntogaðir 
sænskir rithöfundar hafi orðið fyrir 
áhrifum af íslenzkum bókmentum 
eftir daga Tegnérs, og tekið sér ís- 
lenzk yrkisefni, verður ekki sagt, að 
nokkur þeirra hafi staðið honum 
jafnfætis. Á síðari helmingi 19. 
aldar gaf A. U. Baath (1853-1912) 



122 


TIMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


út ágætar þýðingar af nokkrum 
beztu íslendingasögunum, og notar 
hann einnig í sumum kvæðum sín- 
um íslenzkar þjóðsagnir frá síðari 
tímum. Hin frábæra skáldkona 
Selma Lagerlöf (f. 1858) notar á 
mjög áhrifamikinn hátt liið stór • 
felda kvæði Bjarna Thorarensen, 
Sigrúnarljóð, í hinni ágætu skáld- 
sögu sinni “í banni” (1918). 

Einkennilegt er, hve lítil áhrif 
bókmentir íslands hafa haft í Þýzka- 
landi, þegar þess er gætt, live landið 
hefir lagt til marga afbragðs fræði- 
menn, málfræðinga og fornfræð- 
inga, svo sem Konrad von Maurer, 
Mullenhoff, A. Heusler o. fl., sem 
verið hafa hinir dyggustu vinir ís- 
lands og iagt drjúgan skerf til vís- 
indalegrar rannsóknar á sögu vorri, 
tungu og bókmentum að fornu og 
nýju, jafnframt því, sem aðrir þýzk- 
ir fræðimenn og vísinda hafa rann- 
sakað náttúrusögu landsins. Á 18. 
öld viðurkendi hinn mikli Herder að 
fullu, skáldskapargildi hinna fornu 
bókmenta vorra, og í byrjun 
nítjándu aldar ritaði F. de la 
Motte Fouque margar bækur, 
þar sem kennir mjög áhrifa frá 
íslenzkum þjóðsögnum, og jafnvel 
sjálf yrkisefnin stundum íslenzk. 
Mesta frægð hlutu hinar löngu 
skáldsögur, “Ferðir Þjóðólfs íslend- 
ings’’ og “Hetja Norðurlanda’’, þrí- 
þætt saga um Sigurð Fáfnisbana. 
Allmikill þróttur er í sögunni, en 
margur ritrýnir nútímans mundi að 
líkindum taka undir orð Heines um 
kappann: “Hann er sterkur eins og 
fjöll Noregs og hamslaus eins og 
hafið umhverfis landið. Hann hefir 
hundrað ljóna hugrekki og tveggja 


asna vitsmuni.” — Vert er að taka 
eftir því, að Richard Wagner fer eft- 
ir íslenzku sögninni í Niflungahring 
sínum, en ekki eftir hinu þýzka 
Niebelungenlied. — Af nútímarit- 
höfundum þýzkum má geta um 
Theodor Fontane (1819-1898), sem 
hefir haft nokkura þekkingu á ís- 
lenzkri tungu og bókmentum. En 
ekki er ósennilegt, að hinn mikli á- 
hugi á öllu því, sem íslenzkt er, sem 
nú er sýnilegur í Þýzkalandi, og 
hinar kappsamlegu þýðingar úr ís- 
lenzku, “Thule” einkum bera vitni 
um, muni á sínum tíma bera mik- 
inn ávöxt. Þá hafa og verk fræði- 
manna eins og Austurríkismannsins 
J. C. Poestion og Paul Hermanns 
stuðlað mjög mikið að því að vekja 
áhuga fyrir íslandi nútímans. 

Áhrif íslenzkra bókmenta á aðrar 
þjóðir á meginlandi Norðurálfunnar 
hafa verið litlar — raunar því sem 
næst engar. Á ítalíu leggur Leopardi 
íslenzkum ferðamanni í munn mál 
svartsýni sinnar í hinu fræga riti: 
“Samtal íslendings og náttúrunnar’’ 
Að líkindum hefir hann fengið hug 
myndir sínar um náttúru íslands og 
þjóðarsiði úr frönskum og þýzkum 
þýðingum af Ferðasögu Eggerts 
Ólafsonar. í frönskum bókmentum 
eru íslenzkar lýsingar nokkuru 
betri, og stafar það af því, að nokk- 
ur íslenzk rit hafa verið þýdd á 
frönsku, og eins hinu, að franskir 
vísinda og ferðamenn hafa komið til 
íslands og ritað verðmætar bækur 
um landið og bókmentir þess. Mun 
verka þeirra Gaimard og Marmier 
ávalt minst með þakklátum hug af 
þjóð vorri. En áhrif þeirra á fransk. 
ar bókmentir eru naumast teljandi. 



AHRIF ÍSHBNZKRA BÓKMENNTA 


12J 


Þegar undan er skilinn Leconte de 
L|jsle einn, og rit hans “Poemes 
barbares,” þá verður ekki bent á 
eitt einasta afbragðsskáld eða rit- 
höfund frakkneskan, er sýnt hafi 
nokkurra sérstaka þekkingu á ís- 
lenzkum bókmentum. Með því að 
sá, er þetta ritar, dáist að frönskum 
bókmentum yfirleitt, og Victor 
Hugo sérstaklega, leyfir bann sér 
að ganga þegjandi fram hjá hinni 
ferlegu sögu hans “Han d’Islande,” 
og þar sem getið er um ísland í 
“Pecheur d’ Islande” eftir Loti og 
“Voyage au centre de la terre” eftir 
Jules Verne, þá fær það ekki dulist 
að þessir frægu höfundar eru með 
öllu áhugalausir fyrir liinni veglegu 
fortíð lands vors og að líkindum 
með öllu þekkingarlausir um bók- 
mentir þess. 

Það er því fagnaðarefni að geta 
horfið frá ófrjóum lendum megin- 
landsins og aftur norður á bóginn— 
þessu sinni til Englands. Hér verð- 
vart djúptækra og margvíslegra á- 
hrifa og fyrir oss verður að minsta 
kosti einn rithöfundur, sem jafn- 
fætis stendur hinum ágætu rithöf- 
undum Norðurlanda, er þegar hefir 
verið getið um. 

Á 17. og 18. öld þektust íslenzkar 
bókmentir á Englandi aðallega í 
latneskum þýðingum fræðimanna 
af Norðurlöndum og af hinum 
frægu ritum Thomas Bartholins, 
sem getið hefir verið um. í “The- 
saurus’’ eftir George Hickes (1642- 
1715), sem út var gefið í Oxford 
1703-1705, var þýðing í óbundnu 
máli af “Angantýr vaknar’’ úr Her- 
vararsögu. Þetta var mikilsvert 
verk, því það vakti áhuga á hinum 


fornu bókmentum, og árið 1770 
kom út þýðing Percys biskups 
á “l’Histoire de Danemark’ eft- 
ir svissneska fræðimanninn P. 
H. Malet, og var nefnt á 
ensku “Northern Antiquites,” en í 
því riti bættust enn við nokkurar 
þýðingar á íslenzkum kvæðum. 
Thomas Gray varð fyrstur veruleg- 
ra skálda til þess að nota þennan 
forna skáldskap, þó eru Örlaganorn- 
irnar, og hið markverða kvæði hans 
“Niðurstigning Óðins” frekar berg. 
mál en þýðing af Darraðarljóðum og 
Vegtamskviðu. A. S. Cottle gaf árið 
1797 út þýðingu sína á Sæmundar- 
eddu, og 1804 komu “Úrvalsljóð ís- 
lenzk’’ út, er William Herbert hafði 
þýtt úr frummálinu. Sir Walter 
Scott þekti öll þessi verk, og hafði 
hann sérstakt dálæti á Bartholin. 
Hann ritaði 1813 frásögn urn Eyr- 
byggjasögu fyrir útgáfu Mallets, 
“Skýringar á norrænum fornfræð- 
um”. Svo er að sjá sem honum hafi 
þótt afarmikið til um Eyrbyggjasögu 
Hann vitnar mjög mikið í hana í 
ritinu “Um áratrú og galdur.” Af 
skránni yfir bækur Scotts í Abbots- 
ford sést, að hann hefir átt margar 
íslenzkar bækur, frumrit og þýðing- 
ar, og hann færir sér þessa þekk- 
ingu í nyt í sumum skáldsögum sín- 
um, einkum í “Haraldur hugrakká” 
og “Ræninginn.” En við það verð- 
ur að kannast, að þekking hans á 
norrænni goðafræði og sögu var 
ekki nákvæm. Hann talar t. d. um 
slafneska guðinn “Czernehock” 
(czerny bog hinn dökki guð) í Ivan- 
hoe og Haraldi hugrakka sem væri 
þetta guð heiðinna Dana og Saxa. 
Og ekki verður sagt að áhrifa kenni 



124 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISLENDINGA 


frá íslenzkum fræðum í frásagnar- 
hætti hans. 

Á 19. öld örfast mjög fræði- 
menska um íslenzk efni á Englandi. 
Hin mikla íslenzk-enska orðabók, er 
Richard Cleasby hóf að sernja og 
Guðbrandur Vigfússon lauk við árið 
1874, er enn í dag fullkomnasta og 
bezta orðabókin yfir hið forna mál 
vort. . T'homas Carlyle hélt mjög 
fram máli goðafræði Norðurlanda 
í fyrirlestrum sínum um hetjur árið 
1840, og þýðing Samuels Laings á 
Heimskringlu 1844 varð til þess, að 
Carlyle ritaði “Fornir Noregskon- 
ungar.’’ í sömu lindina sótti Long- 
fellow hvötina til þess að yrkja 
kvæðaflokkinn um Ólaf konung 
Tryggvason, og hið fræga “Þórs- 
mál”, sannarlega norrænt að anda, 
er nokkurskonar forleikur að þess- 
um flokk, sem nefndur er “Saga 
•söngvarans” og er hluti af “Sögur- 
nar í veitingahúsinu við þjóðveginn’’ 
sem út er gefið 1863. Annað mark- 
vert kvæði, sem hafið var 1850 en 
ekki birt fyr en 1868, er “Ferðin til 
Vínlands’’ eftir James Russei 
Lowell. Vitanlega hafa margir ensk- 
ir og amerískir rithöfundar skrifað 
og ort urn þessar frægu rannsókn- 
arferðir (m. a. R. M. Ballantyne) 
og Charles Kingsley færði Ameríku- 
mönnum greinilega heim sanninn 
um mikilvægi þess, að íslendingar 
uppgötvuðu Ameríku, í fyrirlestrum 
sínum árið 1874, er hann kom þang- 
að til lands. Sir George Webbe 
Dasent, sem þýddi Njálssögu og 
Gísla sögu Súrsonar, er einnig höf 
undur skáldsögunnar “Víkingamir 
í Fystrasalti,” sem styðst við Jóms- 
víkinga og Knytlingasögur. En 


hvorki verður sagt um þessar sögur 
né sögur annara enskra rithöfunda 
um íslenzk viðgangsefni, er tekin 
hafa verið beinlínis eða óbeinlínis úr 
fornsögunum (eins og t. d. “Eiríkur 
bjarteygði’’ eftir Rider Haggard) að 
almenningur hafi orðið verulega 
hugfanginn af þeim, og ekki er 
sennilegt, að þær verði taldar til 
höfuðrita þessara höfunda. Sögur, 
sem gerast eiga á íslandi —- fræg 
og að ýmsu leyti markverð bók er 
“Glataði sonurinn’’ eftir Sir Hall 
Caine — eru að jafnaði ekki með 
miklum íslenzkum svip, þótt nöfn 
og staðhættir kunni að vera það, og 
lundarfari manna er sjaldnast lýst 
með þeirn einkennum, sem vér 
imundum kannast við að væri vor 
einkenni. Meiri líkindi eru til þess.að 
hið fagra kvæði Matthew Arnolds 
“Dauði Baldurs,’’ kvæði Sir Edmund 
Gosse, “Dauði Arnkells’’ og sorgar- 
leikur hans, “Eiríkur konungur” 
varðveitist í minni manna, og at- 
hygli vildi ég einnig vekja á mjög 
hugnæmum og markverðum sjón- 
leik, “Gísli Súrsson,” eftir kvenrit- 
höfundinn Beatrice Helen Barmby 
(1900). 

En William Morris varð fyrir 
meiri áhrifum af íslenzkum bók- 
mentum en nokkur annar enskur 
rithöfundur. Viðkynning hans við 
Eirík Magnússon, íslenzkan fræði- 
mann, er búsettur var á Englandi, 
og ferðir hans til íslands, ollu því 
að hann varð vel að sér í íslenzku 
máli, og sannast það greinilega af 
þýðingum hans, er hófust 1869 með 
Gunnlaugs sögu Ormstungu og 
Grettissögu og enduðu með Heims- 
kringlu, er Eiríkur Magnússon lauk 



ÁHRIF ÍSLBNZKRA BÓKMENNTA 


12S 


við eftir að Morris var látinn. Eg 
hefi þegar drepið á þessar þýðingar 
í sambandi við þýðingar N. M. Pet- 
ersens á íslendingsögum. En mikil- 
vægari í mínum huga eru hin frum- 
legu skáldverk Morris, þar sem hann 
notar íslenzk eða norræn yrkis- 
efni, eins og í “Unnendur Guðrún- 
ar’’ í “Hin jarðneska Paradís’’, en 
í þessu dásamlega söguljóði er efnið 
tekið úr Laxdælu. Við það verður 
að vísu að kannast, að hin forna 
saga fær á sig nokburn nútímasvip, 
svo að betur falli lesendum á Vik- 
toríu-tímabilinu — gengið er þegj 
andi fram hjá ruddalegri framkomu 
Kjartans við ættingja Guðrúnar, og 
verður því frásagan honum hliðholl- 
ari en í hinni fornu sögu, sem trúrri 
er veruleikanum. Myndin af vini 
hans og keppinaut, Bolla, er dregin 
af snild, og eins er um kvenlýsing- 
arnar — Guðrún, ákaflynd og stór- 
lát, og hin þýðlynda Hrefna. “Fóst- 
run Áslaugar, ’’önnur frásaga í “Hin 
jarðneska Paradís”, styðst við þjóð- 
sögn í Völsungasögu, en sú saga 
varð (1877) yrkisefni Morris í á- 
gætasta söguljóði hans, “Sagan af 
Sigurði Völsung og falli Niflunga.’’ 
Um hana segir ágætur ritrýnir (C. 
H. Nordby), að hún sé “hin óvið- 
jafnanlega kóróna allra enskra 
ljóða um fornnorræn efni’’. Áreið- 
anlegt er, að Morris leit sjálfur svo 
á, sem þetta væri hans mikilsverð- 
asta verk, og er ekki líklegt, að það 
gleymist meðan næmleikur fyrir 
stórfeldum kveðskap er til á jörðu. 
Dásamlegt er, hvernig hann notfær- 
ir sér þekkingu sína á margvísleg- 
um sviðum íslenzkra fræða. En 
útfærslan í kvæðunum og hitt, 


hversu ant hann lætur sér um smá- 
atriði í meðferðinni á hinum fornu 
sögnum, minnir frekar á Hómer en 
Eddurnar, enda þótt hann taki upp' 
í ijóð sín ágæta kafla úr þeim. 

íslenzkra áhrifa verður einnig 
vart í sögum hans í óbundnu máli, 
sérstaklega í “Ylfingaættin” og 
“Fjallarætur,’’og hér iðkar hann það 
einnig mikið, sem honum var næsta 
eiginlegt, að srníða ensk nýyrði eftir 
íslenzkum fyrirmyndum; en vafa- 
laust gerir þetta almenningi óhæg- 
ara um les'tur þessara yndislegfu 
bóka. Morris var hugleikið að 
koma á fót nýrri tegund óbundins 
listamáls handa samlöndum sínum, 
á sama hátt og hann kappkostaði að 
kenna þeim að meta nýja uppdrætti 
sína í vefnaði og nýjan myndastíl 
í bókum. Dæma verður nýbreytni 
hans í máli samhliða öðrum afrek- 
um hans fjölbreytta upplags. Hann 
telur sig eiga erindi við þá eina, er 
unna listinni ómengaðri og málinu 
hreinu — og hirðir ekki hót um 
skoðanir annara. íslenzk náttúra 
hafði djúptæk áhrif á huga hans, og 
eftirtektarvert er, að þegar hann t. 
d. í Fjallarótum. er að skýra frá her- 
ferð, sem tevtónskur ættbálkur f 
Alpafjöllunum hefir hafið gegn 
Húnaskaranum, sem æðir inn f 
landið, lýsir hann landinu á þá lund, 
sem að líkindum á hvergi við nema 
á. íslandi. Hann bregður upp fyrir 
oss stórum hraunbreiðum og dökk 
um hömrum, fljóti, sem nefnt er 
‘Shivering flood’’ (Skjálfandi) og 
eldfjalli með íshettu, er heitir 
“Shieldbroad’’ (Skjaldbreiður) — 
þetta er í raun og veru landslag. 



126 TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAG6 ISLENDINGA 


sem hann sjálfur hefir séð á ferðum 
sínum á íslandi. 

Morris lætur í ljós ást sína á ís- 
landi í ljóðabókinni “Poems by the 
Way”. í kvæðinu “ísland eygt’ eru 
iþessar línur — (ísland talar) : 

“Not for this nor for that was I 
wrought. 

Amid waning of realms and of 
riches 

And death of things worshipped 
and sure, 

I abide here, the spouse of a God, 

And I made and I make and en- 
dure. 

Hann eygir bjargandi mátt í ís- 
landi, sem á sínum tínia muni koma 
sljófu, þjáðu mannkyni til hjálpar: 

“Yet sure when the world shall 
awaken 

this too shall be mighty to save. 


Hér mun ég ljúka máli mínu. Ef 
litið er yfir alt í heild, kemur í Ijós, 
sem vænta mátti, að áhrif íslands 
hafa verið magnmest meðal þeirra 
þjóða, sem oss eru nákomnastar að 
ætterni -— Norðurlandaþjóða og 
enskumælandi þjóða. En líklegt er, 
að Þýskaland hrífist í framtíðinni, 
jafnvel enn meira en nú, af töfrum 
fornbókmenta vorra, ekki sízt fyrir 
'þá sök, að þráin eftir sjálfs-þekk- 
ingu og tjáningu örvast nú óðum 
eftir nýafstaðnar heimshörmungar. 
-—Og örugt mun að spá hinu sama 
um enskumælandi þjóðir. Því ekki 
á það við um Norðurlönd ein, heldur 
allan tevtónskan heim, að vötn öll 
falla til íslands. ísland var, er og 
mun verða tengslið milli allra tev- 
tónskra þjóða, og áhrif þess munu 
sækja fastast á þá, er bera kensl á 
sitt eigið kyn, einkenni þess, hug- 
sjónir þess og skyldur. 



Eftir Einar Ól. Sveinsson 
mag. art. 


Þegar farið var að líða á fyrra 
helming 16. aldar, dró til stórra tíð- 
inda á íslandi. Þá tók að berast 
þangað gnýrinn af þeim atburðum, 
sem gerðust suður um Evrópu, og 
innan stundar var ísland ekki leng- 
ur hlutlaus áheyrandi, heldur var 
það miskunnarlaust dregið inn í 
ieikinn. Þð var sogað inn í iðukast 
þeirrar trúarbyltingar, sem þá geis- 
aði í flestum löndum norðan Mund- 
íufjalla og Ágústína munkurinn 
Mjorten Luther átti mestan þátt í 
að hrinda af stað. 

Að sjálfsögðu hefir margt stutt 
þessa hreyfingu, þar sem hún er upp 
runnin, en hún er án efa ekki annað 
en nauðsynleg afleiðing ástandsins, 
sem þar var, í trúmálum, kirkju- 
málum og félagsmálum. En öðru 
máli gegnir um siðskiptin á íslandi. 
Orsakirnar voru þar pólitízkar, sið- 
skiptin urðu fyrir valdboð frá 
Kristjáni konungi III., og fyrir utan 
áhrif þau, sem þessir atburðir höfðu 
á trú manna og siðu, voru þeim 
samfara hinar afarríkustu breyting- 
ar á hag og sjálfstæði þjóðarinn- 
ar. 

Kaþólsk kristni hafði verið í lög 
leidd á íslandi árið 1000, og var 
kirkjan lengi framan af á leikmanna 
vaidi. En þetta breyttist, er tímar 
liðu. Á 12. og 13. öld var kirkjan 
mjög að færast í aukana, og eptir 
1300 var kirkjuvaldið komið í al- 
gleyming, en fer þó stöðugt í vöxt 


allt til siðskipta. Þá er svo komið, 
að kirkjan á hér um bil helming 
allra jarðeigna í landinu. 

Varla gat hjá því farið, að í 
kekki kastaðist milli kirkjunnar og 
leikmanna. En þær deilur voru 
alltaf út af fjármálum og engum 
leikmanni kom nokkru sinni til 
hugar að rísa á móti hinni minnstu 
kenningu kirkjunnar né draga á 
nokkurn hátt úr andlegu valdi henn- 
ar. 

En þegar siðskiptahreyfingin fer 
að magnast suður í löndum, fer auð- 
vitað ekki hjá því að einstöku menn 
verði snortnir af hinum nýja sið, 
einkum námsmenn og kennimenn. 
Þeir snúast því fljótlega til liðs við 
konung. Þá grípa og tækifærið 
nokkrir höfðingjar, sem búast við 
að hafa hag af hnekkingu kirkju- 
valdsins, og styðja þeir lútherskuna. 
Þessar eru þá hinar innlendu stoðir 
þessarar trúarbreytingar. 

En er þá nokkuð það í skapferli 
þjóðarinnar, sem fellur saman við 
þessa germönsku hreyfingu og ger- 
ir mótmælendatrúna íslendingum 
eiginlegri? Þetta er erfið spurning, 
en svo eftirminnileg áhrif hafði 
lútherskan á bókmenntir þjóðarinn- 
ar, að æskilegt er að athuga þá 
þætti í trúarlífi hennar, sem snerta 
þetta mál. 

Svo virðist, sem íslendingum sé 
eiginleg hneigð til að leita guðs 
milliliðalaust. Þeir eru einstaklings- 



128 


TÍM.ARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


hyggjendur í trú sinni; prestar og 
söfnuðir eru þeim rninna virði en 
tíðkanlegt er víða annarsstaðar. 
Trúin verður annaðhvort innileg 
eða engin. Hún er ekki frumleg né 
auðug af margskonar blæbrigðum. 
Hún er lifandi styrkur, en ekki lit- 
auðug, svellandi ástríða. Hún hneig- 
ist að hinni innri fegurð, metur 
meira fagran söng en glæsilega 
helgisiði. í sálmum íslendinga ber 
miklu minna á myndum úr náttúr- 
unni og fegurð þessa heims, en í 
sálmum margra annara þjóða. Þeir 
leggja ekki úr hófi fram rækt við 
kenningakerfið, mundu heldur vilja 
fækka, kenningunum en fjölga. Á 
leyndardómum trúarinnar velja þeir 
hina skynsamlegustu skoðun, sem 
ekki fellur utan takmarka rétt- 
trúnaðarins. Þó að innileikinn sé 
einkenni trúar þeirra, er hún al- 
ókunnug eiginegri “rnystik;” varla 
mun hægt að benda á nokkurn ís- 
lending, hvorki fyr né síðar,sem hafi 
verið dulsinnaður í eiginlegum 
skilningi þess orðs. 

Þannig má finna með íslenzka 
kyninu einkenni, sem vissulega bera 
nokkuð líkan svip og ýmislegt í 
anda mótmælendastefnunnar. En 
þrátt fyrir það skal með öllu ósagt 
látið, hvort sú trúarstefna hefir 
hæft þjóðinni að öllu leyti. Að 
mörgu leiti má vafalaust telja, að 
lífsglaðari, bjartari og auðugri trú 
ar hefði síst verið vanþörf á, á þeim 
öidum, sem komu næst á eptir sið- 
skiptunum, þegar hörmungarnar 
dundu yfir þjóðina, svo að það má 
telja undur, að nokkurt andlegt líf 
skyldi geta lifað með henni og að 
hún skyldi jafnvel ekki deyja út. 


En lútherskur réttrúnaður kunni 
tíðast ekki að líta jarðneska gleði 
og veraldlegar bókmentir réttu 
auga. Þessi tvö öfl, ytri hörmung- 
ar og rnyrk, en innileg trúarstefna, 
bentu einstaklingnum því inn á við, 
ti! hinna andlegu verðmæta trúar- 
innar, til sjálfsprófunar, til að glíma 
við guð, til að hugleiða líf Jesú 
Krists, en einkurn þó pínu hans og 
dauða. Það efni hefir skáldum 
þessa tíma verið hugstæðast. 

Um sjálf siðskiptin er ekki ástæða 
ti! að fjölyrða og nægir að nefna 
tvö data úr sögunni. Árið 1538 
sendir Kristján konungur III. hina 
nýju kirkjuskipun til ísiands, þar 
sem svo var fyrir mælt, að lúthersk- 
an sið skyldi innleiða í kirkjunni. 
Þetta gekk þó ekki þrautalaust af; 
það er ekki fyr en 1550, að kon- 
ungur hefir fengið sínu máli fram- 
gengt, þegar hálshöggvinn var hinn 
síðasti káþólski biskup, Jón Arason, 
og synir hans, sem móti höfðu 
staðið. 

Það sem rnestu máli skiptir hér, 
er að konungur fékk allt vald á mál- 
um kirkjunnar, og tók hann undir 
sig mikið af eignum hennar og 
tekjum, rann það allt í konungs 
fjárhirzlu og kom landinu að engum 
notum. Hinir fyrstu biskupar eptir 
1550 voru duglitlir menn, sem ekki 
réðu við neitt og höfðu nóg með að 
snúa þjóðinni til lútherskunnar. 

Þetta er upphaf þess tíma í ís- 
lenzkum bókmenntum, sem hér skal 
rætt um. Nokkuð álitamál getur 
verið, hve langt fyrsta tímabil skuli 
telja, en af ýmsum ástæðum tel ég 
réttast að taka í einu lagi tímann 
ti! miðbiks 18. aldar. Þjóðfélags- 



ÁHRIF ÍSLBNZKRA BÓKMENNTA 


129 


ástandið er hið sama allan þennan 
tíma, og þjóðin býr að þeim áhrifum, 
sem siðskiptunum fylgja, bæði trú- 
arlegum og fjárhagslegum. Miest 
ber á klerkastéttinni og hefur hún 
prentverkið á sínu valdi. 

Áður en vér ræðurn bókmenntir 
þessa tíma er nauðsynlegt að líta á 
þjóðarhagina. Er skemst frá þeim 
að segja að þeir fara stöðugt versn- 
andi. Þeir voru enn allgóðir á sið- 
skiptatímanum, en með 17. öldinni 
hnignar stórum. Menn þoldu nú 
ekki óáran, og er talið að á 17. öld 
hafi 14 sinnum verið mannfeliir. 
Þá koma og drepsóttir, sem sópuðu 
burt fjölda fólks. í byrjun 18 aldar 
var mannfjöldinn kominn niður í 
50 þúsundir, en þá gekk bólusótt og 
lifðu hana af 34 þúsundir. 

Það sem skaðvænlegust áhrif 
hafði á hag þjóðarinnar var verzlun. 
arfyrirkomulagið. Fyrir siðskiptin 
hafði verzlunin verið frjáls að kalla, 
en eptir að leið á öldina fór kon- 
ungur að gefa kaupmönnum einka- 
leyfi fyrir vissar hafnir og loks selur 
hann landið í einokun 1602 og stóð 
svo fram á næsta tímabil. Þetta 
fyrirkomulag saug allan merg úr 
þjóðinni, kyrkti sérhvern vísi til 
framtaks og framfara og á það 
langmestan þátt í þeirri eymd, sem 
þjóðin var í. 

Aðal atvinnuvegur þjóðarinnar er 
landbúnaður — á honum lifir hún 
að mestu. Fiskiveiðar eru reknar í 
verstöðum á smábátum. En eigin- 
leg sjávarþorp mynduðust ekki 
né sjómannastétt. 

í bókmenntum þessa tímabils ber 
allmjög á mönnum af bændastétt, 
og þó einkum á prestunum. Þeir 


einir höfðu fengið skólamentun, og 
það voru þeir, sem mest unnu að því 
að halda við mentun og menningu 
í landinu. En milli þeirra og almúg- 
ans var ekkert djúp. Þeir voru lat 
ínulærðir og skólagengnir bænd- 
ur. 

Tveir skólar voru á íslandi, hvor 
á sínum biskupsstól, og var það ætl- 
unarverk þeirra, að búa unga menn 
undir prestsstarfið. En auk þess 
fengu íslenzkir námsmenn ókeypis 
vist á Garði í Kaupmannahöfn — 
áttu þeir þá kost á að nema við há- 
skólann fjölbreytilegri fræði. Tal- 
ið er, að um 200 stúdentar hafi 
stundað þar nám á 17. öld. Fékk 
þetta mikla þýðingu, þegar stundir 
liðu. 

Loks er þess að geta, að Jón bisk- 
up Arason hafði flutt prentsmiðju 
hingað til lands skömmu eptir 1530 
Ekkert er nú til af prentuðum ís- 
lenzkum bókum úr kaþólskum sið, 
en eptir að lútherskan komst á, tóku 
biskuparnir prentsmiðjuna í þjón- 
ustu sína. Einkum má þar tilnefna 
Guðbrand biskup Þorláksson (bisk- 
up 1571—1627), sem verið hefir 
einhver mesti starfsmaður allra 
lútherskra biskupa og sá, er mestan 
þátt átti í því, að hamra lúthersku 
inn í þjóðina. Hann gaf út eitthvað 
90 rit og er þar einkum að nefna 
Biblíuna (1584); Nýja testamentið 
hafði Oddur Gottskálksson þýtt og 
og var það gefið út 1540); sálma- 
bók og Graduale (Grallara), en auk 
þess fjölda þýddra trúar- og upp- 
byggingarita. Þeir, sem á eptir Guð- 
brandi komu, fetuðu dyggilega í 
fótspor hans, svo að á öllu þessu 
tímabili var ekkert gefið út á ís- 



130 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISPELAGS ISLENDINGA 


landi nema guðsorð, þegar frá eru 
teknar fáeinar forn&ögur. Svo ger- 
samlega var prentsmiðjan á valdi 
kirkjunnar manna, og allar verald- 
legar bókmenntir voru óprentaðar, 
varðveittust í handritum. En aftur 
verður það þá ekki heldur af íslend- 
ingum skafið, að þeir sýndu frábæra 
og aðdáunarverða elju á varðveizlu 
þessara óprentuðu bókmenta: þar 
ei afrit á afrit ofan. 

Á siðskiptatímanum verða íslend- 
ingar fyrir miklum þýzkum og 
dönskum áhrifum. Þessi áhrif eru 
meðal annars augljós í málinu. 
Setningar verða þungar og þýzku- 
legar og fjöldi erlendra orða er tek- 
inn upp, ekki sízt í kirkjumáli. Bók- 
mentir þessa tíma fjarlægjast þann- 
ig í máli og stíl hreinleika og ein- 
feldni fornbókmenntanna, að það 
er ekki fyr en á 19. öld, að þessi ó- 
hreini málblær hverfur aptur. 
v * * 

Með siðskiptunum gerðust mikl- 
ar breytingar í íslenzkum bókment- 
um og eru þær í fullu samræmi við 
þjóðfélagsumskipti þau, sem þá 
urðu. Um leið og kaþólski klerk- 
dómurinn líður undir lok, hverfa úr 
sögunni tvær eigi ómerkar bók- 
mentagreinir: helgra manna sögur 
og helgikvæði. Var helgikveðskap- 
urinn þá enn í fullum blóma, varð- 
veitti hann forna háttu, sem fylgdu 
hinum forngermönsku bragfræði- 
reglum; stuðlun og óregluleg hrynj- 
andi voru aðaleinkenni þeirra, rím 
var lítt notað, en hendingar opt. 

í stað þessa komu lútherskir 
sálmar. Fyrstu íslenzku sálmarn- 
ir eru á að líta eins og byltingartil- 
raun, sem hefir misheppnast. Þar 


var borin fyrir borð stuðlunin, sem 
gerir ljóðið að ljóði meðal íslend 
inga, er conditio sine qua non. Fyrir 
utan þennan galla á hinum fyrstu 
sálmum var rímið opt mjög aum- 
legt, og áherzlur háttarins og máls- 
ins fóru ekki saman. En nú er ekki 
annað líklegra en að þetta form- 
leysi hefði fengið hefð á sig, ef 
eigi hefði bráðlega risið upp maður, 
sem krafðist mál- og formvöndunar 
að íslenzkum sið. Það var Guð- 
brandur biskup, sem gaf út full- 
komna sálmabók 1589. Krefst hann 
þar í formálanum, að öll sú fegurð 
og snilld, sem íslenzkri ijóðagerð sé 
eigineg, fái að njóta sín í sálmun- 
um ekki síður en annarsstaðar. 

Að efni til er sálmakveðskapurinn 
ekki frumlegur lengi vel. Mest ber 
á þýðingum, en síðan koma sjálf- 
stæðari meðferðir hinna sömu efna. 
Einhver algengustu efnin voru sáim- 
ar Davíðs og pína og dauði Jesú 
Krists. Brátt varð sálmkveðskapur- 
inn firna mikill að vöxtum. Gæðin 
eru minni en vextirnir. 

Auk sálmanna kom með sið- 
skiptunum inn mikið af uppbyggi- 
legum og trúfræðilegum ritum, og 
lét Guðbrandur biskup þýða flest 
þeirra. Prédikanir, hugvekjur og 
allskyns kristilegar umþenkingar 
fóru eins og flóð yfir landið og ráku 
smiðshöggið á verk siðskipta-frum- 
kvöðlanna. Og brátt fóru íslend 
ingar líka að semja rit í sama anda. 

Þessi og þvílík rit voru það, sem 
prentverkið var látið breiða út um 
landið. Aftur urðu veraldlegu bók- 
mentirnar, sem líka voru tiltölulega 
miklar að vöxtum, að lifa í hand- 
ritum. 



ÍSLENZKAR BÓKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


131 


Af þeim bókmentum eru rímurn- 
ar fyrirferðarmestar. Rímurnar eru 
söguljóð. Efni þeirra er tíðast sótt 
í sögur, íslendingasögur, konunga- 
sögur, en einkum fornaldarsögur, 
riddarasögur og aðrar ýkjusögur. 
Tíðast er nákvæmlega fylgt sög- 
unni, sem útaf er ort. Efninu er 
skipt niður í einstakar rímur, sem 
hver er með sínum hætti, en fram- 
an við hverja rímu er mansöngur, 
ástaljóð eða hugleiðingar skáldsins 
um hag sinn og mannlífið. 

Bókmentategund þessi er til orð- 
ii snemrna á 14. öld og var í blóma 
allt fram á 19. öld. Hinir frumleg- 
ustu bragarhættir rímnanna eiga 
upptök sín að rekja til útlendra 
danskvæða og vagantaljóða (fer- 
skeytlan er hálf vagantvísa). Hrynj- 
andin er ávalt réttur tvíliður, grund- 
völlur rímnaháttanna er því hinn 
sami og í nýrri evrópiskum ljóðum, 
en allur annar en í forngermönsk- 
um kveðskap. Fyrst voru rím- 
urnar einfaldar að máli og formi, 
en brátt breyttist þetta. Háttum 
fjölgar og þeir verða margbreyti- 
legir og dýrir, auk ríms og stuðlunar 
koma hendingar inn í vísuorðum. 
Hér skal nefnt eitt dæmi um hinn 
dýrasta bragarhátt rímna, sléttu- 
bönd: 

Saman (a) bekkjast kona, karl (1) 
kvæðamanninn heyra (2). 

Gaman (a) ekkert prúðan pall (1) 
prýðir annað meira (2). 

Hér er auk ljóðstafanna (með 
breyttu letri) og rímisins (1-2) 
hendingar í fyrstu og þriðju brag 
línu (ekk-bekk), annari og fjórðu 
(mann - ann) og loks rímar saman 


fyrsta orð fyrstu og þriðju brag- 
línu (a-a). Vísuna má ennfremur 
jafnvel lesa afturábak og áfram, án 
þess efni raskist. 

Er til máls kemur taka rímna- 
skáldin brátt upp skáldamálið forna, 
án þess þ<ýað verða út af eins tor- 
skilin og fornskáldin. Einkum ber á 
tveim fyrirbrigðum: heitum og 
kenningum. Heitin eru nöfn á hlut- 
um, orð, sem eigi koma fyrir nema 
í skáldskap, og er slíkt alþekkt úr 
bókmentum flestra þjóða, en óvenju 
hreinræktað í norrænu. 

Kenningarnar eru líka til með 
flestum þjóðum, ekki síst í alþýðu- 
máli, en hvergi hafa þær verið sett- 
ar í kerfi í skáldskapnum viðlíka og 
meðal norrænna þjóða. Kenning- 
arnar eru umritanir, opt líkingar 
(metaphora) og skyldar gátum. 
Það er kenning, þegar Gongora kall- 
ar smjaðrarann “sírenu konungs- 
hallarinnar,” Hómer nefnir skipið 
“sævar hest’’ (sama kenning algeng 
í íslenzku), Biblían kallar vínið 
“blóð þrúgunnar,” og þegar frönsk 
skáld á 17. öld kölluðu mánann 
“flambeau de la nuit,” augun “mir. 
oirs de l’ame.” Kenningamergð í 
kvæðum gefur þeim mjög einkenni- 
lc-gan svip, sem minnir á fornnor- 
rænan drekaskurð; þar blandast 
saman skörp sjón á smáatriðum 
veruleikans annarsvegar, en hins- 
vegar er vélrænt ímyndunarafl, sem 
með ofurvaldi sínu tengir saman 
hluti, sem opt eru alóskyldir. Kenn- 
ingar eru sprotnar af djúpri nauðsyn 
í norrænu eðli, og koma skyldi fyrir.. 
brigði aptur og aptur fyrir í íslenzk - 
um bókmentum. 

Rímurnar hafa vanalega ekki 



132 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


nema einn tilgang: að skemta. Það 
er bókmentagrein, sem þróast hefir 
hjá þjóð, sem hafði óþrjótandi tíma 
og lítil verkleg viðfangsefni. Þær 
urðu til að stytta vetrarkveldin og 
flytja þreyttu fólki gleði, þar sem 
það sat í skuggsýnum hreysum við 
tóvinnu. Listagildi þeirra var opt 
lítið, fegurðin tíðum slitrótt, en 
menningargildi þeirra töluvert. Og 
með þeim lifði hið forna skáldskap- 
armál og bragsnild og að því leyti 
eru þær ein af brúnum milli forna 
tímans og hins nýja á íslandi. 

Auk rímnanna var á þessum tíma 
önnur ijóðategund, stutt kvæði 
ýmislegs efnis, um atburði úr dag- 
legu lífi og stuttar frásagnir, heii- 
ræði, ástir, trúarleg efni. Bragar- 
hættirnir eru margbreytilegir og opt 
dýrir. Flest þessara kvæða eru 
með því marki brend, að vera með 
viðlagi, sem rímar við aðrar ljóð- 
línur kvæðisins. Þetta eru hin svo- 
nefndu vikivakakvæði. Nafnið er 
dregið af vikivaki, sem er dans, 
en þó mun lítill hluti þeirra hafa 
verið sunginn við dans, ekki 
fremur en franskar ballades á 
þessari tíð. Viðlögin sjálf voru að 
einhverju leyti sótt í hin elztu dans- 
kvæði; þau eru mörg lýrisk og 
undrafögur, um ástir og ástasorgir, 
eða um náttúrufegurð og svaninn, 
sem syngur um sumarlanga tíð. 

Vikivakakvæði hefjast snemma á 
16. öld, fara brátt í vöxt, eru yfir- 
gnæfandi um 1600 og haldast fram 
á 19. öld. Uppruna þeirra hafa 
menn rakið til íslenzkra danskvæða 
(Volkslieder) síðast á miðöldum. 
Líklegra er þó, að formið sé í önd- 
verðu að mestu myndað eftir er- 


lendum (tO dæmis frönskum) kveð- 
skap frá síðustu öldum á undan, 
kvæðum með rímuðu viðlagi og 
envoi — en ekki skal það mál rakið 
á þessum stað. 

í framgangi vikivakakvæðanna 
munu siðskiptin lítinn þátt eiga, 
heldur er á hann að líta sem áhrif 
viðreisnaröldunnar, enda vitum vér, 
að á þessum tíma voru. ærin við- 
skipti við Þýzkaland og England, 
og með þeim komu kynni af þess. 
um straum. Það er hægt að benda 
á menn, sem gefa til kynna þekk- 
ing á suðrænni mentun. Páll Jóns- 
son á Staðarhóli (d. 1598), sem var 
mikil lhöfðingi og einhver einkenni- 
legasti maður sinnar tíðar á íslandi, 
hefur með höndum rit Machiavelli’s 
og þýðir eitthvað af þeim. Hann 
jrrkir líka kvæði um tréð, sem hann 
sér hvernig vex og grær að morgni 
dags, þangað til það er í blóma um 
hádegi, — en á nóni kemur hvass- 
viðri, sem þyrlar burtu blómum þess, 
laufum og berki, og það stendur 
bert eptir. í kvæði þessu andar 
i! dolce stil nuovo. Kenningin í því 
er svipuð og kvæði Ronsard’s um 
rósina; unga mær, njóttu æiskunnar 
meðan þú hefir hana! — Bróðir 
Páls, Magnús Jónsson (d. 1594), 
þýðir á íslenzku rökfræði Petrusar 
Ramusar og aðra eptir Aristoteles, 
ennfremur mælskufræðisrit. Þessi 
tvö dæmi, tekin af handahófi, sýna 
að öldur viðreisnarinnar náðu til 
íslands. 

Þann veraldlega kveðskap, sem 
nú var nefndur, tók Guðbrandur 
biskup Þorláksson sér fyrir hend 
ur að kristna. Hann fékk ýms skáld 
til að nota þessi form til að yrkja 



ÁHRIF ÍSLBNZKRA RÓKMENNTA 


133 


um andleg efni. 1612 gaf hann út 
Vísnahók, safn af slíkum ijóðum. 
Þar eru andleg kvæði með vikivaka- 
brögum og rímum af efnum úr Bibl- 
íunni. Þessi tilraun biskups mis- 
heppnaðist. Veraldlegur kveðskapur 
var allt of sterkur og rótgróinn með 
|)jóðinni til að jafnvel Guðbrandur 
biskup gæti gert þeim nokkuð 
grand. 

Kveðskapur þessa tíma er feikna- 
mikill að vöxtum. Miklu fyrirferðar- 
minna er það, sem ritað er í ó- 
bundnu máli. Þar er fyrst að nefna 
sögur. Hinar raunsæu sögur voru 
þá löngu ritaðar, en ritun ýkju- 
sagnanna hélt enn áfram. Það 
voru sögur, sem voru uppspuni frá 
rótum, og þær höfðu brátt misst 
allt samband við veruleikann og 
gefið ímundunaraflinu lausan taum. 
Við það, sem íslendingar rituðu af 
þessu, bættust erlendar skáldsögur 
og smásögur svo sem Apolloníus af 
Týrus, Fortúnatus, Gríshildur, Gil- 
etta af Nerbona. Af innlendum sög- 
um er helzt að nefna Ambáles sögu, 
sem er runnin af sömu sögnum og 
Hamlet Shakespeare’s. 

í ýkjusögunum fara skáldin á 
gandreið í ríki ímyndunaraflsins. í 
annálunum kynnumst vér aftur á 
móti brotum af hinum virkilegu at- 
burðum tímans. Annálaritunin hefst 
rétt um miðja 16. öld, eftir að hafa 
legið lengi í dái, og hún helzt fram 
undir vora daga. Af merkum höf- 
undum á þessari tíð er helzt að 
nefna bóndann Björn Jónsson á 
Skarðsá, og séra Jón Egilsson. 

Annálarnir eru mjög opt verk 
fróðra alþýðumanna, sem engrar 
rskólamentunar hafa notið. Til- 


gangur þeirra er að varðveita fróð- 
leik frá glötun. Þeir eru því allrar 
virðingar verðir og góð heimild um 
sögu þjóðarinnar á þessum tíma. 
Telja má, að þeir séu upphaf þeirr- 
ar fróðleiksstefnu, sem allmikið ber 
á í bókmentum íslendinga á síðari 
öldum. Hún beinist einkanlega að 
sögu og ættfræði og ieggur alla á- 
herzlu á að safna, litla á að vinna 
úr. Þannig koma fram annálar, 
ættartölur og æfisögur einstakra 
manna í stað samfeldrar sögu þjóð- 
arinnar, rithöfundatöl í stað bók- 
mentasögu. 

Stundum kom í stað annálanna 
einstakar sögur, æfisögur og fieira, 
svo sem mörg verk séra Jóns Hall 
dórssonar í Hítardal (Biskupasög- 
ur hans notar sonur hans, Finnur 
biskup, í kirkjusögu sinni). Séra 
Jón er vandaður höfundur. Þá er 
að nefna frásögur um samtíðarvið- 
burði, svo sem sögu Bjarnar á 
Skarðsá um rán Tyrkja (Algier- 
manna) á íslandi 1627, og æfisögur, 
eins og æfisögu Jóns Ólafssonar 
Indíafara. Jón var hermaður í sjó- 
liði Dana og lenti í leiðangri til 
Indlands. Kann hann frá mörgu að 
segja, svo að bókin kemur að liði 
erlendum sagnariturum. 

Einna merkilegast sögurit í ó- 
bundnu máli frá þessari tíð er Písl- 
arsaga séra Jóns Magnússonar (d. 
1696). Þetta rit er í rauninni ekki 
annað en skjal í galdramáli, en úr 
því verður í höndum prests merki- 
legt documentum humanum. 
Galdrahræðsla var mikil um þessar 
mundir og þó síst meiri á íslandi en 
annarsstaðar í löndum; var marg- 
ur maður brendur af því að ætlað 



1'34 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


var, að hann hefði gert öðrum mein 
með galdri. Séra Jón verður fyrir 
ókennilegri veiki , (sem án efa hefir 
verið taugaveiklun og móðursýki, 
en þó stappað nærri geðveiki á köfl- 
um) og kennir feðgum tveim. Þeir 
játa á sig, að þeir hafi reynt að 
vinna presti tjón með galdri, og eru 
brendir. En presti batnar ekki og 
sakar hann dóttur Jóns eldra, sem 
brendur var, um að valda þessu. 
Stúlkan var sýknuð. Píslarsagan er 
skjal í því máli. Er þar rakinn sótta- 
ferill prests af hinni mestu snild og 
orðkyngi. En píslarsagan er eitt- 
hvert hryllilegasta rit í íslenzkum 
bókmentum. Lýsingamar á þján- 
ingum prests geta varla átalkan. 
legri verið og ofsóknaræði hans er 
svo ægilegt, að hárin rísa á höfði 
lesendans. 

Vér væntum að hafa nú talið all- 
iar hinar helztu bókmentategund- 
ir þessa tíma, þegar frá eru teknar 
Vísindalegar ritsmíðar. Helzt væri 
ástæða til að drepa á alþýðumann- 
inn Jón Guðmundsson lærða og 
náttúrufræðis- og hjátrúarrit hans, 
en rúmið leyfir það ekki. Munum 
vér að lokum minnast á þá tvo 
menn, sem hæst bera í bókmentum 
þessara tíma: séra Hallgrím Pét 
ursson og Jón biskup Vídalín. 

Mikilleikur Hallgríms Péturssonar 
liggur ekki í því, að hann sé ólíkur 
þeim tíma sem hann lifir á. Hann er 
ekki byltingamaður í skoðunum né 
sköpuður nýrra hugsjóna eða skáld- 
skaparforma. En þar sem hann er,er 
sameinað í sál eins mikilmennis það 
bezta, sem tíminn átti. Og orð hans 
urðu að bænum og lofsöngvum 
þjóðarinnar fram á vora daga. 


Úr æfi Hallgríms skulu hér nefnd 
fáein atriði. Hann er fæddur 1614, 
gekk í Hólaskóla, en síðan í Frúar- 
skóla í Kaupmannahöfn. Þá var 
hann fenginn til að kenna föngum, 
sem sjóræningjar frá Algier höfðu 
rænt og hneppt í þrældóm, en síðan 
voru leystir út . Feldi hann þá ást- 
arhug til konu einnar og fluttist 
með henni til íslands. Lifðu þau nú 
við mikla fátækt um skeið, en Hall- 
grímur fékk prestsembætti og batn- 
aði hagur hans, er stundir liðu 
(eptir að hann komst að Saurbæ á 
Hvalfjarðarströnd). En þá tók 
hann holdsveiki og þjáðist af þeirri 
sótt þangað til hann dó 1674. 

Æfi hans var því tilbreytingarrík- 
ari en margra stéttarbræðra hans og 
hefir hann fengið gott tækifæri til 
þess að kynnast mannlífinu. Þessa 
gætir líka mjög í verkum hans: það 
er vitur maður og margreyndur, sem 
þar talar. Ekki er ólíklegt, að eymd 
sú, sem hann átti við að búa, fyrst 
eptir að hann kom til íslands, eigi 
allmikinn þátt í bölsýni hans, sem 
stappar stundum nærri mannhatri. 

Séra Hallgrímur er í einu lærður 
og alþýðlegur. Hann er fornmenta- 
maður á íslenzka vísu, ómar frá 
Hávamálum koma fyrir í fræðiljóð- 
um hans og í kvæðinu Aldarhætti, 
sem er ortur undir margrímuðu 
hexametri, er sjónarmiðið al-húm- 
anistiskt. En hann er um leið 
rammalþýðlegur. Hann yrkir rímur 
og einstök kvæði. Efnin eru marg- 
vísleg: tækifæriskvæði, brúðkaups. 
kvæði, erfiljóð. Eða siðferðisleg 
kvæði, heilræði, um hégóma heims- 
ins og hversu fánýtur hann er. Eða 
kvæði um smámuni hversdagsiífs- 



ISLENZRAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


135 


ins: veðurvísur, vísur um slátt, 
veiðar, skiptapa, íþróttir, matvæli, 
dauðdaga manna — getur hug- 
kvæmni hans þá minnt á Rahelais. 

Séra Hallgrímur er í þessum 
kvæðum raunsær. Hann hefir gam- 
an af að lýsa smáatriðum veru 
leikans, eins og hann væri niður- 
lenzkur málari. Hann fágar hvorki 
né fegrar. Myndirnar eru grófar og 
hispurslausar. Víða bregður fyrir 
gleði og gamni. En yfirleitt er hann 
bölsýnn. í veröldinni er engrar 
huggunar að leita. Aðeins trúin á 
Jesúm Krist veitir hana. 

Veraldleg kvæði yrkir séra Hall- 
grímur ekki betur en önnur skáld 
aldarinnar, sem fremst stóðu, svo 
sem séra Stefán Ólafsson. En and- 
legur kveðskapur hans ber langt af. 
Aðalrit hang eru Passíusálmamir 
eða “Historía pínunnar og dauðans 
Drottins vors Jesú Kristí,” eins og 
hann nefnir þá sjálfur. Nafnið seg- 
ir til um efnið. Hann fylgir frá- 
sögn guðspjallanna, og verður hvert 
smáatriði honum íhugunarefni. 
Djúpur innileikur einkennir sálm- 
ana. Efnið er honum hjartfólgið 
og hann hefir íhugað það margsinn- 
is, áður en hann byrjar að yrkja. 
Hann lifir með í því, sem hann lýs- 
ir, gleðst og þjáist. Trúnaðartraust 
hans á guði er fullkomið. En inni- 
leikur hans er án væmni. Séra Hall- 
grímur er karlmaður. Hann talar 
djarfmannlega, finnur vægðarlaust 
að því, sem honum þykir að, hvort 
sem er hjá háum eða lágum. Á- 
hugi hans á mannlífinu er mikill, 
og í sálmunum kemur Ijóslega fram 
hin mikla mannþekking hans, enda 
hafa margar línur orðið að spak- 


mælum, sem nú eru á hvers manns 
vörum. Stíll Hallgríms er ekki 
myndauðugur, Passíusálmamir eru 
íhugun en ekki sýn. Fegurð þeirra 
er ósýnilegrar tegundar. Trúin er 
djúp og rótgróin. H,ún er afl, sem 
gerir unnt að lifa, jafnt hvort sem 
lífið er hamingja eða hörmungar. 
En hún gerir líka að engu ógn 
dauðans, svo sem sálmurinn “Alt 
eins og blómstrið eina’’ ber vott 
um — greftrunarsálmurinn, sem 
sunginn er yfir moldum nærri því 
hvers íslendings. Dauðanum er þar 
lýst líkt og í tréskurðarmyndum 
Holbeins (Dauðadansinum), hræði- 
legu, ómótstæðilegu valdi hans—en 
allt hverfur það eins og skuggi fyrir 
trúnni á Krist. 

íslenzkur sálmakveðskapur þeirra 
tíma nær hámarki sínu í Hallgrími 
Péturssyni, en ræðugerðin í Jóni 
Vídalín (1666—1720). Hann átti 
við miklu betri kjör að búa en Hall- 
grímur, naut góðrar menntunar og 
varð 1698 biskup. Hann var skaps- 
munamaður mikill og hinn mesti 
skörungur, og kemur slíkt bæði 
fram í lífi hans og ritum. 

Af ritum hans eru lang merkastar 
Prédikanir hans (“Jónsbók”), sem 
náði slíkri hylli með þjóðinni, að 
hún hvarf ekki úr sögunni, fyr en 
trúarkenningar þær, sem hún hvíldi 
á, urðu að víkja fyrir öðrum. Og 
það mun ekki verða í efa dregið, 
að yfirbragðsmeiri og mælskari 
kennimaður hefir ekki lifað á ís- 
landi, en meistari Jón. 

M]eistari Jón er vel lærður guð- 
fræðingur, sem ljóst er af ritum 
hans. En hugur hans beinist þó 
miklu minna að trúfræði en sið * 



136 TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 

fræði. Hann byggir ekki að ó- af hennar blóði. Og hún fann líka, 


þörfu loftkastala a.f trúarsetning- 
imi. Hann er heldur ekki dulsinni. 
Hann prédikar fyrir fólki, sem hefir 
-hina réttu trú — hann þarf því 
ekki að berjast móti vantrú. En 
þetta fólk lifir ekki guði þóknan- 
lega — og á móti því berst hann 
með öllum sínurn vitsmunum og 
sínu eldheita geði. Hann þekkir 
mannlífið vel og hugsun hans snýst 
um það. Það eru ekki ímyndaðar 
syndir, sem hann tekur til með- 
ferðar, heldur lestir, sem hver mað- 
ur má þekkja úr lífi þjóðarinnar. 
Meistari Jón prédikar iðrun og yfir- 
bót, og hann kemur við kaunin. 
Mælska hans er stórfeld. ímyndunar 
aflið er auðugt og í ræðum hans 
úir og grúir af myndum og h'king- 
um. Það er eins og hugtökin verði 
hjá honum að áþreifanlegum hlut- 
um sem áheyrendanum verða eftir- 
minnilegir. Með andagift sinni og 
andlegu veldi minnir hann á spá- 
menn Gamla testamentisins. Hann 
beitir jöfnum höndum tilvitnunum 
r klassiska rithöfunda, ritninguna 
og alþýðlega málshætti. Orð hans 
sjálfs eru svo meitluð, að þau verða 
að spakmælum. Hann getur verið 
hæðinn, en háðið er þá biturt eins 
og svipuhögg. Þekking hans á mann 
eðlinu og veröldinni veldur því, að 
hann er ekki barnalega bjartsýnn. 
Hann hyggur, að ef menn vilji ekki 
gera hið góða af ást til guðs, kunni 
þeir þó að gera það af ótta við hel- 
víti. Og djöfullinn er honum jafn 
mikill veruleiki og Luther sjálfum. 

Þenna stórbrotna íslenzka pré- 
dikara tók íslenzka þjóðin ástfóstri 
við. Hún fann, að hann var blóð 


að það sem hann talaði um, kom 
henni við. Alþýða manna kunni ut- 
anbókar, langa kafla úr prédikun- 
um hans og orð hans voru höfð að 
sönnunargagni líkt og spakmæli eða 
vers úr Biblíunni. Og um sjálfan 
manninn spunnust fljótt þjóðsögur, 
líkt og um séra Hallgrím. í því 
er fólgin hin fullkomnasta viður- 
kenning, sem þjóðin getur veitt 
mikilmenni. 

Um miðja 18. öld hefst nýtt tíma- 
bil í bókmentum íslendinga. Þessu 
veldur ekki nein gagngerð breyting 
á atvinnumálum þjóðarinnar — þau 
eru yfirleitt á sömu afturfararleið- 
inni og verið hafði öldina á undan. 
Það sem straumhvörfunum veldur. 
eru andlegar hreyfingar úti í Evr- 
ópu, upplýsingarstefnan og sá á- 
hugi, sem vaknaði á þessari tíð í 
framförum í atvinnulífi og borg- 
aralegri menningu. Margt af því, 
sem reynt var á þessum tíma á ís- 
landi, kom að litlu eða engu haldi í 
bráð, en sumt bar þó ávöxt síðar. 
En því er nú svo varið, að endur- 
bætur og framfarir eru sjaldan 
eins auðveldar og bjartsýnir skyn- 
semishyggjendur vilja halda. 

Atvinnuvegir eru svipaðir og áð- 
ur, landbúnaður höfuðgreinin, og 
fiskiveiðar á smábátum. Nokkrar 
tilraunir eru gerðar til að koma á 
fót iðnaði, en þær koma ekki að 
fullum notum. Verksmiðjur þær, 
sem hér urn ræðir, og Skúli Magnús- 
son kemur á fót, eru settar í Reykj- 
avík, sem nú verður að sjávarþorpi. 
Um aldamótin 1800 búa þar um 300 
manns. 



ÁHRIF ÍSLENZKRA BÓKMENNTA 


137 


Á verzluninni verða nú miklar 
breytingar. Einokunarverzlunin 
liggur enn í upphafi tímabilsins 
eins og mara á þjóðinni, en menn 
liefja nú baráttu móti henni, (Skúli 
Magnússon og aðrir), lýkur henni 
loks 1787, þegar verzlunin er gefin 
laus við alla þegna Danakonungs. 
En auðvitað þurfti langan tíma til 
að þjóðin næði sér eptir þá kreppu, 
sem húri hafði verið í. 

Ofan á verzlunarólagið og kalda- 
koi atvinnuveganna bætast margs- 
Lonar hörmungar, svo sem eldgos, 
•óáran og sjúkdómar í fénaði. Mann- 
fellir varð opt, svo að fólkinu fjölg- 
aði og fækkaði á víxl, og var það 
optast innan við 50 þúsundir. 

Með þessu tímabili lýkur yfir 
•drottnun kirkjunnar í bókmentum. 
Prentsmiðjan, sem lengst af var á 
Hólum, hafði verið að öllu leyti í 
höndum kirkjunnar og verið notuð 
næiTi eingöngu til þess að prenta 
guðsorð. En nú verða þau um- 
skipti, að stofnuð er 1772 með 
leyfi konungs ný prentsmiðja í 
Hrappsey á Breiðafirði. Má hún 
gefa út allskonar bækur, nema trú- 
arrit og skólabækur. Þeir, sem að 
þtessu verki stóðu, voru þeir Ólafur 
Ólafsson (Olavius, d. 1788), Bógi 
hóndi Benediktsson í Hrappsey (d. 
1803) og Magnús Ketilsson sýslu- 
maður (d. 1803). Þetta er upphafið 
að veraldlegum, prentuðum bókum 
á íslandi. í Hrappsey voru gefnar 
út eitthvað yfir 80 bækur og bækl- 
ingar, og voru margar þeirra hin 
mestu merkisrit. Meðal þess- 
ara bóka má nefna veraldleg kvæði 
skálda frá þessari tíð, svo sem Jóns 


Þorlákssonar og Eggerts Ólafsson- 
ar. 

Á síðasta tug aldarinnar er þessi 
prentsmiðja seld hinu nýstofnaða 
Landsuppfræðingarfélagi og flutt 
til Leirárgarða. Þá var Hólaprent- 
smiðja svo úr sér gengin, að hún er 
seld þessu sama félagi (1799) og 
lýkur þar með veldi kirkjunnar yfir 
bókmentum að fullu og öllu. 

Eitt af einkennum þessa tímabils 
eru ýms félög, sem stofnuð eru til 
að vinna að þjóðarheill og framför- 
um, og gefa út rit í því skyni. 1760 
er stofnað Ósýnilega félagið, sem 
kemur að vísu litlu í framkvæmd, 
nokkru síðar Lærdómslistafélagið 
(1779—1796) og loks Landsupp- 
fræðingarfélagið (1794—1826). í 
sambandi við þessi félög standa svo 
tímarit, sem birtast nú fyrst á ís- 
landi, og er elzt þeirra Islandske 
Maaneds Tidender, sem gefið var 
út af Hrappseyjarmönnum. 

Miðstöðvar menningarinnar voru 
á næstu öldum eptir siðskipti bisk- 
upsstólarnir, þar sem skólarnir voru 
og prentsmiðjan. Nú breytist þetta, 
því að skólarnir eru skildir frá bisk- 
upssetrunum, Hólaskóli lagður nið- 
ur og Skálholtsskóli fluttur, fyrst 
til Reykjavíkur en síðan til Bessa- 
staða (1805) og stendur hann þar 
um hríð í miklum blóma. 

Miðstöðvar eru ennfremur hin 
nýju prentsmiðjusetur — Hrappsey 
fyrst, en þar næst Leirá og Viðey. 
Loks er þess að geta, að Kaup- 
mannahöfn hefir aukist mjög að á- 
hrifum í bókmentalegum efnum. 
Stúdentum þeim, sem þangað fara, 
fjölgar stórum — er það nú alltítt 
að menn lesi þar lögfræði, og marg- 



138 


TIMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


ir taka þar guðfræðispróf. Auk 
þess dvelja þar ýmsir íslendingar 
langdvölum, sumir alla æfi. Kemur 
þar út töluvert af íslenzkum rit- 
um, fyrst og fremst ársrit það, sem 
Lærdómslistafélagið gefur út, og 
margar fornsagnaútgáfur. Safn 
Árna Magnússonar í Kaupm.-höfn 
er hið mesta og verðmætasta ís- 
lenzka handritasafn, og þurftu 
þeir, sem höfðu áhuga á sögu ís- 
lands og bókmentum þess, mjög á 
því að halda. Allt þetta jók áhrif 
Kaupmannahafnar og þar kyntust 
margir hinir ágætustu íslendingar 
andlegum hreyfingum samtímis 
meðal erlendra þjóða. 

* * * 

Einn hinn fyrsti og merkasti rit- 
höfundur upplýsingarinnar á íslandi 
er Eggert Ólafsson. Hjá honum 
fara saman hinar almennu menn- 
ingarhugsjónir 18. aldarinnar og 
brennandi ást á ættjörðinni, móður. 
málinu, þjóðerninu. Hann berst 
fyrir trúnni á föðurlandið, fyrir dug 
og djarflegum framkvæmdum, 
menntun og menningu. 

Eggert Ólafsson er fæddur í 
Svefneyjum á Breiðafirði 1726. 
Hann naut hinnar beztu menntunar, 
fyrst í Skálholti og síðan í Kaup- 
mannahöfn. Hann ferðaðist nokkur 
ái (1752—7) um land með Bjarna 
Pálssyni, er síðar varð landlæknir. 
Síðan dvaldist hann ýmist í Dan- 
mörku eða á íslandi — er hann þá 
hjá mági sínum séra Birni Hall- 
dórssyni í Sauðlauksdal, hinum 
merkasta manni og einhverjum 
mesta framfaramanni á íslandi um 
þær mundir (hann tók fyrstur að 
rækta kartöflur á Íslandi og ýmsar 


aðrar garðjurtir). 1767 giftist Egg 
ert, en drukknaði vorið eptir á leið 
yfir Breiðafjörð til Hofstaða á Snæ- 
fellsnesi, þar sem verða átti fram- 
tíðarheimili þeirra hjóna. Varð hann 
mörgum harmdauði. 

Eggert hafði á stúdentsárunum 
numið mikið náttúrufræði og 
var ferð þeirra Bjarna einkum ætl- 
uð til rannsókna á náttúru landsins. 
Um þessar ferðir þeirra ritaði Egg- 
ert merkilegt rit (Reise igennem 
Island). Er þar bæði rætt um 
landið sjálft og þjóðina. . Þeir fé- 
lagar klifu upp á jökla og rannsök- 
uðu eldfjöll, sem menn höfðu ekki 
þorað að hætta sér nærri um lang- 
an aldur. 

Eggert er þjóðlegur maður. Hann 
ritar Brúðkaupssiðabók, þar sem 
hann reynir að lífga við forna siðu, 
sem niður voru fallnir, og sjálfur 
hélt hann brúðkaup sitt samkvæmt 
þessum siðum. — ísl. tungu ann 
hann af heilum hug og berst fyr- 
ir hreinsun hennar, en hún var þá 
ailmjög menguð af dönskum orðum, 
einkum ritmálið. Hann er því einn 
hinn fyrsti íslenski málhreinsunar- 
maður. Mál hinna fornu bók- 
mennta er honum fyrirmyndin. 

Merkast af ritum Eggerts, þegar 
frá er tekin Ferðabókin, eru kvæði 
hans. Aðeins lítið af þeim kom út 
á þessum tíma — í heild voru þau 
fyrst gefin út 1832. En þau voru 
þó vel kunn samtímamönnum hans 
og þóttu marka tímamót. 

Nýjungin í kveðskap hans lá í 
mörgu. Fyrst og fremst í því, að 
hann tekur ný efni til meðferðar.. 
Kvæði hans eru þrungin hugsjónum 
samtímans. Aðferðir hans eru líka 



ÍSLENZKAR BOKjMENTIR EPTIR SIÐSKIPTLN 


139 


að mörgu leyti nýjar: hann yrkir 
löng líkingakvæði eins og “ísland”, 
þar sem ættjörðin kemur fram í 
líki aldraðrar konu og telur raunir 
sínar; kvæðið “Tvídægra’’ er í stíl 
hinna líkingafullu latndalýsinga 
(Swift, Holberg), sem kasta háð- 
ljósi á samtímann. 

Eggert metur mál meira en rím 
— hann yrkir sjaldan dýrt. En 
þó er málið og meðferð þess ekki 
miklu betri hjá honum en tíðkast 
hjá öðrum skáldum á þeim tíma. 
Eggert er líka meiri hugsjónamaður 
en skáld. Enda telur hann skáld- 
skapinn ekki vera annað en efstu 
tröppu mælskulistarinnar: tilgang- 
urinn er að hræra hjörtu manna til 
þess, sem er nytsamlegt og gott. 
Kvæði hans eru hvatningakvæði og 
mörg þeirra snerta ýmist siðgæði 
eða verkleg efni, (t. d. íslendingar 
þurfa að læra verzlun,ágæti sveita- 
lífsins). í slíkum skáldskap og 
þessum getur verið andríki (esprit), 
en ekki andagift, hann getur verið 
smekklegur, en fegurðin er hér 
þerna nytseminnar. 

í kvæðum Eggerts ber mikið á á- 
hrifum frá fornöldinni, bæði forn- 
norrænni og grísk-rómverskri. 
Hann getur verið fornyrtur og 
myrkur í máli, en hins vegar úir og 
grúir af tilvitnunum í latneska höf- 
unda. Af goðanöfnum má ekki á 
milli sjá, hvort tíðari eru norræn 
eða latnesk. Þegar svo ber undir 
setur hann norræn nöfn í stað 
grískra, og er þetta býsna vélræn 
aðferð, en ekki ótíð erlendis um 
þessar mundir. Öll þessi fornfræða- 
stefna er æði fróðleikskend, tilvitn- 
anirnar stinga í stúf við hitt efnið. 


Ef þessi kveðskapur kemur frá 
hjartanu, þá hefur hann þó farið í 
gegnum heilann áður en hann 
komst á pappírinn. Hann er ekki 
samræm heild. 

í kvæðum Eggerts ber meira á lýs- 
ingum á fegurð náttúrunnar en 
tíðkaðist áður. Hafa (erlendar 
bókmenntir haft áhrif á hann í því 
efni. Þessar náttúrulýsingar eru 
ólíkar náttúruinnblæstri hins róm- 
antiska tíma. Hann dýrkar eink- 
um hina nytsamlegu fegurð, gróð- 
ursælt, búsældarlegt land, blóm og 
fuglasöng. Af þessu og kenning- 
um fýsiókratanna er ofið kvæðið 
Búnaðarbálkur, einhver mesta lof- 
gerð um íslenzkt sveitalíf, sem til 
er. 

Athyglisverðar eru einstöku lýs- 
ingar Eggerts á fegurð auðnanna, 
sem sýna mikla dirfsku á þeim 
tíma, þegar menn voru ennþá svo 
mjög á valdi náttúruaflanna. Svo 
er um siglingakvæði hans, þar sem 
hann heldur áfram fomíslenzkri 
kvæðagerð. Á einum stað lofar 
hann Island fyrir að hafa látið 
Heklu lýsa sér langt út á sjó. 

Ást Eggerts á ættjörðinni er fölsk- 
valaus, og sum ættjarðarkvæði hans 
eru hið fegursta og hreinasta, sem 
hann hefur ort: 

ísland ögrum skorið, 
ég vil nefna þig, 
sem á brjóstum borið 
og blessað hefur mig, 
fyrir skikkun skaparans, 
vertu blessað, blessi þig 
blessað nafnið hans. 

Við Hrappseyjarprentsmiðju er 
riðið skáldið Jón Þorláksson. Er 



140 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


hann fyrsta veraldlega skáldið á ís 
landi, sem sér nokkuð að ráði af 
ritum sínum á prenti. 

Ævi hans er margbreytileg. Hann 
er fæddur 1744 og er prestsonur. 
Gerist hann sjálfur prestur er hann 
hefur aldur til, en verður tvívegis 
að láta af prestskap sökum barn- 
eigna. Fær hann þá atvinnu við 
Hrappseyjarprentsmiðju um hríð, og 
giftist Margréti dóttur Boga Bene- 
diktssonar. Að lokum fær hann 
uppreisn að nýju og kemst að brauð- 
inu Bægisá í Eyjafirði og er þar við 
mikla fátækt til dauðadags 1819. 

Eptir Jón liggur kveðskapur, bæði 
frumkveðinn og þýddur, og eru þýð- 
ingar hans miklu merkilegri. Hefst 
sú starfsemi hans á Hrappseyjar- 
árum hans; koma þá út þýðingar af 
kvæðum norska skáldsins Tullins 
(1774 og 1783), sem um þær mund- 
ir var mikils metinn á Norður- 
löndum. 

Auk kvæða Tullins og fjölda 
minni kvæða (t. d. eptir Gellert) 
þýðir séra Jón þrjá mikla ljóða- 
bálka: Tilraun um manninn eptir A. 
Pope, Paradísarmissi Miltons og 
Messíasarkvæði Klopstocks — en 
ekki kom nema fyrsti ljóðbálkurinn 
og brot af öðum út meðan hann 
lifði. 

Hér er einkum ástæða til að 
minnast á Paradísarmissi og Mess- 
ías. Annað er, sem kunnugt er, ort 
á rímleysu, á ensku nefnt 
biank verse, hitt á hexametri. En 
séra Jón þýðir hvorttveggja á forn- 
yrðislag og færir þannig inn í 
þessi kvæði straum frá forn- 
norrænum kveðskap, Eddukvæðun- 
um, því að bragarhættinum fylgir 


fleira úr máli og anda fornbókment- 
anna. Er ekki vafi á að þetta hefur 
orðið þýðingunni til mikils ábata. 
Flún verður hátíðlegri í máli og blæ- 
hreinni en flest af kveðskap þessar- 
ar aldar. Eru þessar þýðingar 
fyrirrennarar Hórners þ ý ð i n g a 
Sveinbjarnar Egilssonar, en Svein 
björn má telja höfuðlæriföður hinna 
rómantísku málbótamanna. Þannig 
liggja þræðir frá Jóni Þorlákssyni 
til næsta tímabils. 

Það er ekki ætlunin hér að telja 
upp skáld þessa tímabils, en þó er 
ekki hægt að ganga með öllu fram 
hjá Sigurði Péturssyni (d. 1827). 
Hann er merkastur sökum þess, að 
Hann ritar fyrstur leikrit á íslenzku 
(ásamt með Geiri biskupi Vídalín, 
er ritar leikinn “Brandur’’). Það 
eru gamanleikirnir “Hrólfur og 
“Narfi”, sem leiknir voru af skóla- 
piltum í Reykjavík. Annað, sem 
telja má merkilegt um Sigurð, eru 
Stellurímur. Efnið er sótt í kvæð- 
ið Stella eptir norska skáldið Wess- 
el, en því er snúið í íslenzkar rímur. 
En þessar rímur eru þó með ein- 
kennilegu móti; ef þær eru ekki 
beinlínis skopstæling af rímum,er að 
minnsta kosti ljóst, að höfundi hefur 
ekki verið óljúft að henda nokkuð 
gaman að þeirri bókmentagrein. 

Af ritum í óbundnu máli er auð- 
vitað mikið frá þessari tíð, en þó 
furðu fátt, sem talið verður til fag- 
urra bókmenta. Rit Bjarnar Hall- 
dórsonar um búnað (svo sem “Atli”, 
“Arnbjörg’’, “Grasnytjar’’), Kirkju- 
saga Finns biskups Jónssonar og 
Árbækur Espólíns eru alt mjög 
merk rit, en eigi er þess kostur að 
fara nánar út í þau hér. En eigi 



ÁHRIF ISLENZKRA BÖKMENNTA 


141 


er réttlátt, þegar verið er að ræða 
um bókmentir íslendinga á 18. öld, 
að hlaupa yfir ævisögu séra Jóns 
Steingrímssonar. 

Jón Steingrímsson (1728-1791) 
var Norðlendingur að ætt og upp- 
runa, en fluttist snemmendis til 
Suðurlands og var seinast prestur á 
Prestsbakka á Síðu. Margt dreif 
á daga hans, en hið mikilfengleg- 
asta af því öllu var Skaftáreldur, 
hið ægilegasta eldgos, sem yfir ís- 
land hefur komið síðan landið bygð- 
ist. Það var 1783. Bráðið hraun- 
io rann eins og fljót niður yfir byggð 
ina og lagði undir sig allt, sem fyrir 
var, bæði kvikt og dautt. Tók þá 
af fjölda bæja. Þessu fylgdi ösku- 
fall svo mikið, að mest af fénaði 
dó. Verzlunarástandið var þá, svo 
sem fyr var greint, hið versta, og 
má geta sér þess til, hversu fór 
með fólkið, sem bjó í grend við eld- 
svæðið. Sumir flosnuðu upp af 
jörðum sínum, aðrir dóu úr hungri 
eða sjúkdómum. í þessum hörm- 
ungum kom bezt í ljós hvílíkur mað- 
ur séra Jón Steingrímsson var. 
Hann gerði hvortveggja, hjálpa 
mönnum með ráðum og dáð og 
hugga með guðsorði. Hann var 
jafnmikil hetja og trúmaður. 

Ævisögu sína ritar Jón á efri ár- 
um sínum og er hún ætluð börnum 
hans. Hann veit, að honum er ó- 
hætt að treysta þeim, og fyrir því 
segir hann frá meiru en annars 
hefði orðið. Ævisaga Jóns Stein- 
grímssonar er jafn elskulegt og að- 
laðandi verk og Píslarsaga séra Jóns 
Magnússonar er hryllileg. Einfeldni 
og einlægni einkennir alla söguna, 
séra Jón er karlmenni með barns- 


hjarta. Smáskrítnin í fari hans 
kemur ekki síður í ljós en óbilandi 
hugrekkið — hann tilgreinir mjög 
smásmuguiega, ef maður hefur selt 
honum dýrt næturgreiða. Hann 
tekur allt alvarlega—og heiptrækni 
hans er heiptrækni barnsins. En 
rauði þráðurinn í öllu lífi séra Jóns 
er trúin, sterk og innileg. Hennar 
þurfti hann mjög við, og án hennar 
hefði hahn varla verið slík hetja 
sem hann var. Sancta simplicitas 
hefur verið sagt að væri einkenní 
séra Hallgríms. En það á miklu 
fremur við um séra Jón Steingríms- 
son. 

Áður en skilist er við þetta tíma- 
bil, verður að geta þess mannsins, 
sem telja má, að mest beri á í bók- 
menntum íslendinga á síðasta ára- 
tug 18. aldar og fram á hina 19. Það 
er Magnús Stephensen (1762-1833). 
Hann var menntaður á Evrópuvísu 
og gerðist hinn mesti frömuður upp- 
lýsingarinnar á íslandi. Hann var 
einn af hvatamönnum að stofnun 
Landsuppfræðingarfélagsins (1794) 
og forkólfur þess á meðan það starf- 
aði, ritaði allra mann mest í tímrit 
þess(Minnisverð tíðindi og Klaustur 
póstihn) og nokkuð af öðrum bók- 
um, sem það gaf út. Með þessum 
tímaritum eru prentsmiðjurnar f 
fyrsta sinn látnar hjálpa til að fræða 
landsmenn á því, sem gerist í öðr 
um löndum. — En Magnúsi varð þó 
ekki eins mikið ágengt og hann 
hafði vonað. Til þess að breiða út 
kenningar þarf að skilja þá, sem við 
þeim eiga að taka. Það gerði 
Magnús ekki. Menntun hans var 
einhliða, erlend. Hann vantaði 
þjóðlega fótfestu. Hann berst á 



142 


TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS tSLENDINGA 


móti rímum og lútiherskum rétttrú- 
naði, en hann megnar ekki að 
tendra bál í hjörtum þjóðarinnar 
með orði sínu. Hann réð yfir einu 
prentsmiðjunni, sem til var á ís- 
landi, til dauðadags. En hann fékk, 
eins og margir gamiir menn, á síð- 
ari árum að kenna á nýjum mönn- 
um, sem fluttu nýjan boðskap. í 
Landsyfirréttinum er hann um skeið 
samverkamaður Bjarna Thoraren- 
sens, hins fyrsta rómantíska skálds 
á íslandi. 1816 rís upp keppinaut- 
ur Landsuppfræðingarfélagsins; þá 
er Hið íslenzka bókmenntafélag er 
stofnað —- það berst fyrir allt öðr- 
um hugsjónum en Landsuppfræð- 
ingarfélagið og hefir staðið í blóma 
heila öld eftir að hitt félagið var lið- 
ið undir lok. En með þessum at- 
hurðum nálgumst vér nýtt tímabil í 
bókmenntasögu íslands, hið róman- 
tíska tímabil. 

III. 

Allt frá siðskiptum og fram yfir 
1800 hafði hag íslenzku þjóðarinn. 
at jafnt og þétt hrakað, svo að ekk- 
ert var líkara en hún rnundi fara all- 
rar veraldar veg. Það sætir undr- 
urn, að svo fámenn þjóð, sem barðist 
við sjálfa tortíminguna, skyldi geta 
haldið uppi nokkru andlegu lífi, hitt 
sætir þó enn meiri undrurn, hve 
mikil verðmæti þar voru til, þrátt 
fyrir allt. Á því tímabili, sem nú 
mun verða sagt nokkuð frá, fer að 
birta aftur. Srnám sarnan vinnur 
þjóðin aftur frelsi sitt, og eftir það 
líður ekki á löngu, að úr fari að 
rakna fyrir henni. 

Það er ævinlega gjörræði að 
skipta sögunni, sem er óslitinn þró- 
unarrás, í tímabil. En það er nauð 


synlegt gjörræði — án þess er ekki 
hægt að fá nægilega glöggt yfirlit. 
En það er oft erfitt að finna skyn- 
samlega skiptingu. Einkum rná 
telja erfitt að benda á tímamótin 
milli upplýsingartímans og róman- 
tíska tímabilsins á ísiandi. Fyrsta 
rómantíska skáldið, Bjarni Thorar- 
ensen, kemur til íslands 1811. 
Stofnun Bókmentafélagsins (1816) 
bendir líka fram á við. En allt um 
það eru hugsjónir upplýsingartím- 
ans enn ríkjandi á íslandi. Magnús 
Stephensen ræður yfir einu íslenzku 
prentsmiðjunni til dauðadags 
(1833). Það er eins og morguns- 
ár hins nýja tíma sé hulið dökkum 
skýjum, en á árunurn eptir 1830 er 
kominn bjartur dagur (t. d. 1835, 
þegar tímaritið Fjölnir kernur út). 
— Aptur getur engum mótmælum 
sætt, að þessu tímabili lýkur kring- 
um 1880. 

Ekki verður sagt að þjóðarhugur 
og verkleg menning breytist til 
muna, fyr en líða tekur á þetta 
tímabil. Er því ekki þar að leita 
að orsökum þess vaxtar og vorgróð- 
urs, sem finna má í íslenzkum bók- 
menntum á öðrum fjórðungi 19. 
aldar, heldur eru hér að verki er- 
lendir straumar, sem frjóvga hið 
innlenda, svo að það er líkt því, sem 
það kasti ellibelgnum og verði ungt 
í annað sinn. Þessir straumar eru 
rómantík og frelsishreyfingar. 

Ekki er þörf að ræða hér um hina 
rómantísku hreyfingu í öðrum lönd- 
um. Það eitt skiptir máli, sem að 
íslandi veit. Rómantíkin er um 
marga hluti ólík upplýsingarstefn- 
unni. Hún horfir á einstaklinginn 
meira en mannfélagið, stórmennið 



I'SLBNZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


143 


meira en fjöldann. Hún hirðir 
meira um þjóðerni en alþjóðamenn- 
ingu. Hún metur meira hugsjónir 
en verkleg efni. Hún kafar ofan í 
hyldýpi sálarinnar, berst á vængjum 
ímyndunaraflsins fyrir stormi til- 
finninganna; hafnar hinu nálæga og 
skýra fyrir hinu fjarlæga og óijósa, 
metur siðfræðina lítils hjá trúnni. 

Á íslandi ber lítið á rómantiskum 
öfgum. Hugarflug rómantisku 
skáldanna er minna en í ævintýrum 
og riddarasögum. Og þegar ís- 
lenzku skáldin fara að rómantiskum 
sið aptur í tímann, verður fyrir þeim 
hin íslenzka fornöld, sem er björt og 
klassisk. ísland er ekki vel til þess 
fallið, að vera vagga sjúklegra 
drauma. Af öllu þessu má heita, að 
rómantiska stefnan hafi aðeins ver- 
ið til gagns á íslandi. Hán gerir 
fegurðina sjálfstæða, svo að hún 
þarf ekki lengur að lúta valdi nyt- 
seminnar. Hún opnar hinar leyndu 
lindir, leyfir innblæstrinum rúm hjá 
hagmælskunni. Hún þroskar til- 
finninguna fyrir fegurð náttúrunn- 
ar, gefur skáldinu þor til að gefa 
sig henni á vald, og í þeim efnum 
þarf hann hvorki að afsaka sig með 
nytsemi né trú framar. En heilla- 
vænlegasti þáttur rómantisku stefn- 
unnar á íslandi er þó ástin á þjóð- 
legum efnum, sögu, máli, fornum 
hókmentum, þjóðfræðum. Nú er 
stigið verulegt spor til að hreinsa 
tunguna og stíllinn af (þýzk)- 
dönskum áhrifum, sem mjög höfðu 
spilt ritmálinu um langan aldur og 
sett á það óhreinan blæ. Hér kem- 
ur bæði fornmálið og einkum al- 
þýðumálið í sveitum til hjálpar. 
Kröfur til fegurðarsmekks í skáld- 


skap aukast að miklum mun, og 
málið, stíllinn er nú loks metinn 
eins mikils og dýrir bragarhættir. 

Þess er auðvitað ekki kostur að 
rekja hér frelsisbaráttu íslendinga 
á þessum tíma. Hún hefst með júlí- 
byltingunni 1830 og fer vaxandi allt 
þetta tímabil. Alþingi, sem lagt var 
niður 1800, er endurreist 1843 sem 
ráðgjafarþing og á árunum 1871 og 
1874 fær ísland fjárforræði og 
stjórnarskrá. —Sá, sem bar höfuð 
og herðar yfir alla íslendinga í þess- 
ari baráttu er Jón Sigurðsson (d. 
1879), sem var jafnvígur í vísind- 
um og stjórnmálum, og er maður- 
inn allt of fyrirferðarmikill til að um 
hann sé hægt að ræða hér. 

Þjóðarhagur fer að batna, en þó 
ekki til verulegra muna, fyr en undir 
lok þessa tímabils, að landsmenn fá 
f járforræði. Verklegar framkvæmd 
ir eru engar, landið er vegalaust og 
skólalaust fyrir alþýðu manna. 
Landbúnaður er eins og áður aðal- 
atvinnuvegur. 1850 er talið að 
82% landsmanna lifi á honum, en 
7% á fiskiveiði. Framfarir eru litl- 
ar í þessum atvinugreinum, ræktun- 
ar- og veiði-aðferðir eru eins og þær 
höfðu verið öldum saman. En lands- 
fólkinu smáfjölgar. 1801 er það 47 
þúsund, um miðja öldina tólf þús- 
undum meira, en 1880 rúm 72 þús- 
und. Á verzluninni varð sú bót, 
að hún er gerð alfrjáls 1854 og eykst 
nú hröðum skrefum og kemst með 
tímanum í innlendar hendur, en 
áður voru allir kaupmenn danskir. 
Sveitirnar eiga sér nú sem áður 
rímnaskáld og fróða alþýðumenn. 
Rímur eru ortar allt þetta tímabil, 
en þær bíða hnekki, þegar Ijóðskáld- 



144 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


iö Jónas Hallgrímsson gerir árás á 
þær, og fer svo að lokum, að þær 
hverfa úr sögunni. — Fróðleiks- 
mennirnir halda áfram sínu starfi 
í sama anda og verið hafði á öldun- 
um á undan og safna þeir og skrá 
ógrynni af fróðleik. Má sem dæmi 
nefna Daða fróða Níelsson (d. 
1856) og Gísla Konráðsson (d. 
1877). 

Af miðstöðvum menningarinnar 
er fyrst að geta skólanna. 1805 
var skólinn fluttur frá Reykjavík 
til Bessastaða og var hann þar um 
langan aldur. Var það í einu lærð- 
ur skóli og undirbúningsskóli fyrir 
presta. Hafði hann hinum ágætustu 
kennurum á að skipa, og má telja 
hann meðal merkilegustu mennta- 
stofnana á íslandi. 1846 er hann 
fluttur til Reykjavíkur aptur, og 
árið eptir er þar stofnaður sérstak- 
ur prestaskóli. 1875 er settur á 
stofn læknaskóli, líka í Reykjavík. 
Það sem nú hefir verið nefnt, bendir 
á að Reykjavík er að vaxa í menn- 
ingu þjóðarinnar. Að fólksfjölda til 
er hún að vísu þorp ennþá (upphaf 
19. aldar 307 menn, 1860 aptur 
1444), en áhrif hennar fara vax- 
andi. Þar er Alþingi sett, og þangað 
er prentsmiðjan flutt frá Víðey. Nú 
er farið að gefa þar út blöð. 

Aðal miðstöðin í menningu ís- 
endinga á þessu tímabili er þó ekki 
Reykjavík heldur Kaupmannahöfn 
íslenskir menntamenn og stúdentar 
flokkast þangað — það er háskól 
inn, sem dregur þá. Þar kynnast 
þeir því, sem er efst á baugi í bók- 
menntun og menningu Evrópu. Þar 
verður nú fámenn, en velskipuð 
“nýlenda”, sem að vísu breytist ár 


frá ári. Þar er aðalstöð sjálfstæð- 
isbaráttu þjóðarinnar — Jón Sig- 
urðsson býr þar allan sinn aldur. 
Þar hefir Bókmentafélagið aðal- 
bækistöð sína. Merkustu og áhrifa- 
mestu tímaritin koma þar út (Ár- 
mann á Alþingi, Fjölnir, Ný félags- 
rit) og fjöldi annara íslenzkra bóka^ 
bæði skáldrit og fræðirit. 


Lærifaðir margra hinna róman- 
tisku skálda er Sveinbjörn Egilsson, 
kennari á Bessastöðum og síðan f 
Reykjavík (d. 1852). Hann má 
telja meðal mestu norrænufræð- 
inga, sem uppi hafa verið, (höfuð- 
rit hans á því sviði er Lexicon 
poeticum, orðabók yfir hið forn- 
norræna skáldamál, eitthvert mesta 
vísindaafrek, sem unnið hefir verið 
á íslandi). Nokkur kvæði eru til 
eptir hann og sýna þau mann, sem 
að stíl og málfari er með annan 
fótinn í upplýsingartímanum, en 
hinn í rómantiska tímanum. Þetta 
er ekki svo að skilja, að hann eigi 
rómantikinni eða rómantisku skáld- 
unum neitt að þakka, heldur standa 
flestir þeirra á herðum hans. Lind- 
ir þær, sem hann eys úr, er norræn 
og grísk-rómversk fornöld. Þegar 
hann yrkir —eða þýðir gríska eða 
rómverska höfunda — undir forn- 
um, órímuðum háttum, fær málið 
um leið fornan hreinleiksblæ — 
getur hann þá nálgast málfegurð 
Jónasar. En þegar hann notar 
nýrri, rímaða hætti, gægist 18. 
öldin fram. Merkustu þýðingar 
Sveinbjarnar eru á kvæðum Hóm- 
ers í óbundnu máli og auk þess að 
nokkru undir fornyrðislagi. Hér 
er ekkert framar af hinum óhreina 



ISLENZKAR BOKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


145 


málblæ hinna síðustu alda á und 
an, heldur er þetta tært eins og 
bergvatn. Pornyrðin stinga ekki í 
stúf við annað, allt er samræm, lif. 
andi heild. Það er ekki hægt að 
rekja með rökum, hve mikið róman- 
tisku skáldin eiga Sveinbirni að 
þakka um stíl og málfegurð. 

Elzta rómantiska skáld íslands, 
Bjarni Thorarensen, er eldri en svo, 
að hann hafi lært af Sveinbirni og 
þeim Bessastaðamönnum. Hann má 
telja að skáldgáfum og andlegri 
stórmensku meðal hinna ágætustu 
skálda, sem verið hafa á íslandi. 

Bjarni er fæddur 1786 og ólst 
hann upp á Hlíðarenda í Fljótshlíð. 
Má sjá þess glögg merki í kvæðum 
hans, hvílík áhrif þessar fornfrægu 
slóðir hafa haft á barnshuga hans. 
Hann fer 1803 til Kaupmannahafnar 
og stundar þar laganám í fjögur ár. 
Nokkru síðar fer hann til íslands og 
er dómari við Landsyfirréttin í 
Reykjavík um skeið. 1833 verður 
hann amtmaður yfir Norður- og 
Austuramtinu og gegnir því em- 
bætti til dauðadags (1841). 

Eptir Bjarna liggur eitt lítið 
bindi af Ijóðum. En þau eru svo á- 
gæt og sérkennileg, að þar má varla 
eitt missa sig. Þar fer saman feg- 
urð og mannvit, stórfenglegt ímynd- 
unarafl og djúp tilfinning. 

Að forminu til er Bjarni tíma- 
mótamaður, en þó þannig, að hann 
stendur nær hinum nýja tíma. Hon- 
um er ósýnt um rím og hann nýtur 
sín bezt, þegar hann notar foma, 
auðvelda, órímaða háttu. Þar er 
líka málið hreinast, og er eins og 
endurnýjungin komi þaðan og 
breiðist út til annara kvæða. En 


þegar hann notar rímaða háttu, 
koma minjar 18. aldarinnar fram, 
málið er ekki eins fagurt, og áherzl- 
ur máls og háttar fara ekki æfin- 
lega sem bezt saman.—iSkáldskap- 
armálið er að breytast hjá honum. 
Kenningum er mjög að fækka og 
halda flest önnur skáld 19. aldar 
hina sömu braut. Þau vilja gera 
skáldskapinn hreinan og einfaldan 
og þeim finnst kenningin vera ó- 
fögur, óskáldleg. 

Bjarni var gæddur miklum lífs- 
krafti. Hann var gleðimaður mik- 
ill, ef svo bar undir, en á hinn bóg- 
inn var skapið viðkvæmt og undir- 
aldan var alvörugefni, jafnvel þung- 
lyndi. Hann gat verið mjög hæð- 
inn og var þá stundum eins og bros 
hans væri blandað sársauka. Kem- 
ur þetta allt frarn í kvæðum hans. 

Háð hans og gaman kemur mest 
fram í lausavísum hans. Stundum 
er það aðeins létt glettni, svo sem í 
kvæðinu Freyjukettir, þar sem hann 
lýsir þeim hættunr, sem mönnum 
eru búnar, ef þeir horfa um of i 
augu kvenna. Það kvæði er allt 
þrungið kattarhreyfingum, ef svo 
má að orði komast, mjúkum, fölsk- 
urn, viðsjálum. 

Miklu rneira ber þó á karlmann- 
legri alvöru. Karlmenska Bjarna 
kemur fram í nærri hverju kvæði. 
Þar sem flest önnur skáld láta sér 
nægja, að dreyma um hernað í forn- 
öld, yrkir Bjami hergönguljóð. 1 
kvæðinu ísland lofar hann landið 
fyrir stórkostlega og eyðilega feg- 
urð, fjarstöðu þess og harðneskju, 
sem hafi verndað þjóðina frá vellyst, 
læpuskaps ódyggðum. Því kvæði 
lýkur hann svo: 



146 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


“En megnirðu’ ei börn þín frá vondu 
að vara, 

'og vesöld með ódyggðum þróast 
þeim hjá, 

aftur í legið þitt forna að fara, 
föðurland, áttu og hníga í sjá.’’ 

í sambandi við þetta er mat hans 
á fegurðinni. Opt setur hann hvort 
á móti öðru, hina jarðnesku feg- 
orð, sem veiklar menn með sællífi, 
og hina himnesku, andlegu fegurð, 
sem gerir menn hrausta. Hjá hon- 
tim táknar svalur veturinn, stjörnu- 
bjartur himininn, norðurljósin hina 
andlegu fegurð. 

Ástakvæði hans eru hrein og tær, 
andleg og ójarðnesk. Að vísu er lífs- 
þróttur hans of mikill til að þau 
verði dauf eða vatnsblönduð; “bál” 
og “blossa” talar hann um í sömu 
andránni og kossa. En optast ev 
hlærinn á þeim svalur. Eitthvert 
fegursta ástakvæði hans, Sigrúnar- 
Ijóð, er um ástina og dauðann. Hún 
angrar hann, þegar hún spyr, hvort 
fiann muni elska hana dauða. Það 
séu hennar varir, þó að þær séu 
kaldar. “Kyssir ei á köldum—kalda 
mjöllu vetri—röðull, jafnt sem rauð- 
ar—rósir á sumrum?” Hann biður 
fiana koma til sín dauða og faðma 
sig, þar til hann slíti fjötur líkam- 
ans og fylgi henni. 

'“Glöð skulum bæði við brott síðan 
halda 

brennandi í faðmlögum loftvegu 
kalda 

á gullreiðum norðljósa þjóta um þá. 
Eæn svo þá smáljós í vindheimum 
glansa 


um vetrarbraut skulum í tunglsljósi 
dansa 

og snjóskýjabólstrunum blunda 
svo á. 

Annað höfuðyrkisefni Bjarna er 
dauðinn. Hann yrkir allmikið af 
erfiljóðum, sem eru alveg laus við 
öll slitnu orðatiltækin, sem opt ein- 
kenna þessháttar Ijóð. Erfiljóð hans 
eru öll persónuleg og sérkennileg. 
Mannlýsingarnar skarpar og af- 
markandi. Hugmynda-auður hans 
og mannvit njóta sín þar jafnvel. 
Bezt lætur honum að lýsa tvíræð- 
um persónum, sem hafa orðið fólki 
til ásteytingar, svo sem Oddur 
Hjaltalín og Sæmundur Hólm. í 
þessum kvæðum leitar hann ofan í 
myrkur mannssálarinnar og greið- 
ir úr flækjunum með hárhvassri 
rökfimi. í kvæðinu um Odd lýsir 
Bjarni manni, sem brýst undan ill- 
um örlögum með því að skapa sér 
hlátraheim fullan af allskonar kynja 
myndum — við það hverfa honum 
harmarnir um stund. Bjarna líkir 
þessu við mann, sem “undir björg- 
um — liggur lifandi — með limu 
brotna—og hraunöxum—holdi söx- 
uðu”—hann æpir ekki eptir nót- 
um. 

Erfiljóðin eptir Særnund Hólrn 
standa þessu kvæði ekkert að baki. 
Mannvitið er þar jafnmikið, mann- 
lýsingin jafn skörp. En það kvæði 
er líklega enn djarfara að samlík- 
ingum — Bjarni spyr ekki frekar 
en Shakespeare um, hvað akadem- 
iskur smekkur leyfi. Hann sér allt 
lífið í einni mikilli lestaferð að lík- 
staða tjaldstað, hvernig moldvörpu- 
andinn ríkir meðal flestra ferða- 



ISLENZKAR BÓKMENTIR EPTIR SIÖSKIPTIN 


147 


mannanna, svo að þeir eru hraktir 
út af veginum,sem hinda ekkibagga 
sína sömu hnútum og samferða- 
mennirnir. Hann lýkur kvæðinu 
með því að líkja mannlífinu við 
fiskatorfu í sjó, þar sem ekkert rík- 
ir nema miskunnarlaus hnefaréttur- 
inn, þar sem stærri fiskarnir éta 
hina minni upp. 

Ást Bjarna á fegurð náttúrunn- 
sr er mikil. En hann getur sjaldn 
ast málað myndir, til þess kemur 
honum of margt í hug. Auk þess er 
svo mikil fjarlægð, óendanleiki í 
kvæðum hans, að hinu nálæga er 
aldrei vandlega lýst. Andi hans 
heimtar fjarsýn. Fortíðin blandast 
næri því alltaf saman við náttúru- 
lýsingar hans. Hann getur ekki 
minnst svo á æskustöðvar sínar, 
Fljótshlíðina, að honum komi ekki 
f hug Gunnar á Hlíðarenda. Sjálf- 
ur hefir hann leitað til hinna fornu 
tíma. Áhrif fornnorrænna bók- 
mennta, einkum Eddukvæða, koma 
fram nærri því í hverju kvæði 
hans. Þær liafa verið honum lífs- 
ins lind. 

Árið 1835 kom út nýtt íslenzkt 
tímarit, Fjölnir. Að því stóðu fjór- 
ir ungir íslendingar í Kaupmanna- 
höfn: Tómas Sæmundsson, Jónas 
Hallgrímsson, Konráð Gíslason og 
Brynjólfur Pétursson. Þessum 
mönnum var mikið í hug. Þeir 
ætla sér að vekja þjóðina af svefni. 
Þeir vilja vekja ættjarðarástina. 
Þeir vilja berjast fyrir frelsi íslend- 
inga. Þeir vilja vekja menn til 
framfara. Þeir vilja fá menn til að 
fylgjast með tímanum. Tímarit 
þetta þótti byltingarkennt. Á all- 
mörgum árgöngum þess var notuð 


ný stafsetning, sem elti framburð- 
inn langt um fram það, sem áður 
tíðkaöist. Það flutti rómantiskan 
skáldskap, sem margur kunni illa. 
í því var gerð hastarleg árás á 
rímnakveðskapinn, sem enn sem fyr 
var mjög kær alþýðu manna. Og 
þar var gagnrýnt fjöldamargt í 
fari landsmanna, og þoldu menn allt 
þetta illa. Þeir Fjölnismenn voru 
framan af mjög illræmdir, en síð- 
ari tíma menn hafa metið þá því 
meira. Hér er ekki tækifæri til að 
minnast á nema einn þeirra, Jónas 
Hallgrímsson. 

Hann er fæddur 1807. Faðir hans 
var kapellán og drukknaði meðan 
Jónas var enn barn að aldri. Móðir 
hans gat komið honum til náms, var 
hann í Bessastaðaskóla og útskrif- 
aðist þaðan 1829. 1832 fór hann til 
Kaupmannahafnar og lagði þar 
stund á náttúrufræði. 1837 fór 
hann til íslands og ferðaðist um og 
rannsakaði náttúru landsins. Var 
hann nú ýmist á íslandi eða í Dan- 
mörku. Hann dó í Kaupmannahöfn 
1845. Hafði hann fótbrotnað, er 
hann kom heim til sín seint á 
kvöldi, hljóp drep í, og dó hann af 
og varð mjög karlmannlega við 
dauða sínum. 

Jónas Hallgrímsson minnir á 
Baldur. Kveðskapur hans er hið 
fegursta sem á íslandi hefir verið 
ort. Meira fegurðardýrkanda get- 
ur ekki. Meira listamann heldur 
ekki. En hann varð skammlífur 
eins og Baldur. Hann dó, meðan 
hann var enn í blóma lífsins, eins og 
blóm, sem slitið er upp á miðju 
sumri. Hann varð svo hamingju- 



148 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


samur, að lifa ekki hrörnun listar 
sinnar. 

Eftir Jónas liggja rit bæði í 
bundnu máli og sundurlausu. Hann 
ritaði um náttúrufræði og ætlaði 
að semja lýsing íslands. Hann ritar 
nokkuð um félagsmál í Fjölni. En 
það, sem oss kemur við hér, eru 
kvæði hans, sögur og bókmenta- 
kritík. 

Lítum fyrst á kvæði hans. Það 
er alkunna, að íslendingar hafa 
löngum elskað dýra háttu frekar 
öllu öðru. Fyrirgefið þó að málið 
verði útundan, eðlilegar áherzur 
raskist, hugsunin sé ekki ýkja veiga 
mikil. Rím og hendingar hafa heill- 
að þá. Hjá Bjarna Thorarensen er 
öllu þessu máli snúið við. Efni, 
hugsun, tilfinningablær og skáldleg 
andagift sitja í fyrirrúmi hjá hon- 
um. En málið er sjaldnast í full- 
komnu samræmi við hrynjandi 
kvæðisins. Jónas fullkomnar það, 
sem Bjarni byrjar. Hann er miklu 
auðugri að háttum. Auk fornhátt- 
anna ber allmikið á suðrænum 
háttum: sonetta, terzina, stanza 
koma hér fyrst fram á íslenzku, og 
elegían nú loks í viðunandi með- 
ferð. Auk þess er Jónas elskur að 
háttum Heines. En um dýrari 
hætti hirðir hann ekki. Hin mikla 
formfegurð hans er fólgin í málinu, 
og hve nákvæmlega það samræm- 
ist hættinum. 

Það má sjá á kvæðum Jónasar, 
að hann var gleðimaður og kunni 
vel að meta söng og vín og önnur 
gæði lífsins. Enn má sjá, að hann 
er hinn mesti háðfugl, enda sýna 
frásagnir að hann gat verið æringi 
og mesta hermikráka. En frá sam- 


tíðarmönnum hans vitum vér enn 
meira. Að þunglyndi ásótti hann, 
þunglyndi sem jókst með árunum, 
enda kom þar til fátækt og sjúkleik- 
ur. Það er vafalaust, að gleðin var 
opt ekki nema á yfirborðinu, kætin 
veitti honum fróun í svipinn, og 
það var einskonar sigur yfir hryggð- 
inni, að geta þó látist vera kátur. 
í kvæðum hans kemur þetta fram 
á einkennilegan hátt. Mörg skáld 
yrkja um harma sína sér til hugar- 
hægðar. Jónas yrkir sér til hug- 
arhægðar, en hann yrkir ekki um 
harma sína, heldur fegurðina. Og 
það er eins og harmarnir hafi verið 
sá skattur, sem hann varð að gjalda 
tilverunni til að skapa hin fögru 
verk sín. Skatturinn var þungur, 
en verk hans eru þó miklu meira 
verð. 

Það er ekki nema á einstöku stað 
í kvæðum hans, að þunglyndið kem- 
ur fram. Það er helzt í skammdeg- 
ismyrkri og á andvökunóttum. Síð- 
asta veturinn, sem hann lifir, yrkir 
hann stökur um íslendinginn, sem 
enginn grætur — “þegar allt er 
komið í kring — kyssir torfa náinn.’’ 
Hann minnist liðinna daga, konu, 
sem hann unni, og hann lýkur 
kvæðinu með óskinni “ó, að ég væri 
orðinn nýr — og ynni þér að nýju.” 
En hann ber sig jafnan karlmann- 
lega, og langoptast getur lesandann 
ekkert grunað um þann myrkheim, 
sem liggur bak við kvæðin. 

Skáldskapurinn og fegurðin er 
Jónasi sólheimur, bjartur og glað- 
ur, og þar eru engar sorgir, ekkert 
dapurlegt, ekkert myrkur. Jónas 
er meðal björtustu skáldanna, sem 
ísland hefir borið. Hann hirðir 



ÍSLENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


149 


ekki um rómantísk rökkur og 
tunglskin, en hann elskar sólina. 
í kvæðum um hana blandast sam- 
an tilbeiðsla og ástarorð. Og hann 
blessar skaparann vegna hennar, 
eins innilega og heilagur Franciscus 
í Sólarljóðum sínum. 

Ást Jónasar á náttúrunni nær til 
allra barna hennar. Hann talar á 
einum stað svo um nóttina: “Sof- 
inn var þá fífill — fagur í haga, — 
mús undir mosa, — már á báru.’’ 
Mörg önnur kvæði lýsa hinni inni- 
legu ást hans á dýrunum. Enn 
meira kveður hann þó um landið, 
ísland, og fegurð þess. í einu 
kvæði sínu (Fjallið Skjaldtoreiður) 
lýsir hann eldgosi fram í grárri 
forneskju, í öðru gerir hann gælur 
við fífilbrekkuna. Og hann hefir 
það fram yfir Bjarna, að hann kann 
að lýsa náttúrunni. í einstöku 
kvæðum rennur náttúran og sag- 
an saman í eitt, svo sem í kvæðinu 
“Gunnarshólmi’’ og “ísland.’’ Mtenn 
kalla þann anda, sem þar birtist, 
rómantík. Það er rétt að því leyti, 
að þar kemur fram dýrkun á forn- 
öldinni. En annað er þar ekki sér- 
taklega rómantískt. í stað hálf- 
rökkursins er hér sem ella hjá Jón- 
asi ljós og sól Allar lýsingar eru 
skýrar og ljósar. Gunnarshólmi er 
merkilega suðrænt kvæði, ekki 
aðeins í hætti, heldur líka í anda. 
Og fegurðin í ’’íslandi’’ minnir á 
gríska list. Það er almenn, óper- 
sónuleg fegurð, sem lesandanum 
viröist allir menn á öllum tímum 
mundu geta notið, ef ágreining mál- 
anna hindraði það ekki. 

Það er ekki sama takmarkaleysi, 
sama fjarsýn í kvæðum Jónasar og 


Bjarna. Það er nálægðin meira en 
fjarlægðin, sem drottnar í kveðskap 
Jónasar, augnablikið meira en ei- 
lífðin. Lesandanum finnst hann 
vera alveg við það, sem Jónas lýs- 
ir. Hann snertir grasið og finnur 
angan úr jörðu. Dýrkun Jónasar á 
augnablikinu kemur einna bezt 
fram, þar sem hann talar um lang- 
lífi: “Hvað er langlífi? — Lífs- 

nautnin frjóa, — alefling andans — 
og athöfn þörf; — margoft tvítug- 
ur — meira hefir lifað — svefnug- 
um segg,—er sjötugur hjarði.” Sá, 
sem talar þannig, er renaissance- 
maður. Hann vill safna lífinu í 
augnablikið, eins og brenniglerið 
safnar ljósgeislunum. 

Eftir Jónas liggja nokkur ásta- 
kvæði, hvert öðru fegurra. Hann 
yrkir ekki frekar en Petrarca um 
ást, sem endaði í hjónabandi, heldur 
um ást, sem aldrei varð nema 
draumur. í ástakvæðum Jónasar er 
fjarlægð. Fegurst þeirra er 
“Ferðalok,’’ um gamla endurminn- 
ingu, hina fyrstu ást, og “Söknuð- 
ur,’’ um konu, sem Jónas mun hafa 
unnað mest, en var köld eins og 
máninn gagnvart ást hans. 

Jónasi verður fegurð úr öllu. En 
það er erfitt að greina nákvæmlega 
í hverju fegurðin er fólgin. Það 
er eins og orð hans séu mögnuð með 
yfirnáttúrulegu móti. En þetta ger- 
ist aldrei á þann hátt, að hann 
verði tilgerðarlegur eða flókinn — 
orðskipun og orðfæri talaðs máls er 
fyrirmynd hans. En hann er mjög 
vandur í orðavali, og smekkurinn 
fágaður. Orðin verða að vera í 
fullkomnasta samræmi. Líklega 
er ógerningur að þýða hann. Ef 



150 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Enska hefði verið móðurmál hans, 
væri hann heimsfrægur. 

Jónas hefir ritað nokkrar smá- 
sögur og er það upphaf íslenzkrar 
skáldsagnalistar. í “Grasaferð’’ 
lýsir hann ferð pilts og stúlku upp 
í hlíð að týna fjallagrös. Stíllinn 
er nýr. Það er ekki forn sögu- 
stíll, heldur úrval úr sveitamáli nú- 
tímans. Prásögnin er mjúk og þýð. 
Unaðslegur vorblær og æska ríkir 
í sögunni. Sagan gerist fyrra hluta 
sumars og persónurnar eru enn á 
vori lífsins. 

í sambandi við smásögur Jónasar 
er rétt að drepa á gamanbréf, sem 
hann ritar kunningja sínum. Það 
er frásögn um ferðalag drottningar- 
innar á Englandi til konungsins á 
Frakklandi. Sú saga er mjög bros- 
leg. Fólkinu og atburðunum er 
lýst eins og sveitafólk á íslandi, 
sem ekkert þekkti nema sveitina 
sína, mundi hugsa sér það. En til 
þess að þetta verði þó ekki hvers- 
dagslegt, er það prýtt með skrauti 
úr æfintýrum. Drottningin er í 
gullskóm og siifursokkum, og skip- 
ið með silkisegli og fílabeinsmastri. 
Þetta gamanbréf er forboði Heljar- 
slóðarorrustu Benedikts Gröndals. 

Þegar litið er til fegurðardýrkun- 
ar Jónasar og hins fágaða smekks 
hans, er ekki að undra, að úfar risu 
með honum og rímnaskáldunum. Sá 
þeirra, sem fyrir þessu varð, var eitt 
hið merkasta rímnaskáld síðari 
alda, Sigurður Bi"eiðfjörð (1798—- 
1846). Hann var listamaður í eðii, 
en hafði lítillar menntunar notið. 
Hann var mesti mæðumaður og dó 
í mikilli eymd. Hann orti allmikið 
af kvæðum og kynstrin öll af rím- 


um. Þó að einstakar vísur hans 
séu ágætar, kemur alstaðar í verk- 
um hans fram ófullkominn smekkur 
rímnakveðskapar. 1831 gefur hann 
út Tístramsrímur, og er það elleftl 
rímnaflokkurinn, sem hann yrkir. 
Efnið er síðari tíma meðferð á róm- 
aninum af Trístan og ísol. Þegar 
Jónas les lofsamleg ummæli um 
þessar rímur í blaði, getur hann ekki 
orða bundist og ritar um rímurnar 
í Fjölni (1837). Því er ekki að 
neita, að dómur hans er nokkuð ein- 
strengingslegur og skilningslaus. 
Það sætir t.d. furðu, að hann skuli 
ekkert fagurt finna í efninu. En 
þegar til skáldskapar og máls kem- 
ur, munu flestir síðari tíma íslend- 
ingar skrifa undir dóm hans. Þetta 
sýnir, að Jónas hefur borið sigur úr 
býtum við Sigurð, lýrikin við rím- 
urnar, smekkur borgarbúans yfir 
smekk sveitamannsins, borgin yfir 
sveitinni. Rímurnar dóu smám 
saman út. En þær hafa þó haft 
allmikil áhrif á ýms síðari skáld, og 
lausavísur, ortar undir rímnahátt- 
um, eru enn í blóma. 

Rímnaskáld þau, sem koma eptir 
Sigurð Breiðfjörð, eru lítt merk, en 
eigi verður hér skilist svo við rímna- 
kveðskapinn, að eigi sé nefndur 
samtíðarmaður Sigurðar, Hjálmar 
Jónsson á Bólu (1796-1875). Hann 
orti rímur, kvæði og einstakar vísur. 
Gáfurnar eru stórkostegar, en 
fengu aldrei að njóta sín sökum 
basls og báginda. Maðurinn var 
skapsmaður og tilfinninganæmur. 
En við þá reynslu, sem hann fékk 
af mönnum og lífinu, óx í brjósti 
hans hið beizkasta mannhatur. 
Ádeiluvísur hans eru miskunnar- 



ÍSLENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


151 


lausar og missa aldrei marks. Skáld- 
skapur hans er mjög auðugur af 
myndum og líkingum. Honum er 
eiginlegt að lýsa hugmyndum sín- 
um með efniskendum hlutum — fær 
skáldskapur hans þannig sérkenni- 
legan, áþreifanlegan blæ, læsir sig 
inn í lesandann og verður honum 
minnistæður. 

Ljóðskáld þau, sem koma á eftir 
þeim Bjarna og Jónasi, halda áfram 
þá braut, sem þeir ruddu í öndverðu. 
En þau hafa hvert sinn svip og birt- 
ast hjá þeim ýmsir fleiri þættir af 
íslenzku skapferli. Skulu nú nefnd 
hin merkustu þeirra. 

Næstur Jónasi í tíma er Grímur 
Thomsen (1820-1896); á hann 
nokkur kvæði í Fjölni. Hann nam 
í Kaupmannahöfn fagurfræði, var 
langa stund í utanríkisráðuneyti 
Dana, en að síðustu bóndi á Bessa- 
stöðum. Hann ritaði töluvert um 
evrópiskar bókmentir, aðalritin eru 
um nýfranskan skáldskap og Byron 
lávarð. Fékk hann doktorsnafn- 
bót fyrir hið síðara. Ennfremur 
ritaði Grímur um Bjarna Thoraren- 
sen og um einkenni íslenzkra bók- 
menta. Má vera, að sumt af því 
hafi haft áhrif á Norðurlandabók- 
mentir. 

Kvæði orti hann snemma, en þó 
meir, að því er virðist, er á ævi hans 
leið, og hann var kominn heim tii 
íslands, en ekki komu út nema ein- 
stöku kvæði þangað til 1880, að 
hann gaf út lítið safn af ljóðum 
sínum, en síðan komu tvö söfn og 
sagnljóðabálkur (er hann kallar 
ranglega rímur). 

Kvæði hans einkennir þróttur og 
karlmenska. Hann er karlmaður 


í gegn. Kvæði hans eru fæst mjúk* 
hvorki í máli né kveðandi. Fá ís- 
lenzk skáld hafa verið öllu sneiddari 
hagmælsku. Formgallarnir er« 
auðsæir og snerta oft undirstöðu- 
atriði ljóðagerðar. En lesandinn 
fyrirgefur honum þetta allt, bæði 
vegna efnisins og eins hins þrótt- 
mikla máls. Kvæði hans líkjast 
listaverkum meitluðum úr granít. 
Hann er kjarnyrtur svo, að orð hans 
verða að spakmælum. ímyndunar- 
afl hans getur skapað glæsilegar 
myndir. Hann á til viðkvæmni, 
eins og öll karlmenni, en hún kem- 
ur varla fram nema í kvæðum um 
hunda og hesta, sem hann hafði 
miklar mætur á. Ytra borðið á 
kvæðum hans er vanalega kalt, en 
eldurinn býr undir, eldur skaps og 
vits. Og á hinum mikilúðlegu 
kvæðum hans má sjá, að skapið 
hefir verið mikið, en því voru 
rammar skorður settar. 

Efni í mörg kvæði sín hefur Grím- 
ur sótt í söguna, ekki sízt í íslenzk- 
ar sögur, bæði fornar og nýjar, 
Hann yrkir jafn vel um efni úr þjóð- 
sögum síðari tíma og úr íslendinga- 
sögum. Hann hefur gaman af al- 
þýðumönnum og starfi þeirra, og 
hann tekur opt upp einkennileg orð 
úr alþýðumáli. Honum er eðlilegt 
að lýsa hugtökum og hugsæum 
hlutum með öðrum áþreifanlegum, 
og minnir í því á Bólu-Hjálmar. 

Grímur Thomsen, sem fór víð- 
ast allra íselnzkra skálda á sinni 
tíð og var mestur veraldarmaður, er 
í kvæðum sínum íslenzkastur þeirra 
allra. Ef nokkurn þeirra ætti að 
kenna við klassicisma þá er það 
hann. Sá klasicismi nær bæði til 



152 


TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISPE.LAGS ISLENDINGA 


íslenzkrar og grískrar fornaldar — 
Grímur gerðist á síðari árum mál- 
svari klassiskrar mentunar og þýddi 
töluvert af grískum kveðskap. Og 
það er sannast mála, að íslenzk 
fornöld lifir í honum frekar en 
nokkru öðru skáldi á 19. öld. 

Óh'kur Grími Thomsen er Bene- 
dikt Gröndal, er hann þó ekki síður 
víðförull en Grímur, lærður maður 
á fjölmargar greinir og vel að sér 
í bókmenntum og menningu Evrópu 
fyr og síðar. Gáfurnar eru miklar 
og fjölhæfnin frábær, en gáfurnar 
dreifast á margt, og lesandanum 
finnst opt, að skáldskapur hans sé 
leikur og íþrótt, en ekki að hann 
yrki af því hann sé knúinn til þess. 
Hugmyndaflug hans er mikið og 
þekkir hann þar oftlega ekkert til 
hófs. 

Benedikt er fæddur 1826 og er 
scnur Sveinbjarnar Egilssonar.Hann 
hlaut hina beztu mentun í mörgum 
greinum og var um langan aldur 
ýmist í Danmörku eða á íslandi, og 
þó víðar. Hann lagði einkum 
stund á náttúrufræði og norræna 
málfræði (meistarapróf 1863), en 
var auk þess vel að sér í klassiskum 
málum, bókmentum síðari alda og 
mörgu öðru. Hann var hinn síðari 
hluta ævinnar í Reykjavík og kendi 
um tíma við Lærðaskólann. Hann 
dó 1907. 

Hann ritaði mikið og margt; um 
náttúrufræði (Dýrafræði, Efna- 
fræði, Steina- og jarðfræði), um 
málfræði og menningu (Clavis 
poetica o. fl.), þýddi rit úr útlendum 
málum (framhald af Hómersþýð- 
ingu föður síns, sögur úr 1001 nótt 
o. m. fl.), orti rímur, söguljóða- 


bálka (Örvar-Oddsdrápa, Ragna- 
rök), mikið af kvæðum; ritaði 
skrípaleik (Gandreið). Einna eptir- 
tektaverðast af öllum verkum hans 
eru gamansögur tvær: Sagan af 
Heljarslóðárorrustu og Þórðar saga 
Geirmundarsonar. Af þessum tveim 
sögum er Heljarslóðarorrusta fremri 
Það er frásaga um orrustuna við 
Solferino 1859. En sú frásaga er 
nokkuð sérkennileg, því að atburð- 
irnir eru þar fluttir inn í heim ýkj- 
unnar og kýmninnar. Kallar hann 
sjálfur ritið riddarasögu, því að hún 
er skopleg stæling þeirrar bók- 
mentategundar og má kallast minn- 
isvarði á leiði hennar. Um sumt 
minnir hún á gamanbréf Jónasar, 
önnur atriði minna á Hómersþýð- 
ingu Sveinbjarnar föður hans. 
Vafalaust mundi bók þessi ekki 
njóta sín í þýðingu, en af útlendum 
ritum minnir hún helzt á “Ulysses 
von Itacia’’ eftir Holberg; stafar sú 
líking af svipaðri afstöðu, en ekki 
áhrifum. — Heljarslóðarorrusta er 
flug hins glaða, óbundna ímyndun- 
arafls. Hún er í einu fáránleg og 
þrungin af gamni. Kýmnin ligg- 
ur bæði í ólíkindum og því, að þess- 
ir nútíðarviðburðir eru allir um- 
myndaðir í riddarasögustíl. Hún 
er vingjarnlegri en títt er um kýmni- 
rit á íslenzku; íslendingum er tam- 
ara beizkt háð en létt gaman. 

íslenzk skáldsagnagerð hefst með 
smásögum Jónasar. En það er 
ekki fyr en um miðja öldina að 
nokkuð nýtt er ritað af því tægi, 
sem umtalsvert sé. 1850 gefur Jón 
Thóroddsen út skáldsöguna “Piltur 
og stúlka’’. 



íslenzkar bokmentir eptir siðskiptin 


153 


Jón Thóroddsen er einu ári eldri 
en Grímur Thomsen (f. 1819), nam 
á Bessastöðum og í Kaupmanna- 
höfn, og tók hann þar próf í lögum 
(1854). Síðan var hann sýslumað- 
ur á íslandi, en dó á bezta aldri 
1868. 

Jón kom fyrst fram sem rithöf. 
undur 1848. Gaf hann þá út árs- 
ritið “Norðurfara’’ í Kaupmanna- 
höfn. Félagi hans í því fyrirtæki 
var Gísli Brynjólfsson, sem síðar 
varð dócent við háskólann í Kaup- 
mannahöfn, og nokkuð hefir ritao 
þar á nieðal ort töluvert af kvæðum. 
“Norðurfari” kom út í tvö ár. Er 
í honum ekki mikið af óbundnu máli 
eftir Jón Thóroddsen, en nokkuð 
af kvæðum. En Jón er þó ekki 
frægastur fyrir kvæði sín, þótt sum 
þeirra hafi náð vinsældum, heldur 
sögur sínar. Eru þær tvær, 
“Piltur og stúlka”, sem fyr var 
nefnd, og “Maður og kona”, sem 
hann lauk aldrei við, og var það 
brot gefið út að honum látnum. 

Þess var áður getið um smásögur 
Jónasar, að málið væri þar ekki 
fyrnt, heldur væru þær á fegruðu 
sveitamáli. Aftur á móti eru mjög 
glögg merki þess í sögum Jóns, að 
stíllinn hefur sætt áhrifum frá forn- 
sögunum. Stílinn er sterkur og 
gagnorður, en samtölin hafa ekki 
fjölbreytni og mýkt daglegs máls. 

Það er auðvitað mál, að Jón muni 
hafa þekkt erlenda skáldsagnagerð 
frá fyrri hluta aldarinnar. Hún 
hafði nokkuð hneigst í áttina til 
veruleikalýsinga, þó að eigi yfirgæfi 
hún rómantíkina að grundvallar- 
skoðun. Það munu helzt vera 
sumar sögur Walters Scotts, sem 


hafa orðið Jóni til uppörfunar. — 
Ýmsa galla á sögum Jóns má kenna 
rómantíkinni að miklu leyti, svo 
sem: allskarpan mun á góðum og 
illum, gallalausum og hlægilegum 
persónum; þær persónur, sem höf- 
undur hefur mætur á, eru nokkuð 
litlausar og daufar; atvikin stundum 
nokkuð ótrúleg o. s. frv. 

Það er auðvelt að gagnrýna listar- 
aðferðir þessa tíma en þegar kemur 
tii þess, sem Jón segir frá, hverfur 
gagnrýnin. Er þar eitt um um- 
liverfið og mennina, hvorttveggja er 
mjög eftirtektarvert. Jón lýsir 
mest sveitalífi, en allglögga mynd 
gefur hann þó af Reykjavík og 
skólalífi á Bessastöðum. Hann lýs- 
ir nákvæmlega ýmsum háttum 
manna og hýbýlum, klæðnaði, störf- 
um og þesskonar. Persónur þær, 
sem hann segir frá, eru sérkennileg- 
ar og eru gerðar eftir mönnum og 
konum, sem urðu á vegi skáldsins. 
Hann hefir breytt þeirn minna en 
ætla mætti, en í lýsingum sínum 
hefir hann lagt alla áherzlu á mikil- 
vægustu eiginleika þeirra, verða úr 
þessu tegundarlýsingar fremur en 
einstaklingslýsingar, svo sem tíð- 
ast var áður en natúralisminn kom 
til sögunnar. En þessar persón- 
ur eru þó vel lifandi. Þannig hefir 
Jón mótað persónur sem eru svo vel 
gerðar, að lesarinn þykist þekkja 
þær af eigin reynd. Einna eftir- 
minnilegastar eru: Gróa á Leiti — 
kjaptakind, Bárður á Búrfelli — 
sérstaklega íslenzkur nirfill, séra 
Sigvaldi — undirförull og tungu- 
mjúkur hræsnari, Grímur meðhjálp- 
ari, sem aldrei lætur af að vitna í 
Biblíuna, Hjálmar tuddi niðursetn- 



154 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISEENDINGA 


ingur, sem hugsar um það eitt, að 
vinna sem minnst, en fá sem mestan 
mat, Bjarni á Leiti, sem er fullur af 
ýkjusagnarómantík. Þessar per- 
sónur breytast ekkert með tíman- 

um, á skapferli þeirra er engin þró- 

un, og er þetta líkt því, sem var í 
skapgerðar-gamanleikjum f y r r i 
alda. 

I sögunum kemur vel fram hin 
mikla kýmnigáfa Jóns, fjöldinn all- 
ur af persónunum er rammkómísk- 
ur. Og víða setur hann andstæð- 
ur saman, og er það gott og gamalt 
bragð kýmniskálda. Þátt fyrir það, 
að Jón segir meðal annars frá svik- 
urum, hræsnurum, kjaptakindum og 
bréfafölsurum, þá er hann ekki 
beizkur í skoðun sinni á mönnum. 
Hann er enginn Thackeray. 

Af skáldum á síðari hluta þessa 
tímabils vil ég hér nefna fjóra: Pál 
Ólafsson, Steingrím Thorsteinsson, 
Matthías Jochumsson og Kristján 
Jónsson. Pál ólafsson (1827— 
1905) má telja meðal alþýðuskáld- 
anna, hann yrkir bezt með rímna- 
háttum. En hann yrkir ekki rím- 
ur, heldur lausavísur og stutt 
kvæði. Hann er meðal hinna beztu 
kýmniskálda aldarinnar, og er gam- 
anið stundum nokkuð grátt; hann 
getur þjappað svo miklu efni, sem 
honum þóknast, í fjórar braglínur. 
Kristján Jónsson (1842—1869) er 
yngstur þessara skálda og naut 
hans skamt við. Hann var ógæfu- 
maður og bera mörg kvæði hans 
vott um bölsýni. En víða má sjá 
þess merki, að hann hefir verið 
listamaður að eðli og lýriskur. 

Steingrím Thorsteinsson (1831 
—1913) má telja meðal hinna vin- 


sælustu ljóðskálda á sinni tíð og 
eru kvæði hans mjög mikið sungin. 
Hann var kennari við Lærðaskól- 
ann í Reykjavík og síðast rektor; 
var hann vel menntaður maður og 
stórum víðlesinn. Hann hefir þýtt 
mörg erlend rit á íslenzku, svo sem 
1001 nótt, Lear konung, fornind- 
verskar sögur, æfintýri H. C. An- 
dersens og mikið af ljóðum, þar á 
meðal kvæði eftir Byron, og margt 
fleira. 1877 gaf hann út með Matt- 
híasi Jochumssyni ljóðabókina 
“Svanhvít,” sem í voru aðeins þýð- 
ingar, og var mörgum kærkomin. 
Steingrím má telja meðal hinna 
beztu þýðenda á íslenzka tungu. 

Frumkveðin ljóð hans náðu fljótt 
mikilli hylli meðal alþýðu. Þau 
eru hrein-rómantísk, og minna helzt 
á þýzkan ljóðskáldskap, en eru lítt 
frumleg. Beztar eru háðvísur hans 
og spakmæli. Fer þar saman mýkt 
í formi og skerpa í hugsun. 

Félagi Steingríms í útgáfu Svan. 
hvítar var Matthías Jochumsson. 
Varla er hægt að lýsa honum betur 
með öðru en latneska orðinu vates. 
Hann er innblásið skáld. Meðan 
hann getur komið við andagift sinni 
og hugmynda-auði, er hann ósigr- 
andi, en þegar á hyggindi og smekk 
reynir, fer allt út um þúfur, því 
að smekkur hans er ófullkominn. 
Og þar sem menn eru ekki vanir 
að vera innblásnir alla æfi í senn, 
eru verk hans misjöfn að gæðum 
— jafnvel eitt smákvæði er tíðast 
ekki jafngott allt. 

Æfi hans var fjölbreytileg. Hann 
er fæddur 1835 og stundaði sveita- 
vinnu, sjómennsku og verzlun á 
yngri árum. 24 ára settist hann í 



ÍSLENZKAR BOKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN ) 


155 


skóla og stundaði guðfræðinám. 
Hann var síðan prestur um skeið, 
en þess á milli ritstjóri. Árið 1900 
fékk hann lausn frá prestsembætti 
með fullum launum. Hann var 
víðförull maður, fór oft til útlanda 
og fylgdist vel með tímanum. Hann 
dó 1920. 

Rit hans eru mikil að vöxtum og 
margvísleg að efni. Um ferðir sín- 
ar hinar meiri ritaði hann ferða- 
sögu (Chicagoför mín, frá Dan- 
mörku) og æfisögu sína hefir hann 
ritað. Hann hefir þýtt kynstrin 
öll úr erlendum málum, bæði í 
bundnu máli og óbundnu; er þar 
helzt að nefna leikrit eptir Shake- 
speare (Hamlet, Macbeth, óthelló, 
Rómeó og Júlía), Manfreð eptir 
Byron, Brand eptir Ibsen, Frið- 
þjólfssögu eptir Tégner, Sögur her- 
læknisins eptir Z. Topelius og fjölda 
kvæða. Sjálfur hefir hann frum- 
samið mikið af einstökum kvæðum, 
ljóðbálka — er þar einkum að nefna 
Grettisljóð — og leikrit. M'unum 
vér nú fyrst minnast nokkuð á 
kvæði hans sem eru miklu ágætust 
af verkum hans og sýna mannin 
bezt. 

Mikill fjöldi af kvæðum séra Matt- 
híasar eru bundin við einhvern á- 
kveðinn atburð, eru tækifæris- 
kvæði. Hann hefir ort fjölda erfi- 
ljóða, brúðkaupskvæða, hátíða- 
Ijóða, ættjarðarljóða. Stundum 
mistekst honum, en optar skapar 
hann sérkennilega hluti. “Samúð 
hans er svo rík að heita má, að 
erfiljóð hans sé jafnólík og menn. 
imir, sem hann orti um’’ (Nórdal). 
Og hvernig ættjarðarljóð hans geta 
orðið sýnir kvæðið “Ó guð vors 


lands,’’ sem orðið er að þjóðsöng 
undir hinu stórfagra lagi Svein- 
bjarnar Sveinbjarnarsonar. Það 
kvæði er ort fyrir hátíðina 1874, 
þegar þúsund ár voru liðin frá upp- 
hafi íslands byggðar. Matthías 
tekur sér yrkisefni úr 90. sálmi 
Davíðs og þjóðsöngurinn verður a<$ 
lofsöng um drottin allsherjar: 

Fyrir þér er einn dagur sem 
þúsund ár 

og þúsund ár dagur, ei meir, 

eitt eilífðar smáblóm með titrandi 
tár, 

sem tilbiður guð sinn og deyr.’’ 

Séra Matthías er eldheitur trú- 
maður. Trúarkvæði hans geta 
dregið arnsúg svo rnjög, að slíks 
sé ekki að leita nema hjá stórhöfð- 
ingjum sálmakveðskaparins. En 
eins opt birtist í trúarljóðum hans 
barnið, sem hefir ótakmarkað trún- 
aðartraust. Bjartsýni hans var ó- 
bilug og trú hans á mannsandann 
og göfgi hans. En rétttrúaður 
Lútherssinni er Matthías ekki. 

Það hefir verið sagt um Mátthías: 
“Fáir hafa lifað eins fast með sam- 
tíð sinni eins og hann; hann hefur 
sungið um flest, blítt og strítt, sem 
íslandi hefir borið til handa um 
hans daga.” (Árni Pálsson). En um 
leið er hann bundinn fortíðinni 
föstum böndum. Hann getur 
sjaldan lýst fegurð staðar án þess 
að minnast á sögu hans, og honum 
er sagan jafnan mjög tiltæk. Sum 
beztu kvæðin eru um löngu liðna 
atburði og rnenn, svo sem kvæði 
um Hallgrím Pétursson og Eggert 
Ólafsson. Hann yrkir undir flest- 
um hátturn, sem tíðkast hafa á ís- 



156 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFiELAGS ISLENDINGA 


landi, nema hinum dýrri rímna- 
háttum, og eru fornhættir mjög 
tíðir. Ekki má á milli sjá áhrif- 
anna frá fornum kvæðum og and- 
legs skyldleika. Hann notar mörg. 
um öðrum meira kenningar og 
heiti skáldamálsins. Orðkyngi 
hans sætir opt undrun, en þar sem 
hún er honum ekki með öllu sjálf- 
ráð, en smekkurinn ófullkominn, er 
opt skannnt milli sannrar andagiftar 
og orðaglamurs. 

Frá bókmenntasjónarmiði eru 
leikrit séra Matthíasar miklu verð- 
minni en kvæðin, en ekki hæfir þó 
annað en geta þeirra. Leiklist var 
á þessu tímabili nærri því eingöngu 
tengd við Latínuskólann og var því 
auðvitað ófullkomin. Var mest um 
þýdd leikrit að ræða. En árið 1861 
ritar Matthías “Útilegumennina’’ 
og er það fyrsta leikritið á íslenzku 
frá þessum tíma, sem umræðu er 
vert. Efnið er sótt í íslenzkar 
þjóðsögur; minnir það nokkuð á 
danskan og norskan leikritaskáld- 
skap tímans næst á undan, svo sem 
Álfhól Heibergs. Þetta leikrit varð 
mjög vinsælt með alþýðu, en frá 
listarinnar sjónarmiði stendur það 
ekki hátt. Síðar ritaði Matthias 
leikrit og sýningar, bæði söguleg 
(Helgi rnagri, Jón Arason) og úr 
nútíðinni (Hinn sanni þjóðvilji, 
Vesturfararnir, Aldamót), en hann 
skortir vald á dramatísku formi. 

Ekki hæfir að skiljast við þetta 
tímabil án þess að minnast á Þjóð- 
sögur Jóns Árnasonar. Slíkt höf- 
uðverk er það rit í bókmenntum ís- 
lendinga fyr og síðar. Hvergi get- 
ur aðra eins mynd af þjóðinni, trú 


hennar og hugsun á síðari öldum, 
sem þá bók. 

Útgefandi þessa rits, Jón Árnason 
(1819—1888) var um langan aldur 
bókavörður og umsjónarmaður 
skólans í Reykjavík. Hann hafði 
liafið söfnum þjóðlegra fræða, 
sagna og æfintýra, trúar og siða, 
leikja, gátna og alþýðukveðskapar 
1845, og var í félagi með honum 
Magnús Grímsson, er varð prestur 
á Mosfelli (d. 1860). Það, sem 
varð þeim til mestrar uppörvunar, 
mun hafa verið Kinder-und Haus- 
marchen bræðranna Grimm og 
önnur þjóðfræðarit frá þessum tíma. 
Fengu þeir félagar til hjálpar við 
sig marga góða safnendur, eink- 
um skólapilta. — Eftir dauða Magn- 
úsar hélt Jón starfinu áfram, og 
1862—4 kemur safn hans út í 2 
bindum (íslenzkar þjóðsögur og 
æfintýri). í því eru nær eingöngu 
sögur og trú; söfn með öðrum 
greinum þjóðfræðanna voru gefin 
úl síðar — að mestu af öðrum. 

Jón Árnason er ekki höfundur 
þessa verks í vanalegum skilningi 
þess orðs, en engu að síður er andi 
hans svífandi yfir hverri blaðsíðu, 
nærri hverri línu bókarinnar. Hann 
hefir safnað efninu, skipað því nið- 
ur, samið skýringargreinar og inn- 
ganga fyrir einstökum köflum rits- 
ins. En þegar til sagnanna sjálfra 
kemur, fer hann mjög misjafnlega 
að. Hann getur sagt sögu upp úr 
frásögnum annara, hann getur látið 
söguna halda sér og ekki breytt 
nema orðalagi og er það aðalregla 
hans. Og loks, þegar hann hefur 
góða sögumenn, breytir hann litlu 
eða engu. En smekkvísi hans að 



ÍSLENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


157 


velja er fullkomin, endurbætur hans 
jafnan til bóta, og hann kann þá list, 
að gera allt þetta dreifða efni að 
einni samræmri heild. 

Jón hefir marga góða sögumenn, 
og sumir eru jafnvel snillingar. 
Einna beztur er séra Skúli Gíslason. 
enda mun láta nærri að Jón hafi 
notað hverja smágrein frá honum. 
En um stíl þjóðsagnanna yfirleitt 
má segja, að hann er klassiskur, 
rólegur, þróttmikill, einfaldur og al- 
þýðlegur. Hann stendur nær þjóð- 
inni en algengt var um þjóðsagna- 
útgáfur á þeirri tíð. Og hann er 
á hinn bóginn fjarri því að vera al- 
múgalegur. 

Er til efnisins kemur, kennir 
margra grasa. Hér eru sögur um 
álfa og hafbúa, tröll og afturgöng- 
ur, galdra og leyndardóma náttúr- 
unnar, guð og djöfulinn, útilegu- 
mannasögur, æfintýri og kýmni-. 
sögur. Margt er hér, sem á sér 
hliðstæður í þjóðsögum annara 
þjóða, en allt ber þó svip landsins 
og þjóðarinnar. Það er sem vér 
finnum yndisleik vors og sumars í 
álfasögunum, en skammdegismyrk- 
ur og ofviðri í draugasögum. Oss 
kemur ekki á óvart að hamr^r og 
gljúfur séu bústaðir tröllanna — vér 
höfum fyrir iöngu séð þar stein- 
gerð andlit. Og að bak við fjöllin, 
inni í öræfunum, séu grasi grónir 
dalir, þar sem útilegumenn hafa 
byggðir sínar — það getur ekki 
öðruvísi verið. 

íslenzkar þjóðsögur eru draumar 
íslenzku þjóðarinnar. Þar birtast 
óskir hennar og vonir, en líka. 
hræðsla hennar við hin myrku öfl 
tilverunnar. ímyndunaraflið fær 


að leika sér, án þess skynsemin sé 
alltaf á verði. Leynd hugarstarf- 
semi og duldar tilfinningar fá þar 
að njóta sín —þess vegna geta þjóð- 
sögurnar sagt vitrum spyrjanda frá 
hinum leyndustu hræringum í 
þjóðarsálinni. 

Og sé litið á þjóðsögurnar frá sjón- 
armiði skáldskapar er gildi þeirra 
jafn mikið. Meðal þeirra er margt 
sagna, sem geyma glæsilegan skáld- 
skap. Ýmist er hann mildur og 
þýður, stundum hrikalegur og 
grimmilegur, tignarlegur eða gróf- 
ur, en jafnan átakanlegur í allri 
einfeldni sinni. Rómantíska stefn- 
an fór ekki vilt, þegar hún lagði 
ást við alþýðleg fræði, gerði þau 
að yrkisefnum og tók að rannsaka 
þau vísindalega. Hún hafði fund- 
ið fjársjóð. Og hún á heiðurinn 
af að hafa dregið hann fram í dags- 
ljósið. En það er hér ef til vill 
sérstaklega vert að minnast þess, 
að íslenzka rómantíkin gerði þetta, 
án þess að setja nokkur rómantísk 
fingraför á sögurnar. Þjóðsögur 
Jóns Árnasonar eru með öllu ó- 
rómantískt rit. Þær eru aðeins 
íslenzkar. 

IV. 

Tímabilið eftir 1880 er vafalaust 
hið mesta byltingatímabil, sem yf- 
ir ísland hefur komið. ísland ligg- 
ur fjarri öðrum löndum, og 1880 er 
sambandið við umheiminn mjög af 
skornum skamti. Upp undir helm- 
ingur verzl'unarinnar er í höndum 
útlendinga. Bankar eru engir til. 
Landbúnaðurinn er rekinn með 
mörg hundruð ára gömlu lagi. ís- 
lendingar eiga engin skip til að 



158 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


flytja vörur á yfir hafið og til fiski- 
veiða lítið nema opna báta. Vegir 
-eru engir. Allir flutningar á landi 
eru á hestum. Þrír bæir eru í land- 
inu, íbúar 3630! Skólar eru 
•engir, nema Latínuskóli, prestaskóli 
og læknaskóli. íbúar landsins eru 
rúmar 72 þúsundir. 

Allt breytist þetta. Siglingar til 
landsins aukast og 1914 er loks 
stofnað innlent skipafélag til flutn- 
inga (Eimskipafélag íslands), og 
eru nú oft vikulegar ferðir milli ís- 
lands og annara landa. Hafnir eru 
gerðar víðsvegar um land (höfn í 
Reykjavík 1913—18). 1906 er 

lagður sæsími til íslands og síma- 
netið á íslandi er alltaf að stækka. 
Verzlunin kemst smám saman í 
hendur landsmanna. Um 1880 
hefst samvinnufélagsskapur og 1906 
-er fyrsta innlenda heildsölufyrirtæk- 
ið sett á stofn í Reykjavík. 1885 
er stofnaður banki (Landsbanki ís- 
lands) og 1903 annar. Fiskiveið- 
arnar aukast stórurn, fyrst á þil- 
skipum (einkum eftir 1890), en 
1905 er fyrsti togarinn keyptur. 
1929 eru þeir orðnir 38. Vegir og 
brýr eru gerðir út um land. ‘Á síð- 
ari árum er keppt að því að auka 
kerfi bílfærra vega sem mest. Fólk- 
ið flykkist að sjónum, þar sem nýja 
atvinnu er að hafa, svo að nú býr 
um helmingur landsmanna í kaup- 
stöðum eða smáþorpum. Reykja- 
vík verður að nútíðarbæ, smáum 
að vísu (1928 eru íbúar rúm 25 
þúsund), en þó með öllum þeim 
gæðum, sem bærinn hefur að bjóða. 
Skólar koma smám saman. 1880 
tekur fyrsti alþýðuskó'linn til starfa, 
-en honum fylgja fjölmargir skólar. 


1907 er skólaskylda barna leidd í 
lög. 1911 er Háskóli íslands stofn- 
aður. Og íbúatalan eykst. stöð- 
ugt. Nokkurt skarð í fjölgun fólks- 
ins gera Ameríkuferðir á síðustu 
áratugum aldarinnar; hörð ár og 
aðrir erfiðleikar gera menn fúsa að 
freista gæfunnar í hinum nýja 
heimi. En allt um það eru lands- 
menn 1928 orðnir tæpar 105 þús- 
undir, og ætlað er, að menn af ís- 
lenzku bergi brotnir, sem nú eru í 
Ameríku, skifti tugum þúsunda. 

Þær staðreyndir, sem að ofan 
eru nefndar, sýna, að þjóðin er að 
nema ný lönd í menningu sinni. 
Tæki nútímans veita henni mögu- 
leika á að skapa sér nýjan atvinnu- 
veg, með lífsskilyrðum fyrir drjúg- 
an hluta af þjóðinni. Veltufé og 
verzlun aukast stórum. Og borg- 
in verður til. Ný tækifæri koma 
fyrir bókmenntir og listir. Fyrst og 
fremst eykst fjöldi lesendanna. 
Bókmenntirnar fá ný viðfangsefni, 
nýjan heim til að lýsa. Einkum er 
það bærinn, sem veitir ný skilyrði. 
Þar er áhorfendamergðin nægileg, 
til að hægt sé að halda uppi leik- 
félagi (Leikfélag Reykjavíkur 
1897), og nokkrar leikbókmenntir 
koma fram. Hljómlist smáskap- 
ast, og málaralist og höggmynda- 
gerð eiga þegar orðið nokkra merki- 
lega iðkendur. 

Vald það, sem Kaupmannahöfn 
hafði í íslenzkum bókmenntum fer 
óðfluga þverrandi . Eftir því sem 
Reykjavík vex, minnka áhrif Kaup- 
mannahafnar. Sjálfstæðisbarátta 
íslendinga ber ávöxt. 1904 kemur 
innlend stjórn í landið og 1918 er 
landið viðurkennt að vera fullvalda 



ISLENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


159 


ríki. 1912 er Bókmenntafélagið 
flutt fyrir fullt og allt til íslands. 
Með Sambandslögunum 1918 missa 
íslendingar sérrétt til styi’ks í Kaup- 
mannahöfn — mestur hluti þeirra 
nemur í Reykjavík, fáeinir fara til 
Kaupmannahafnar, aðlrir út um 
lönd, til Þýzkalands, Englands eða 
Frakklands. Allt ber hér að sama 
brunni, áhrif Kaupmannahafnar 
þverra. 

Annað fyrirbrigði er vert að at- 
huga, sem nú gerir vart við sig. 
Nokkrir íslenzkir höfundar taka að 
rita á erlendum málum. Auk séra 
Jóns Sveinssonar (sem ritar á 
Þýzku) og einstöku íslendinga í 
Vesturheimi (er rita á Ensku) er 
hér sérstaklega að geta þeirra 
manna, sem ritað hafa bækur á 
Dönsku— annaðhvort eingöngu eða 
þannig, að bækurnar koma út á 
báðum málum, Dönsku og íslenzku. 
Svo er um leikritaskáldin Jóhann 
Sigurjónsson og Guðmund Kamb- 
an, ljóðskáldið Jónas Guðlaugsson 
og sagnaskáldin Gunnar Gunnars- 
son og Kristmann Guðmundsson 
(ritar á Norsku). Það sem þessum 
mönnum hefur gengið til, þarf eng- 
um getum að að leiða. Það er hið 
sama, sem olli ferðum víkinganna 
til annara landa: vonin um fé og 
frama. En ekki er ólíklegt, að 
þessi andlegi brottflutningur til 
hinna annara skandinavisku þjóða 
sé nú á þrotum. Hann er meðal 
síðustu leifanna af óeðlilegum 
tengslum íslendinga við aðra smá- 
þjóð. 

ísland hefur þá á síðustu árum í 
bókmenntalegum og menningarleg- 
um efnum verið að gerast óháð og 


sjálfstætt. Nokkurum áhrifum 
hefur það sætt frá útflytjendum í 
Vesturheimi. En vegalengdin hef- 
ur þó verið svo mikil og samgöng. 
ur svo óbeinar, að þessara áhrifa 
hefir ekki gætt til mikilla muna, 
íslendingar í Ameríku hafa haft 
meðal sín slíkt skáld sem Stephan 
G. Stephansson, og hann hefur verið 
mjög vinsæll á íslandi. í Vestur- 
heimi hafa verið um skeið ýmsir 
þeir, sem hafa getið sér frægð i 
bókmenntum heimalandsins (svo 
sem Einar Hjörleifsson Kvaran og 
Jón Ólafsson). 

Þó að vér teljum, að menning- 
arástand landsins á þessum tíma 
hafi valdið mestu um breytingar á 
bókmenntum og öðru andlegu lífi 
íslendinga, þá er þó ekki rétt að 
gera lítið úr þeim straumum í er- 
lendum bókmenntum samtíðarinn- 
ar, sem hafa haft áhrif á íslenzk 
skáld. Ber þar fortakslaust mest 
á natúralismanum , sem fyrst kem- 
ur fram í tímaritinu Verðandi 1882. 
Útgefendurnir eru fjórir íslenzkir 
stúdentar í Kaupmannahöfn: Hann- 
es Hafstein, Gestur Pálsson, Einar 
Hjörleifsson Kvaran og Bertel E. Ó. 
Þorleifsson. 

Um þessar mundir stóð í Dan- 
mörku hinn mesti styr um rithöf- 
undinn Georg Brandes, sem barðist 
fyrir miklum nýjungum í bókmennt- 
um og allri lífsskoðun. Hann berst 
fyrir natúralismanum móti róman- 
tíkinni, sem þá var fyrir löngu orðin 
kyrstæð og óholl í Danmörku, fyrir 
frjálsri hugsun móti rétttrúnaði, 
af hverju tagi sem var, fyrir rót- 
tækni í pólitík og siðum móti van- 
ans valdi. Var hinn mesti úlfa- 



160 


TÍM'ARIT ÞJO-ÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


þytur meðal andstæðinga hans út- 
af þessu. íslenzkir stúdentar hall- 
ast langflestir eindregið á hans 
sveif og er Verðandi sýnishorn þess. 
En natúralisminn veldur engri bylt- 
ingu í íslenzkum bókmenntum, til 
þess var íslendingum raunsæi of 
eðlilegt: þeir rituðu raunsæ rit, 
sögurnar, meðan þoka miðalda- 
ímyndunaraflsins lá yfir umheim- 
inum! Og rómantíkin hafði aldrei 
fært þá afvega svo að um munaði. 

En natúralisminn hefur allt um 
það haft góð áhrif á íslenzkar bók- 
menntir, ef til vill af því, að straum- 
urinn var svo veikur. Rómantík- 
in hafði verið vönd að eðlisvali, bók- 
hæfi viðfangsefnanna voru nokkuð 
þröng takmörk sett. Nú verða efn- 
in miklu fleiri, menn gátu sagt: 
humani nihil a me alienum puto. 
Allt mátti nú taka til meðferðar. 
Og er til meðferðarinnar kom, hafði 
rómantíkin opt fegrað úr hófi 
fram. En nátúralisminn heimtar 
sannleikann fremur öllu öðru. Hon- 
um hættir því minna við að teikna 
lygamyndir af lífinu — nema þá 
þegar skáldin hættu að sjá annað 
en ljótan og beizkan sannleika, sem 
auðvitað kom opt fyrir, einkum 
þegar vatnsblönduð rómantík og 
hugsjónaprédikun rak þá til and- 
spyrnu. 

Annað, sem nokkur áhrif kann 
að hafa haft á íslenzk skáld á þess- 
ari tíð, eru átthagalýsingar og átt- 
hagasögur, er allmjög tíðkuðust 
meðal erlendra höfunda. Titlar 
eins og Ofan úr sveitum, Úr heima- 
högum benda á það. 

Merki þess, hve lítt natúralism- 
inn hefur rekið íslenzkar bók- 


menntir í öfgar, eru greinileg í ljóða- 
gerðinni. Það má segja, að róm- 
antíkin sé horfin að mestu í ljóðum 
nýrra skálda á síðasta tug aldarinn- 
ar, en á fyrsta og öðrum tug ald- 
arinnar fær kveðskapurinn að nýju 
blæ, sem varla verður lýst öllu 
betur með öðru en með orðinu róm- 
antík. Það ber mikið á þýðleik og 
dýrkun hins fjarlæga, og sum skáld- 
in taka allmjög að sökkva sér ofan 
í sjálfa sig. Og frá því á dögum 
Jónasar Hallgrímssonar hefur aldrei 
verið lögð jafn rnikil rækt við galla- 
lausa formfegurð, þar sem málið er 
metið meira en dýrir hættir, og á 
síðustu áratugum. Líklega má 
þykja, að þessi hreyfing í ljóða- 
gerðinni sé í sambandi við stefnur 
í erlendum (til dæmis skandinav- 
iskum) bókmenntum á síðasta ára- 
tug aldarinnar, þegar mönnum tóku 
að leiðast hin döpru grámálverk 
natúralistanna. 

Þá má loks sjá í ritum sumra 
hinna yngstu höfunda, að heims- 
styrjöldin hefir ekki gengið yfir án 
þess að skilja eftir nokkur merki. 
jafnvel úti á þessum yzta útkjálka 
menningarinnar. Þetta kemur ekki 
hvað sízt fram í dirfzku og bersögli, 
bæði í efnisvali, orðum og skoðun- 
um. Gömlu hugsjónirnar riða all_ 
ar, hugirnir eru á hvörfum milli 
dýrkunar og háðs, trúar og örvænt- 
ingar, og gnýrinn frá þjóðfélags- 
vandamálum nútímans gerist æ 
háværari í bókmenntunum. 


Eg mun nú minnast nokkurra 
hinna merkustu höfunda á þessu 
tímabili — en þess er enginn kost- 
ur, að segja nokkuð að ráði frá 



ÍSLENZKAR BOKiMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


161 


þeim. Og mörgum, sem vert væri 
að geta um, verðum vér að sleppa 
alveg. 

Ljóðagerð hefur jafnan verið 
mikil á íslandi, og er ekki hægt að 
segja, að þessi tími standi um það 
að baki öðrum tímum. 

í fyrsta hluta tímabilsins koma 
fram þrjú sérkennileg ljóðskáld: 
Hannes Hafstein, Þorsteinn Br- 
lingsson og Einar Benediktsson. 
Allir gefa þeir út ljóðabækur í fyrsta 
sinn á síðasta áratug 19. aldar, en 
eru áður kunnir af einstöku kvæð- 
um. 

Hannes Hafstein (1861—1922) 
var einn af útgefendum Verðandi. 
Hann nam lögfræði í Kaupmanna- 
höfn. Síðar gerðist hann stjórn- 
málamaður og varð hinn fyrsti ráð- 
herra á íslandi, eftir að það hafði 
fengið innlenda stjórn. Hann yrk- 
ir mest á yngri árum, en þó alla tíð 
nokkuð. Hann hefur þýtt nokkuð, 
einkum eftir Heine og Holger 
Drachmann; hefur hann auðsjáan- 
lega verið hrifinn af hinum andríka 
Gyðingi, en Drachmann er honum 
skyldur. í kvæðum Hannesar 
speglast hin glæsilega persóna hans, 
þar fer saman karlmennskan og 
mýktin. Hann elskar storminn og 
óveðrið, hreystina og þróttinn; hann 
yrkir hressandi kvæði um ferða- 
lög og siglingar, stórfenglegt kvæði 
um Skarphéðin í brennunni. Ásta- 
kvæði hans bera vott um veraldar- 
manninn, hann gerir ráð fyrir að 
konur séu ekki sálin tóm, heldur 
líka hold og blóð. Hann þýðir — 
eða stælir — con amore söng úr 
óperunni Don Juan. Hann kveð- 
ur um vín og gleðskap og önnur 


jarðnesk gæði. En hann yrkir líka 
fögur ættjarðarkvæði, og kvæðið 
“1 sárum,” er hann yrkir að látinni 
konu sinni, má telja með átakan- 
legustu harmljóðum í íslenzkum 
bókmenntum. 

Hjá Þorsteini Erlingssyni (1858— 
1914) fara saman róttækar skoðanir 
í trúarefnum og stjórnmálum og 
rammíslenzk og alþýðleg lund. Þeg- 
ar hér við bætist vandleg fágun 
skáldskaparins og djúp, viðkvæm 
tilfinning, má segja að Þorsteinn sé 
einn hinn sérkennilegasti af skáld- 
um þessarar tíðar. Hann var vel 
menntaður maður, einkum á íslenzk 
um fræðum, og nam um skeið við 
Háskólann í Kaupmannahöfn, 1897 
gaf hann út ljóðasafnið “Þyrna” og 
þótti mönnum á Islandi þar koma 
fram ærið margt nýstárlegt og í- 
skyggilegt. Þorsteinn var natúra- 
listi í trú og jafnaðarmaður í stjórn- 
málum og vildi bylta um hinu ríkj- 
andi skipulagi í hvorutveggja. í 
kvæðinu “örlög guðanna” lýsir 
hann hvernig hinir heiðnu guðir 
verða að lúta fyrir Kristi og Jehóva, 
og hann spáir, að þeirra örlagastund 
muni líka koma. En hann ann 
manninum Kristi og bræðralagsboð- 
skap hans. Samúð hans með smæl- 
ingjum er mikil og hann yrkir fögur 
dýrakvæði. Auk þess hefir hann 
ritað í óbundnu máli dýrasögur. 
Þrátt fyrir hinn siðferðislega boð- 
skap verða þau í höndum hans in- 
dæl austræn ævintýri. Hann er 
gott ástaskáld og yrkir ljóðabálk 
um ástir Daða Halldórssonar og 
Ragnheiðar, dóttur Brynjólfs bisk- 
ups Sveinssonar (“Eiðurinn”). Þor. 
steinn hafði miklar mætur á Don 



162 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Juan Byrons, enda bregður víða fyr- 
ir álíka gletni og háði hjá Þorsteini 
— ef vér líktum ástum Daða og 
Ragnheiðar við nokkuð hjá Byron, 
væri það Juan og Haidee. — Allur 
kveðskapur Þorsteins er mjög fág- 
aður, orðin eru alltaf í samræmi 
við tilfinningablæ skáldsins. Þor- 
steinn er líka auðskildari en flest 
skáld, hann forðast torskyldar 
myndir og tyrfið mál. Hann yrkir 
tíðum undir rímnaháttum og hann 
hefur miklar mætur á Sigurði Breið- 
fjörð og öðrum alþýðu skáldum. 
Enda hafa ljóð hans komist á hvers 
manns varir. 

Þess var áður getið, að flest ís- 
lenzk skáld eftir daga þeirra Bjarna 
og Jónasar hafi fylgt eftir getu 
þeirri stefnu, sem þeir hófu. Og 
þó að það sé víst, að nærri því öll 
síðari tíma skáld standi á herðum 
þeirra, koma þó fram hjá sumum 
þeirra einkenni, sem stinga þar al- 
veg í stúf — einkenni sem minna 
á dróttkvæði fornaldarinnar. Það 
er þungur, þróttmikill, nokkuð tor- 
skilinn, en ákaflega myndauðugur 
skáldskapur; skáldskapur, sem á 
miklu meira skylt við heilann en 
hjartað. Meðal þessara skálda íá 
nefna Grím Thomsen og alþýðu- 
skáldið Bólu-Hjálmar. Mest sker 
sig þó úr í þessu efni kveðskapur 
Einars Benediktssonar (f. 1864). 

Einar er ákaflega mikilúðlegt 
skáld. í kvæðum hans er fólginn 
nærri því takmarkalaus kraftur. 
Eg gæti trúað, að kvæði hans “Út- 
sær” sé að því leyti sambærilegt 
við hin beztu kvæði í heimsbók- 
mentunum um það efni. í kvæð- 
inu “Dettifoss’’ er það reginafl og 


ofsi fossins, sem hann dýrkar—ekki 
fegurðin. Orkudýrkun Einars kem- 
ur auk annars fram í því, að hann 
mun vera fyrsta ljóðaskáldið á ís- 
lenzka tungu, sem gerir vélar og 
önnur nútímatæki að umtalsefni 
(svo sem einkum í kvæðinu Tinar- 
smiðjur). Mest af ljóðum hans eru 
hugsanir, sem koma fram í myndum 
og líkingum. Og í öllum hinum 
betri kvæðum hans birtast hvassir 
vitsmunir. Og undir niðri logar 
eldur skapsmunanna. En búning- 
urinn er sjaldan léttur né ljós. — 
Einar er víðförull maður, og eru 
mörg kvæði hans ort á fjarlægum 
stöðum, í Róm, Lundúnum, París, 
Stokkholmi. En skáldið er sterk- 
ur persónuleikur, sem ekki berst 
með straumnum — hann lítur á allt 
þetta með eigin augum. Ekki er 
hægt að segja að Einar sé skyldur 
rímnaskáldunum, en þó hefir hann 
ort eina rímu með hinum dýrasta 
hætti sem til er (Ólafs ríma Græn- 
lendings) og viljað með því vekjja 
þá bókmentategund til lífs aftur. 
Nokkrar þýðingar eru til frá hendi 
Einars, svo sem þýðingin á Pétri 
Gaut eftir Ibsen, og á ferhendum 
Ómars Khayams (eptir þýðingu 
Fitzgeralds). 

Flest þeirra skálda, sem koma 
næstu tvo áratugina, eru fyrir- 
ferðarminni en tvö hin síðastnefndu. 
En þeim er öllum létt um að yrkja. 
Sumir eru jafnvel snillingar að hag- 
leik. Yfir mörgum þeirra er mild- 
ur, rómantískur blær — stundum 
nokkuð viðkvæmur — og Ijóð þeirra 
eru fáguð. Þeir eru ljósir og hafa 
hreina lýríska æð. Meðal þeirra er 
einkum að nefna: Guðmund Guð- 



ISL'ENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


163 


mundsson (1874—1919), Jónas 
Guðlaugsson (1887 — 1916), Þor- 
stein Gíslason (f. 1867), Sigurð 

Sigurðsson (f. 1879), Sigfús Blöndal 
(f. 1874) og Jakob Jóhannesson 
Smára (f. 1889). H,ér verður ekki 
farið út í að lýsa þeim hverjum um 
sig né telja upp verk þeirra. Einna 
tilþrifamestan má telja Sigurð Sig- 
iurðsson, enda er hann úr hörð- 
ustu efni af þeim öllum Kvæði hans 
“Lundurinn helgi” er undrafagurt. 
—Miklu raunsærri og nokkuð beizk- 
ur er Jakob Thórarensen (f. 1886). 

í>á koma hér enn við sögu fimm 
konur, sem allar hafa ort nokkuð: 
Hulda (gervinafn fyrir Unni Bjark- 
lind), Ólöf Sigurðardóttir (f. 1857), 
systurnar Herdís og Ólína Andrés- 
dætur og Theódóra Thóroddsen. 
Allar unna þær alþýðukveðskap, og 
einna sérkennilegast í ljóðum þeirra 
er, að þær hafa tekið þuluformið 
til að lýsa tilfinningum sínum. 
Hulda og Theódóra hafa auk þess 
ritað smásögur. 

Ólíkur skáldum þeim, sem nú voru, 
nefnd, og býsna sérkennilegur er 
“Fornólfur’’ (fræðimaðurinn Jón 
Þorkelsson), sem ekki hefur látið 
eftir sig nema eitt lítið kver. Hann 
seilist aðeins aftur í tímann, til mið- 
alda og fyrstu alda eftir siðskipti. 
Eru honum jafntamir helgikvæða- 
hættir úr kaþólskum sið og rímna- 
hættir. Hann fyrnir mál, þegar svo 
her undir. Kvæði hans einkennir 
þróttur og brennandi ást á fornum 
tímum. Minnir hann þannig nokk- 
uð á Grím Thomsen. 

Vér getum ekki vænst þess, að 
ljóðskáldin segi oss glöglega frá lífi 
eða ytri menningu þjóðarinnar. 


Þeir eiga tíðum nóg með sjálfa sig, 
vandamál sín, sorgir og gleði. Hug- 
ur þerra beinist ekki síður inn á við 
en út á við. Þeir kunna opt betur 
að lýsa draumnum, sem konan vek- 
ur í huga þeirra, en konunni sjálfri. 
— En þegar til sagnaskáldsins kem- 
ur, heimtar lesandinn að sjá mann- 
legt líf eins og í skuggsjá, ekki ein- 
ungis innanfrá, heldur líka utanfrá, 
ekki einungis sál eins manns, heldur 
orð og verk margra manna. 

Þegar litið er á skáldsagnagerð 
þessa tímabils, má sjá þar allsæmi- 
lega mynd þess, einkum fyrra hlut- 
anum. En svo er, sem myndin 
af síðari hlutanum sé daufari 
Sveitalífinu hefur verið lýst allvel, 
en Reykjavíkurlíf hinna síðari ára 
hefir aptur á móti ekki fengið þá 
spegilmynd, sem það á skilið Og 
er á sjómensku er litið, er gleggst 
myndin af hinum eldri veiðiskap; 
togaraútgerðin er enn ekki komin 
inn í bókmentirnar á viðunandi hátt. 
Það er hér eins og verklegar fram- 
farir hafi hlaupið á undan bókment- 
unum, enda sætir það í rauninni 
engri furðu — svo miklu Grettis- 
taki hefir síðasta kynslóð lypt á 
framfarabraut þessarar þjóðar. 

Tveir af þeim mönnum, sem að 
Verðandi stóðu, gerðust sagnaskáld: 
Gestur Pálsson og Einar Hjörleifs- 
son Kvaran. Gestur varð skamm- 
lífur (1852—1891), enda liggur ekki 
mikið eptir hann. Hann var um 
tíma ritstjóri í Reykjavík, en síðan 
í Winnipeg, og þar dó hann. 

Gestur hefir ort nokkuð af kvæð- 
um og eru þau lítt merk. Merki- 
legri eru blaðagreinar og ritgerðir 
(fyrirlestrar), er eftir hann liggja. 



164 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Má þar til nefna krítiskar ritgerðir 
um bókmenntir, svo sem um nýja 
skáldskapinn (naturalismann); eru 
í því margar góðar athuganir. 
Kunnastur er fyrirlestur Gests um 
lífið í Reykjavík, má þar ekki á milli 
sjá, hvort fyndnin er meiri en beizkj- 
an, en mikið er af hvorutveggja. 
Er sá fyrirlestur snildarverk, en eng- 
an þarf að undra á því, að Gestur 
yrði hataður af þeim, sem fyrir 
þeirri gagnrýni urðu. 

Merkust af verkum Gests eru 
smásögur hans. Þær eru ekki 
margar talsins, en allt um það er 
ekki hætta á að nafn hans gleymist 
í íslenzkum bókmentum. Lesand- 
inn harmar aðeins, að honum skyldi 
ekki verða lengra lífs og meiri 
verka auðið. — Efni sækir hann 
hæði í sveitalíf og bæjalff. í “Kær- 
leiksheimilinu” og “Vordraumi” 
lýsir hann sveitalífi. Er “Vor- 
draumur’’ einhver bezta saga hans. 
Hún segir frá ungum guðfræðingi, 
saklausum og einföldum, sem sett- 
ur er milli gamla og nýja tímans. 
Gamla tímann sjáum vér, þar sem 
er aldraður prófastur, reyndur og 
veraldelgur í huga og ekki sem 
vandaðastur að meðulum. Hann 
býður þessum unga guðfræðingi 
dóttur sína, bú og brauð. Nýi tím- 
inn er frjálsiynd, heiðin, þrítug 
ekkja, sem ekki er laus við að vera 
dálítið móðursýkisleg. Hún segir 
piltinum frá aðferðum þeim, sem 
prófastur beiti til að fá bændurna til 
að kjósa hann. Hann hryllir við 
aðförum pprófasts og hrífst af þess- 
ari konu. En brátt hefir prófast- 
urinn hann þó á valdi sínu aftur. — 
Úr kaupstaðalífinu er sagan “Grím- 


ur kaupmaður deyr.” En um 
Reykjavík eru sögurnar “Tilhuga- 
líf’’ og “Hans Vöggur.” 

í öllum sögum Gests kemur fram 
beizk bölsýni og vantrú á mann- 
fólkinu. í mörgum sögum hans 
mætti skifta fólkinu í tvo flokka: 
hræsnarana, hyggindamennina ann- 
ars vegar, en hins vegar einfeldn- 
ingana, sem láta hina fara með sig. 
En mannlýsingarnr eru oft prýði- 
lega gerðar, og lesandinn finnur að 
þær eru sannar. Fólk það, sem 
hann lýsir, er vanalega með greini- 
legum einstaklingsmerkjum og ekki 
tegundareinkennum einum. — Af 
útlendum höfundum minnir Gestur 
helzt á Maupassant eða Kielland. 

Einar Hj örleifsson Kvaran (f. 
1859) er meðal hinna afkastamestu 
rithöfunda á íslandi, enda hefir 
hann alla ævi haft ritstörf með 
höndum. Hann fékkst lengi við 
blaðamensku, var ritstjóri ýmissa 
blaða og síðan tímarita. Hann var 
um skeið í Vesturheimi, en flutt- 
ist síðan til íslands. 

Af skáldritum liggur eftir hann 
nokkuð af ljóðum, tvö leikrit og 
mikið af sögum. Á fyrri árum rit- 
aði hann aðallega smásögur, og 
eru sumar þeirra hreinar perlur. 
Aðalsöfnin eru “Vestan hafs og 
Austan,’’ “Smælingjar,” “Frá ýms- 
um hliðum” og “Sveitasögur." 1908 
hóf hann að gefa út lengri skáld- 
sögur og hefur hann ritað sex: 
“Ofurefli,” “Gull,’’ “Sálin vaknar,’ 
“Sambýli,’ “Sögur Rannveigar I— 
II.” Hann lýsir í ritum sínum 
langmest Reykjavíkurlífinu, eins og 
það var á fyrsta áratug aldarinnar 
og fram undir stríðslokin — það er 



ÍSLENZKAR BÖKjMENTIR BPTIR SIÐSKIPTIN 


165 


efnið í flestum hinum lengri sögum 
hans. í hinum fyrri smásögum 
víkur hann nokkuð að Ameríkuferð- 
unum (Vonir, Litli-Hvammur, Skil- 
naður, Anderson), í öðrum að kaup- 
staða- eða sveitalífi á íslandi. Sum- 
ar af beztu smásögum hans eru um 
börn, svo sem Marjas, Vistaskifti, 
og um aðra smælingja. Samúð 
hans með þeim, sem bágt eiga, er 
hrein og ósvikin og skilningur hans 
næmur. 

Stíll Einars er mjúkur og líkist 
opt daglegu máli; sumstaðar kennir 
nokkuð tilfinningasemi, en á öðrum 
stöðum er hann glettinn og gaman- 
samur. 

Einar var á fyrri árum natúralisti 
og að listaraferð heldur hann áfram 
að vera það. En lífsskoðun hans 
tekur miklum stakkaskiftum. Hann 
fer manna fyrstur á íslandi að gefa 
sig við sálrænum rannsóknum og 
gerist brátt spíritisti og hefir unnið 
mjög að útbreiðslu þeirrar stefnu á 
íslandi. Þessi skoðanaskifti spegl- 
ast glögglega í ritum hans. Hin 
forna kristna trú hans kemur að 
nýju fram í nýrri mynd. Sögur 
hans taka nú að bera boð mann- 
kærleika og sáttfýsi. Og víða koma 
fyrir sálræn fyrirbrigði í ritum hans. 
Hann má að vissu leyti kallast 
prestur hins nýja siðar. 

Frá sömu árum og þau skáld, sem 
nú eru nefnd, er séra Jónas Jónas- 
son (1856-1918), sem ritað hefir 
nokkrar smásögur úr sveitalífinu 
Það eru sannar sögur, raunsæar og 
ádeilukendar. Hann hefir og ritað 
tvær sögulegar skáldsögur, og eru 
þær meðal hinna fyrstu af þeirri 
tegund á íslandi (skáldkonan Torf- 


hildur Holm er ein á undan honum). 
Enn merkilegri en skáldverk séra 
Jónasar eru rit hans um þjóðfræði 
og menningarsögu — þau eru enn 
ógefin út. 

í Þingeyjarsýslu koma um þessar 
mundir fram tvö sagnaskáld, sem 
hafa getið sér nokkura frægð. Báðir 
eru þeir bændur og sjálfmenntaðir 
menn að mestu. En allt um það 
hafa þeir töluverð kynni af erlend- 
um bókmentum, einkum skandi- 
naviskum. Áttu Þingeyingar um 
þessar mundir merkilega framfara- 
rnenn, sem voru í einu sveitamenn 
og þó nokkuð kunnugir menningar- 
straumum annara þjóða. Má ætla 
að Þingeyingar hafi þá staðið einna 
fremstir í menningu af bændum á 
íslandi. 

Af þessum tveimur er “Þorgils 
gjallandi” (dulnefni fyrir Jón Stef- 
ánsson) eldri (1851-1915), og ligg- 
ur miklu minna eptir hann á prenti. 
í hinum fyrstu bókum sínum “Ofan 
úr sveitum’’ (smásögur, 1892) og 
“Upp við fossa” (skáldsaga) lýsir 
hann sveitalífi. Kemur þar glögt 
fram natúralistiskt sjónarmið og 
umbótaviðleitni. Töluverðs kulda 
kennir til klerka og kirkju. Þriðja 
bók hans er “Dýrasögur,” smásögur 
um dýr. Andar þar samúð og skiln- 
ingi á þessum smælingjum. 

Cuðmundur Friðjónsson (f. 1869) 
hefir ritað langmest af smásögum, 
er komið hafa út í smásöfnum, fyr- 
irlestrum og mikið af blaðagreinum. 

Guðmund má vafalaust telja með 
þeim skáldum, sem bezt hafa lýst 
íslenzku sveitalífi. Hann er bóndi 
í húð og hár. Hann er jafn tengd- 
ur sveitalífinu og jurtin moldinni. 



166 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


Hann er kjarnmikill barningsmaður, 
íhaldssamur og fullur fyrirlitningar 
á allri aðkominni “ómenningu.’’ 
Hann er í rauninni vel mentaður, en 
sögumar sýna, að hann skilur ekki 
nema sveitina. Bæjalífið sér hann 
nærri því alltaf utanfrá og með and- 
úð. En lýsingar hans á sveita- 
fólki eru oft fullkomnar, hann þekk- 
ir að kalla hvern drátt í andliti þess, 
hvert orð, hverja hreyfingu. Hann 
sýnir, hversu allt mótast af misk- 
unnarlausri baráttu fyrir lífinu, 
hvíldarlausu erfiði, glímu við ill- 
viðri og hörku náttúrunnar. Fólkið 
verður alvarlegt og þröngsýnt, en 
seigt og skyldurækið. Guðmundur 
þekkir út í æsar ást bóndans á 
sveitinni, jörðinni — í snildarlegri 
smásögu “Gamla heyið’’ sýnir hann, 
hvernig óáranin gerir ást bóndans 
á heyinu að einskonar trúarbrögð- 
um. — Á sumum sögum Guðmund- 
ar er háðblær — háðinu er ekki 
sízt beint gegn kaupstaðarbúum — 
enn annarstaðar, svo sem í lýsing- 
um á sálarlífi kvenna, kennir nokk- 
urs tilfinningasemiskeims. Stíll 
hans er stirður, en kjarnyrtur og 
sérkennilegur. Orðaforði hans er 
ákaflega mikill. 

Einna mikilsvirkastur allra ís- 
lenzkra skáldsagnahöfunda mun 
“Jón Trausti” (dulnefni fyrir Guð- 
mund Magnússon,(1873-1918) vera. 
Eptir hann liggja heilir bálkar af 
sögum, úr samtíð og fortíð, um 
sveitalíf og sjómensku, kaupstaða- 
líf og Reykjavíkurlíf. Mest hefur 
hann ritað af lengri skáldsögum, 
allmikið af smásögum, leikrit (Teit- 
ur, Dóttir Faraós), ljóð (2 bindi) og 


ferðaminningar. Langmerkastar 
eru sögur hans. 

Hann hafði ekki notið mikillar 
mentunar og varð að stunda rit- 
smíðarnar í hjáverkum. Hann var 
lengst af ævinni prentari. Þetta 
tvent, mikilvirkni skáldsins og það, 
að hann verður að hafa skáldskap- 
inn í hjáverkum, gerir það skiljan- 
legt, að list hans er nokkuð ábóta- 
vant og stíllinn ekki ætíð sem vand- 
aðastur. En Jón Trausti hefir frá 
mörgu að segja, hann þekkir lífið 
bæði í sveitum og kaupstöðum land- 
sins, þekking hans á mönnum er 
víðtækari en annara skálda á hans 
tíð. Frá sveitalífi samtíðarinnar 
segir hann í sögunni “Halla” og 
sagnabálkinum “Heiðarbýlið’’ (í 
fjórum bindum) og ennfremur í 
smásögum. Hann kann jafnvel að 
lýsa stórbýlinu og heiðarkotinu, og 
þeirri lífsbaráttu, sem þar er háð. 
í sögunni “Leysing’, “Borgir” og 
ýmsum smásögum segir hann frá 
kaupstöðunum, sem eru að taka 
verzlunina af útlendingum, hreyf- 
ingum í kirkju og safnaðarlífi. Sjó- 
mensku lýsir hann helzt í smásög- 
um, og eru sumar þeirra ágætar. 
Loks eru sögulegu skáldsögurnar: 
“Sögur frá Skafáreldi,” “Góðir 
stofnar,” “Tvær gamlar sögur,” 
sem sýna ást skáldsins á fortíðinni. 
— Jón Trausti er raunsær og nokk- 
uð svartsýnn, en í sögum hans 
kennir ekki sömu beizkjunnar og 
meðal fyrstu natúralistanna á ís- 
landi, svo sem Gests Pálsonar. 

Áður hefur verið getið nokkurra 
skálda, sem bæði hafa ritað Ijóð og 
sögur, og skal það ekki rakið frek- 
ar, enda eru nú nefnd flest hin 



islenzkar bokmentir bptir siðskiptin 


167 


merkari skáld á þessari tíð fram að 
stríðslokum. Vér viljum bæta hér 
við einni bók, sem kom út 1919, en 
er rituð á síðustu tíu árum á undan. 
Hún bendir bæði aptur og fram í 
bókmentunum og er tengdust hinni 
“rómantísku” ljóðagerð samtímans, 
en í sögum er hún mikil nýjung. 
Það er smásögusafnið “Förnar ást- 
ir” eftir Sigurð Nordal. Höfundur- 
inn, sem nú er prófessor við Há- 
skóla íslands, hefur ritað margt um 
íslenzkar bókmentir, og verður það 
ekki rakið hér. 

í “Fornum ástum” eru 4 smá- 
sögur með vanalegu móti, en auk 
þess brot af ljóðum í óbundnu máli, 
er mynda eina söguheild. Heitir 
sú “saga” Hel, og ber hún langt af 
hinum. 

Söguhetjan í Hel er eins konar 
Don Juan og er saga hans eins og 
glermynd, feld saman úr mörgum 
brotum. Lesandinn eygir atvikin í 
móðu, staður og stund hverfa í æf- 
intýraheim Ijóðanna. Söguhetjan, 
Álfur frá Vindhæli, hraðar sér frá 
einni reynslu til annarar, einni konu 
til annarar; líf hans er eilíf leit. 
Hann á ekkert til nema líðandi 
stund, líf hans allt eru samhengis- 
laus augnablik. Og þegar alls er 
gætt, á hann heldur ekki hina líð- 
andi stund sökum minninga fortíð- 
arinnar og vona framtíðarinnar. 
Hann leitar, en hann leitar ekki til 
að finna, því að hann veit að til að 
eignast eitt, þarf að hafna mörgu. 
Og það þolir hann ekki, getur ekki 
bundið sig við eitt, vill eiga allt — 
og eignast því ekkert. 

Hel er mestmegnis hugleiðingar 
—en þær eru óvenjulega höfgar af 


lýrik, heitri, litauðugri. Stíllin er 
fágaður eins og skyggður steinn, 
og mun varla finnast fegri íslenzka 
á þessari öld. 

Af íslendingum þeim, sem ritað 
hafa austanhafs skáldsögur á er- 
lendum málum, ber mest á tveim- 
ur: Gunnari Gunnarssyni og séra 
Jóni Sveinssyni. Er Gunnar kunn- 
astur á Norðurlödum, en séra Jón 
á Þýzkalandi. Það er ekki tilgang- 
ur minn hér að lýsa þessum mönn- 
um, sem með þessu móti hafa borið 
nöfn ættlands síns út um lönd. Séra 
Jón, sem fór ungur að aldri frá ís- 
landi og gerðist Jesúitiskur prestur, 
eys úr endurminningum um landið, 
þar sem hann dvaldist í æsku, og 
einfeldni og hreinleikur einkennir 
frásögn hans. Gunnar hefir aptur 
á móti við og við komið til íslands 
aptur, en þó kennir þess glögglega í 
sögum hans, sem lýsa nærri 
því alltaf íslenzku lífi, íslenzkum 
mönnum, að hann er orðinn gestur 
í föðurlandi sínu. Einkum skortir 
á að umhverfið (milieu) í sögum 
hans sé rétt. En margar af sög- 
unum eru aptur á móti vel gerðar 
frá sjónarmiði listarinnar. 


Eins og áður var getið, fékk leik- 
listin, og þar með leikskáldskapur- 
inn, nú miklu betri kosti en áður. 
Leiklistinn losnaði við skólann, sér- 
stakt leikfélag var stofnað, áhorf- 
endafjöldinn óx og á allan hátt juk- 
ust möguleikarnir. Hagur félagsins 
var þó ekki nógu góður til að mikið 
gæti orðið úr þessu, viðunandi hús- 
rúm vantaði. Og leikendurnir gátu 
ekki gert leiklistina að aðalstarfi 
sínu, heldur urðu að hafa hana í 



168 


TlMARIT ÞJ0ÐRÆKNISF'ELA,GS ISLENDINGA 


hjáverkum. Allt um það munu hér 
hafa verið fáeinir fyrstu flokks leik- 
endur. — Á síðari árum hefir verið 
stefnt að því, að stofnað yrði þjóð- 
leikhús, með föstum atvinnuleik- 
endum; mun þess nú skammt að 
bíða, að það verði. 

Áður mátti kalla, að það væri 
ónýtt erfiði að skrifa leikrit, nú 
varð það ekki sagt með öllum 
sanni. En þó var aðstaðan ekkt 
góð, og er það vafalaust þess vegna, 
að þjóðin hefir átt svo fá rnerk 
leikritaskáld — fornsögurnar benda 
til þess, að hin dramatíska skáld- 
skapartegund sé þjóðinni mjög eig- 
inleg. Beztu leikritaskáldin hafa 
skrifað fyrir erlend leiksvið. — 
Ekki er hér ástæða til að telja 
nema þrjú leikskáld frá þessu tírna- 
hili. 

Elztur þeirra þriggja manna og 
sá, sem mest hefir unnið fyrir ís- 
lenzka leiklist, er Indriði Einarsson 
(f. 1851). Hann er liagfræðingur 
að námi. í skóla ritaði hann leik- 
ritið “Nýársnóttina” (útg. 1872) 
og er það vinsælt leikrit, en í raun- 
inni veigalítið. Efnið er sótt í ís- 
lenzkar þjóðsögur og heldur áfram 
sömu stefnu og “Skugga-Sveinn” 
Matthíasar Jochumssonar, og er það 
enn meira í anda Álfhóls eptir Hei- 
berg en það leikrit. Þar skiptast á 
alvarlegir og gamansamir kaflar, 
og inn á milli koma söngvar. —Síð- 
an hneigðist Indriði helzt að Ibsen 
(þýðing á Víkingunum á Háloga- 
landi) og Shakespeare (þýðing á 
mörgum verkum hans óútgefið) og 
koma þau áhrif glögglega fram í 
hinum síðari leikritum hans. Þau 
eru: Hellismenn (úr þjóðsögum), 


Sverð og bagall (sögulegt, efnið frá 
Sturlungaöld), Skipið sekkur (nú- 
tíðarleikrit), Dansinn í Hruna (úr 
þjóðsögum, undir áhrifum frá 
Shakespeare). 

Miklu meira vald á dramatísku 
formi hafa Jóhann Sigurjónsson og 
Guðmundur Kamban. Báðum er 
það sameiginlegt, að leikrit þeirra 
hafa ýmist komið út á Dönsku og 
íslenzku í senn eða aðeins á Dönskm 

Jóhann Sigurjónsson er sonur 
norðlenzks bónda (f. 1880), stund- 
aði um tíma landbúnaðarnám, en 
yfirgaf það brátt með öllu og lagði 
stund á leikritagerð. Dvaldi hann 
síðan lengst af í Kaupmannahöfn. 
Verk hans eru ekki mikil að vöxtum. 
enda dó hann enn á bezta aldri 
1919, en þau eru því meiri að gæð- 
um. Fyrsta leikrit Jóhanns er 
“Doktor Rung’’ (1905), sem er látið 
gerast í Kaupmannahöfn. Það er 
sálfræðileg rannsókn. Efnið í 
næsta leikriti Jóhanns, “Bóndinn á 
Hrauni,” er sótt til íslands, og svo 
er um öll leikrit, sem hann ritaði 
síðan. Fjalla-Eyvindur er ef til vill 
þeð leikrit, sem stendur hæzt 
frá listarinnar sjónarmiði. Efnið 
er íslenzk þjóðsaga, sem er að vísu 
söguleg að uppruna: um útilegu- 
manninn Fjalla-Eyvind og Höllu, 
konu hans. Eyvindur hefir sökum 
fátæktar gerst þjófur, legst út og 
dylst. Hann dvelst nú öllum ó- 
kunnur hjá ekkju einni, Höllu, í 
fjarlægum landshluta. Þau fella 
hugi saman og flýr hún með honum 
inn í fjalla-auðnirnar, er hún kemst 
að sekt hans. Þá hefst sorgarleik- 
urinn: neyðin uppi á háfjöllum og 
barátta hennar við ástina. í síð- 



ÍSLENZKAR BÓKMlENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


169 


asta þætti er sem lesandinn sjái 
skyggnum augum leyndardóma 
mannshjartans, skáldið sviftir burtu 
einni sjónhverfingarhulunni eptir 
aðra, þangað til ekkert er eptir 
nema tómið. Og þó er þetta ekki 
hugvitsamleg rannsókn fyrst og 
fremst, heldur stórfenglegur skáld- 
skapur, líf. — Næsta leikritið, 
“Gaidra-Loptur,’’ er líka skapað upp 
úr þjóðsögu. Loptur er skólapilt- 
ur, sem ieggur stund á galdur og 
reynir að komast yfir galdrabók, 
sem einn hinna dánu biskupa hefir 
yfir að ráða, en það mistekst, Lopt- 
ur hefir gengið of langt, og djöfull- 
inn tekur hann. Úr þessari Faust- 
sögu, sem vafalaust er einhver 
glæsilegasta íslenzka þjóðsagan, 
skapar skáldið mannlegan sorgar- 
leik, spunninn af ástarsvikum, æðis- 
genginni ósk og samvizkubiti, og 
þjóðtrúin, sem er uppistaða þjóð- 
sögunnar, verður í leiknum ekki 
nema einn þátturinn. Loptur ósk- 
ar Steinunni dauða, og þegar hún 
ræður sér bana rétt á eptir, hyggur 
hann, að óskin hafi valdið því, og 
það rekur hann áfram lengra og 
lengra út í myrkur fjölkynginnar, 
sem skáldið lætur enda í æði. Þann- 
ig færir skáldið þetta miðaldaefni 
nær nútímanum. — Síðasta leikrit 
Jóhanns er “Mörður Valgarðsson.’’ 
Efnið er sótt í Njjáls sögu og skygg- 
ir hið forna snilldarverk á leikritið. 
-—t leikritum Jóhanns kemur nær 
allstaðar fram dramatískur þungi. 
sem stefnir látlaust að takmarkinu, 
og skarpur skilningur á mannssál- 
inni ,en auk þess eru mörg tilsvör- 
in þrungin lýriskum höfga, sem 
minnir helzt á Synge. 


Guðmundur Kamban (f. 1889) 
kemur áratug síðar en Jóhann Sig- 
urjónsson fram sem skáld. Hann 
hefir ritað mest af leikritum, tvær 
skáldsögur og nokkrar smásögur. 
Hann hefir lengst af verið við leik- 
starfsemi, og er því ekki að undra. 
þó að leikritin séu kjarninn í verk. 
um hans. Það er aðeins sjaldan, 
að efnið er úr íslenzkri menningu. 
(Leikritin “Hadda-Padda’’ og 
“Kongeglimen,” kafli úr skáldsög- 
unni “Ragnar Finnsson’’), sumt er 
látið gerast í Danmörku (leikritið 
“De arabiske telte,” sagan “Det 
sovende hus’’, kafli í “Ragnar 
Finnsson’’ fer fram í Ameríku. 
Loks er hér að nefna dramatíska 
ævintýrið “Sendiherran frá Júpí- 
ter,” sem eigi er ákveðinn staður.— 
Svo sem efnisvalið bendir til er 
Kanuban alþjóðlega menntaður 
maður og alþjóðasinni. í flestum 
ritum hans kennir ríkrar siðferðis- 
legrar undiröldu, og það eru vanda- 
mál menningarinnar, sem hann 
tekur til meðferðar. I list hans 
finnst allstaðar hagleiksmaðurinn, 
sem kann vel tökin á því formi, sem 
hann fer með. 


Hér á undan hefir verið reynt 
að gefa yfirlit yfir fagrar bókmennt- 
ir íslendinga og hefir verið drepið 
á flesta hina mikilhæfari rithöf- 
unda, sem fram hafa komið fyrir 
lok heimsstyrjaldarinnar. Hér er 
þó eina undantekning að gera: 
ekkert hefir verið sagt frá bók- 
menntastarfi íslendinga í Vestur- 
heimi. Er það þó ekki þess vegna, 
að þar hafi ekki verið skáld, sem 
verð væru þess, að á þau væri 



170 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


minnst. Slíkir menn, sem til dæm- 
is Stephan G. Stephansson, eru 
þjóð vorri til hins mesta sóma, og 
þrátt fyrir fjarlægðina milli hans 
og heimalandsins liefir hann haft 
mikil áhrif á ísLndnga austan hafs. 
En um Stephan og íslendnga vest- 
an hafs mun verða ritað um betta 
leyti af öðrum, og skal það mál því 
ekki rakið hér. 


Bókmenntirnar eptir styrjaldar. 
lokin hafa nokkuð margbreytilegri 
svip en áður var, það er eins og 
vindur standi af öllum áttum. 
Fyrst er þess að geta, að gömlu 
höfundar-nir halda áfram í sínum 
anda. Nokkrir nýjir menn koma og 
haida sömu stefnu. Svo er til 
dæmis í skáldsagnargerðinni, þar 
sem Kristín Sigfúsdóttir og Guð- 
mundur G. Hagalín, sem lýsa sveita- 
lífi og sjómennsku, beita mikið til 
sömu aðferðum og áður tíðkuðust, 
og hafa sama meginsjónarmið. 

í ljóðagerðinni koma fram nýir 
menn, sem að vissu leyti halda á- 
fram þeirri “rómantík,’’ sem sum 
ljóðskáld fyrri áratuga fyigdu. En 
hin lýriska glóð í kvæðum þeirra 
er meiri og listamennskan vand- 
látari. Mörg ljóð þeirra benda til 
stefnunnar l’art pour l’art — þeir 
láta sig einu gilda borgarlegt félag 
og siði þess, það er listin ein, sem 
máli skiptir. Þeir eru vandfýsnir 
í efnisvali — efnin verða að vera 
skáldleg. Skáldskapurinn á ekki að 
vera rímaðar hugsanir, heldur feg- 
urð. Einkunnarorð þeirra mætti 
vel vera “stemning.” Málið á að 
vera alveg eðlilegt — þeir meta það 
miklu meira en rímið. Önnur ís- 


lenzk káld sverja sig í æ-ttina til 
fornra dróttkvæða. Merkastir 
þeirra eru Davíð Stefánsson og 
Stefán frá Hvítad-al; enn má nefna 
Tómas Guðmundsson og Sigurð 
Grímsson og enn fleiri. 

En vindur blæs af enn fleiri átt- 
um. Ótalin eru les enfants ter- 
ribles: Þórbergur Þórðarson og 
Halldór Kiljan Laxness. Merkasta 
rit Þórbergs er “Bréf til Láru” 
(1924), einskonar ritgerð í mörgum 
þáttum, sem fjallar um flest milli 
himins og jarðar: lúthersku, ka- 
þólsku, guðspeki, spíritisma, auð- 
vald, jafnaðarmennsku, alþýðu- 
menningu, orðasöfnun, kafla úr ævi 
höfundar og margt fleira. En 
mergurinn málsins er þó baráttan 
fyrir jafnaðarstefnunni. Bókin ber 
vott um nærri því einstætt vald yf- 
ir íslenzkri tungu. Þórbergur getur 
farið hamförum í stíl sínum — 
hann telur sjálfur upp sex stílteg- 
undir, sem sér séu jafn tiltækar. 
Kansellistíl, fræðistíl, sögustíl, þjóð. 
sagnastíl, spámannastíl og skemti- 
stíl. Og þessu valdi sínu beitir 
hann til þess ítrasta í gagnrýni á 
því, sem hann vill koma fyrir katt- 
arnef. — Halldór Kiljan Laxness 
hefir ritað nokkuð af sögum og 
fjölda ritgerða og blaðagreina. 
Aðalverk hans er “Vefarinn mikli 
frá Kasmir” (1927), saga af ung- 
um islendingi og flækingi hans 
gegnum veröldina og mannlífið. 
Sagan gerist ýmist á íslandi eða úti 
í löndum, á ítalíu, Spáni, Belgíu, 
ýmist í iðu veraldarlífsins eða í kyrð 
klaustursins, og þar ægir öllu sam- 
an: skírlífi og spillingu, tilvitnunum 
í Imitatio Christi eptir Thomas á 



ÍSLENZKAR BÖKMENTIR EPTIR SIÐSKIPTIN 


171 


Kempis og brotum af saurlífis- 
draumum. Og þó er þetta allt ein 
heild. Þess er ekki kostur að rekja 
þetta efni nánar á þessum stað. 

—Þau tvö skáld, sem nú voru nefnd, 
einkennir einskonar barok-stefna; 
Þetta eru menn, sem nota öll tæki 
málsins til að lýsa því, sem þeim 
býr í brjósti, á sem eftirminnileg- 
astan hátt. Þeir eru mjög and- 
vígir allri hófsemd og akedemiskum 
smekk. Þeir eru óvenju bersöglir 
og hispurslausir, og finnst einu 
gilda þó að þeir særi heiðraðan al- 
menning. Þeir hafa töluverða á- 
nægju af að lýsa ranghverfum sál- 
arlífsins. Og eitt er enn einkenni 
þeirra: það er tvísæi í lífsskoðun. 
Þeir sjá hlutina í einu og andstæðu 
ljósi; háð og alvara, lotning og lítils- 
virðing, bjargföst trú. og nagandi 
efi renna saman, svo víða er ekki 
á nokkurn hátt unnt að segja, hvar 
einu lýkur en annað hefst. Það 
er eins og þeim finnist að hinu há- 
leita sé ekki nógur sómi sýndur 
nema líka sé dregið dár að því. 

Vöxtur og gróandi einkennir ís- 
lenzka menningu á síðari tímum. 
Það er ekki allt jafnhöfugt; sumt 


er veigaiítið, og margt, sem leitar í 
óvissu eitthvað fram á við. En skil- 
yrðin fyrir margbreytilegu andlegu 
lífi smávaxa. Fjölbreytnin vex. 
Andi hins íslenzka kyns fær ný og 
ný tæki, ný og ný form til að birtast 
í. Fyrir utan vöxt bókmenntanna 
skjóta aðrar listir upp höfðinu. í 
myndhöggvara listinni skapar Einar 
Jónsson sér frægð víða um lönd. 
Hjá honum brýtur myndelska fornra 
dróttkvæða og ímyndunarafl ýkju- 
sagna og æfintýra sér nýjar leið- 
ir undir leiðsögu trúaðs hugsjóna- 
manns. íslenzkt landslag speglast 
á einkennilegan hátt í verkum 
hans — en einkum fær það þó að 
njóta sín í verkum hinna yngri 
málara, svo sem Arngríms Jónsson- 
ar, Jóns Stefánssonar, Jóhannesar 
Kjarvals, sem ailir hafa lagt mikla 
rækt við þetta viðfangsefni. Hljóm- 
listin er í byrjun — en hún hefir nú 
þegar nöfn eins og tónskáldið 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson, organ- 
leikarann Pál ísólfsson og enn aðra. 
Sami gróandinn er nálega á öllum 
sviðum: vísindum, verklegri menn- 
ingu, skipulagsmálum. ísland er 
vonanna land. 



r 


Nyja Ætlantis eða Islami(d fMatífiniainis 

Professor Ágúst Bjarnason, Ph. D. 


í samræðum sínum “Timaios” og 
“Kritias” (Timaeus and Critias) 
segir Plato frá ejrn'ki miklu, Atlan- 
tis, sem á að hafa legið skamt út 
af Njörfasundum (Herkúlesar súl- 
um); hann lýsir stærð þess og auð 
legð og segir það hafa sokkið í sæ 
á einni einustu nóttu. 

Hafi slíkt land nokkuru sinni ver- 
ið til, bendir jarðfræðin helzt til 
þess, að það hafi legið á þeim neð- 
ansjávargrynningum, sem enn 
teygja sig á 700 metra dýpi milli 
Evrópu og Ameríku frá Norður-ír- 
landi og Norðvestur-Skotlandi yfir 
Hebrídur, Færeyjar og ísland alla 
leið til austurstranda Grænlands, 
og enn mynda þröskuldinn milli 
Norðuríshafs og Atlanzhafs. Á 
miðjum Miocentímum virðist þetta 
eldgjósandi háfjallaland hafa sokkið 
í sæ og ísland eitt hafa orðið eftir 
eins og aðalstiklan milli hins gamla 
og hins nýja heims. En sé ísl. jarð- 
fræðilega skilgetið afkvæmi og arf- 
taki hins gamla Atlantis, ætti það 
á alþjóðamáli að heita eyjan frá At- 
antis. 

Einnig Ísland virðist að nokkru 
leyti hafa sokkið í sæ, því að auð- 
séð er á grynningum umhverfis 
það, hinum heimsfrægu fiskimið- 
um, að það hefir einhverntíma ver- 
ið 50—100 km. stærra á alla vegu 
en það er nú (104,785 ferh. km.). 
Samt sem áður gnæfir það enn 
eins og “das trotzige Ende der 
Welt’’ yfir bylgjur Atlanzhafsins 


sem næst stærsta eyjan í Evrópu 
næst Stóra Bretlandi. 

Einu sinni, fyrir 1000 árum, varð 
ísland stikla fyrir djarfhuga sæ- 
farendur, eins og þegar Eiríkur 
rauði fann Grænland frá íslandi 
(982), og Leifur sonur hans, sem 
var fæddur og uppalinn á strönd- 
um á íslandi og því íslendingur, en 
ekki Norðmaður, fann Ameríku (ár- 
ið 1000), eða er Þorfinnur karlsefni 
dvaldi í Ameríku vetrarlangt ásamt 
konu sinni til þess síðar að stað- 
festast á Íslandi og geta þar af sér 
tvo biskupa og annað stórmenni. 

Einu sinni, fyrir þúsund árum, 
varð ísland og miðstöð mikillar 
menningar, sem með bókmentum 
sínum — hinum gömlu sögum sín- 
um og sagnaritum — varpar ljóma 
yfir öll Norðurlönd. Þá var þjóð- 
veldi með þjóðþingi á íslandi —hinu 
fornfræga Alþingi — sem stofnað 
var 930 og heldur því þúsund ára 
afmæli sitt hátíðlegt 1930 sem 
fyrsta og elsta þjóðþing Evrópu. 

En svo var eins og ísland sykki 
í sæ og hyrfi úr sögum um mörg 
hundruð ár, er það gaf sig Norð 
mönnum og Dönum á vald; og svo 
var það alla tíð, unz það fékk aftur 
sjálfstæði sitt á þúsund ára hátíð- 
inni 1874 og varð loks aftur að 
sjálfstæðu ríki í stríðslok 1918. 

Síðan er eins og það hafi vaknað 
til lífs á ný, til dugs og dáða, og 
væri því ekki fjarri sanni nú að 
nefna það — Nýja Atlantis! 



NÝJA ATLANTIS EÐA ÍSLAND NtJTÍMANS 


173 


Vilji menn skilja og meta rétti- 
lega afstöðu og ástand íslands nú 
á dögum, verða menn fyrst að gera 
sér grein fyrir höfuðviðburðunum í 
sögu þess. 

Meginþorri þeirra Norðmanna, 
sem létu óðöl sín og flýðu land fyrir 
“ofríki” Haralds hárfagra, leituðu 
norður til íslands frá Skotlandi og 
Vestureyjum og settust þar að á 
árunum 874—930. 

Árið 930 var ísland talið albyggt 
og voru þá um 60,000 manns í 
landinu. Þá var allsherjarríkið 
stofnað, og hið fornfræga “Al- 
þing,” elzta þjóðþing heimsins, 
sett á stofn. 1930 verður því þús- 
und ára afmæli þess haldið hátíð- 
legt á íslandi og þangað boðið fuli- 
trúum frá helztu þjóðþingum beggja 
megin hafs. 

Árið 1000 var kristni lögtekin á 
Íslandi. Á fyrstu öldunum eftir 
kristnitökuna var kirkjan þjóðleg 
mjög, kenndi mönnum lestur og 
skrift og ýmsa þarflega hluti. En 
lærðir menn eins og Ari fróði hlóðu 
grunninn að hinum þjóðlegu bók- 
mentum með “íslendingabók” og 
“Landnámu,” er báðar greina mjög 
nákvæmlega frá byggingu lands- 
ins, svo að engin þjóð í heimi veit 
jafn mikið um sögulegan uppruna 
sinn eins og einmitt íslendingar. 

En er erkibiskupsstóllinn, sem 
hinir tveir biskupsstólar á íslandi 
heyrðu undir, fluttist frá Brimum og 
Lundi til Þrándheims (1152), tók 
að bóla á ýmsum væringum milli 
kirkju og ríkis, kirkjan að heimta 
hinn “kanóniska rétt” sinn viður. 
kenndan og konungar Norðmanna 
að gera tilkall til yfirráða á íslandi. 


Samt sem áður stóð allsherjarríkið 
á íslandi í full 333 ár eða frá 930 tii 
1262—64, að það gaf sig Noregs- 
konungi á vald með vissum skilyrð- 
um. Frægt skjal, hinn svonefndi 
“gamli sáttmáli,” sem enn er til í 
brotum (frá 1302), greinir frá skil- 
yrðum þessum: lög og réttur skyldu 
íslenzk, og embættismenn íslenzkir; 
sex skip, hlaðin lífsnauðsynjum, 
skyldi árlega senda til íslands. 
Gegn þessu hétu íslendingar “ei- 
lífum skatti,” en svo er varnagl- 
inn sleginn í niðurlagi sáttmálans, 
að — ef sætt þessi sé ekki hald- 
in í öllum greinum, að beztu manna 
yfirsýn, þá séum vér þegar lausir 
allra mála. 

Sáttmáli þessi var brátt rofinn 
í hverju einstöku atriði: lögin voru 
sniðin upp eftir norskum lögum; 
embættismenn konungs og biskupar 
flestir af erlendu bergi brotnir og 
verzlunin varð að hálfgerðri einok- 
unarverzlun Bergensbúa og síðar 
Hansakaupmanna. Samt helzt sam- 
bandið við Noreg fram til 1381, að 
bæði ríkin, Noregur og ísland, 
gengu undir Danmörku. 

í hinu nýja sambandi sínu við 
Danmörku varð ísland jafnvel enn 
ver úti en í sambandi sínu við 
Noreg, og innanlands hafði ka- 
þólska kirkjan lagt hramm sinn á 
eignir manna og óðul. Þó fór sýnu 
verr við siðaskiftin (1550), er ís- 
land varð lúterskt, og konungur sló 
eign sinni á kirkjur og klaustur- 
eignir, sem þá voru orðnar einn- 
fimmti af öllum jarðeignum lands- 
manna, svo og á sektarfé og ýms 
önnur hlunnindi, er nú runnu öll í 
fjárhirzlu konungs. 



174 


TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


I>ó tók út yfir, er einokunar- 
fjötrar voru lagðir á landið 1602, 
þannig að landsmenn máttu ekki 
verzla við aðra en ákveðna danska 
verzlunarbæi eða dönsk verzlunar- 
félög, sem konungur veitti einka- 
réttindi til verzlunar á íslandi. 
Einokun þessi hélzt fram undir 2 
aldir (fram til 1787) og hafði sí- 
vaxandi fátækt í för með sér. 

Árið 1662 bættist það við, að kon- 
ungur gerðist einvaldskonungur yf_ 
ir landinu; en þó hjarði Aiþingi sem 
ráðgefandi og dæmandi aðilji og 
bar það við og við kveinstafi og 
mótmæli landsmanna fram fyrir 
konung. En ekkert tjóaði. 

Fyrir einveldið, einokunina og 
þarafleiðandi skort og hungursneyð, 
samfara ógurlegum drepsóttum, 
eldgosum og harðindum, sem alltaf 
gengu yfir landið öðru hvoru, var 
þjóðin orðin 47,000 í lok 18. aldar 
og var þá jafnvel haft við orð að 
flytja það, sem eftir var af lands- 
lýðnum úr landi og setja hann 
niður á Jótlandsheiðar. 

Báðir hinir gömlu biskupsstólar 
ásamt skólum þeim, sem við þá 
höfðu verið tengdir, á Hólum og í 
Skálholti, voru þá lagðir niður, og 
loks árið 1800 var Alþingi lagt nið- 
ur sem ráðgefandi og löggefandi 
þing á Þingvöllum, en flutt til 
Reykjavíkur og þar haldið áfram 
sem dómstól — sem landsyfirrétti. 

Þannig virtist öll hin forna frægð 
vor vera fallin í gleymsku og dá og 
sléttað yfir hinar síðustu minjar 
hennar. En íslendingar hafa jafn- 
an minnst blómaldar sinnar og ver- 
ið þess fullvissir, að það sem einu 
sinni var, gæti aftur orðið, ef þeir 


aðeins sjálfir fengju að ráða sínum 
málum. 

Frjálshuga, eldheitir ættjarðar- 
vinir, er stunduðu nám við Kaup- 
mannahafnarháskóla, risu nú hver 
af öðrum og hófu háværar raddir 
um það, að ísland ætti sér enn fram- 
tíð, ef íslendingar sjálfir vildu taka 
rögg á sig, endurheimta hið forna 
frelsi sitt, endurreisa tungu sína og 
bókmenntir og fara að dæmi annara 
þjóða í öllum verklegum framför- 
um. 

Menn eins og Baldvin Einarsson, 
Fjölnismenn, en þó einkum hinn 
miki leiðtogi vor, Jón Sigurðsson, 
(f. 1811), er vér gjarna nefnum 
“forsetann,” af því að hann um 
mörg ár varð forseti hins endur • 
reista Alþingis, krafðist þess fyrst 
og fremst, að það fengi aftur lög- 
gefandi vald. Það hafði verið endur- 
reist 1843, en aðeins sem ráðgefandi 
þing. Á þjóðfundinum 1851, sem 
átti að ræða um stöðu íslands i 
danska ríkinu, barðist Jón Sigurðs- 
son gegn innlimum íslands í Dan- 
mörku, og er konungsfulltrúi sýndi 
það gjörræði að slíta fundinum,mót- 
mælti hann og allur þingheimur því. 
Árið 1854 lánaðist honum og Al- 
þingi, þrátt fyrir áhrifaleysi sitt. 
að knýja fram lög um það, að verzl- 
unin væri gefin laus við allar þjóðir, 
en áður höfðu Danir einir haft leyfi 
til að verzla þar. Og loks árið 
1874, á þúsund ára hátíðinni, fékk 
Alþingi aftur fullt löggjafarvald og 
fjárveitingarvald í öllum innan- 
landsmálum. 

Árið 1874 var þúsund ára afmæli 
íslands bygðar. 

Þann 5. janúar þ. á. hafði Dana- 



NÝJA ATLANTIS EÐA ÍSLAND NÚTÍMiANS 


1 7b 


konungur gefið landinu allfrjáls. 
lynda stjórnarskrá, er gerði sjálfan 
hann að 'þingbundnum konungi. 
En 2. ágúst s. á. hófst hátíðin. 
I>ann dag var haldin minningarræða 
í öllum kirkjum landsins og hátíða- 
höld, þar sem konungurinn sjálfur 
var viðstaddur, hófust fyrst í höf- 
uðstaðnum, en var síðan haldið á- 
fram næstu daga á hinum forn- 
helga þingstað landsins, Þingvöll- 
um. Þýzk, dönsk, norsk og sænsk 
berskip, einnig ensk og frönsk, 
fluttu sæg af boðnum gestum og 
óboðnum, en þjóðin streymdi á 
Þingvöll úr öllum sveitum landsins. 
Fagnaðarrík eftirvænting og hátíð- 
leg alvara fylltu brjóst þjóðarinn- 
ar. Það var eins og hún bylti af 
sér fargi miklu sem á henni hefði 
legið frá ómunatíð. Hún fylltist 
aftur þrótti og þreki og það var 
eins og kirkjuklukkurnar hringdu 
nýja tíma með nýjum vonum inn 
yfir landið. 

Loks áttum vér þá að fá að fara 
að eiga með oss sjálfir, en — þó 
aðeins að nokkru leyti. Enn átti 
danskur ráðherra eða öllu heldur 
brot úr dönskum ráðherra, sem bú- 
settur var í Kaupmannahöfn, og 
hafði enga þekkingu á högum lands 
ins, að hafa yfirstjórn allra mála 
vorra, eða þó öllu heldur deildar- 
sjtóri hans, og hann eða þeir höfðu 
algjört neitunarvald gagnv. Alþingi. 
Því urðu framfarirnar litlar fyrst 
í stað og torsótt til nýjunganna. 
Allskonar hömlur voru lagðar á 
framsóknarhug vorn af hálfu Dana- 
stjórnar og því varð oss það full 
nauðsyn að losna undan yfir- 
stjórn Dana. Vér urðum að reyna 


að koma stjórninni inn í landið til 
þess að vér fengjum fullkomlega 
frjálsar hendur. 

Þetta lánaðist oss fjrrst eftir 30 
ára baráttu, er vér fengum heima- 
stjórn með innlendum ráðherra, bú- 
settum í Reykjavík, 1904. Síðan 
hafa framfarirnar orðið all örar og 
miklar á móts við það, sem áður 
var. Þær voru að vísu byrjaðar 
áður, en voru aldrei eins ákveðnar 
og markvísar eins og síðan. 

Loks við lok heimsófriðarins, þ. 
1. des., 1918, varð ísland frjálst og 
sjálfstætt ríki í persónusambandi 
við Danmörku. Þenna sáttmála, 
sem er uppsegjanlegur af beggja 
hálfu, hafa menn nefnt hinn “nýja 
sáttmála’’ í mótsetningu við þann 
gamla, en síðan höfum vér lifað I 
sátt og samlyndi við Danmörku og 
getað snúið oss algerlega að inn- 
anlandsmálum vorum. 


Hvernig leit nú út í landi voru, 
1874, er vér tókum við því af hinu 
erlenda valdi? Á íslandi var þá 
hvergi að finna byggða vegi eða 
brýr, aðeins götutroðninga, engin 
samgöngutæki nema hestfæturna 
og postula hestana. Hvergi voru 
vitar kringum strendur landsins og 
engin hafnarvirki. Húsin voru víð- 
ast torfbæir til sveita, en timbur- 
kofar í sjóþorpunum. Á öllu land- 
inu voru eitthvað 4 embættismanna- 
bústaðir úr steini og þrjár stein- 
kirkjur. Höfuðatvinnuvegir lands- 
manna, landbúnaður og sjávarút- 
vegur voru í aumustu niðurlægingu, 
en fólkið sjálft fátækt og bælt. 
Landsfjárhirzlan var tóm en Danir 
höfðu lofað 60 þúsundum kr. árlegu 



176 


TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


tillagi. Pyrstu fjárlögin námu 212, 
000 kr., og allur landslýðurinn var 
einar 70,000 manns. Þannig leit 
hér um bil út í landi voru eftir 6 
alda erlenda yfirdrottnan, er vér 
tókum við því aftur. 

Og hver er svo árangurinn af 
starfi voru þau 55 ár, sem síðan eru 
liðin? Eg mun reyna að lýsa því 
lítillega í því, sem hér fer á eftir. 
En ég vil biðja lesendur mína að 
gera sér ekki of háar vonir. Því 
að ekki verður vænst mikils af ein- 
um 103,000 manns, sem byggja 103, 
000 fh. k. m. subarktískt land, þótt 
það sé þvínær umflotið af Gólf- 
strauminum og því miklu hlýrra en 
búast mætti við. 

í landi eins og íslandi, þar sem 
miklar eru fjarlægðir manna á milli 
og allskonar farartálmar, svo sem 
eyðisandar, fjöll og heiðar og foss- 
andi elfur, og þar sem órólegt haf 
brimar fyrir öllum ströndum, voru 
bætt samgöngutæki eitthvað af því 
allra nauðsynlegasta. Hvernig er á- 
statt í þessu efni nú ? 

Vér höfum þegar byggt þjóðvegi 
um 2000 km. á lengd. Og allar 
stærstu ár landsins eru þegar brú 
aðar. Vér eigum nú 6 stórar hengi- 
brýr úr járni yfir stærstu árnar; 26 
aðrar járnbrýr og 117 járnbeton- 
brýr, og á hverju ári byggjum vér nú 
vegi og brýr fyrir allt að hálfri milj. 
króna. Nú eru hinar gömlu hesta- 
lestir, sem áður fóru fram og aftur 
um landið, þvi nær horfnar; í stað 
þeirra komu í fyrstu hestvagnar, en 
nú á síðustu 10—15 árurn nýtísku- 
bílar, flestir frá Ameríku. Af járn- 
brautum hefir enn ekkert verið lagt 
um landið og ekki víst nema vér 


hlaupum alveg yfir þær, í bílana ein- 
vörðungu og í loftförin. 

Við sjóinn hefir eitthvað svipaS 
átt sér stað. Á björtum sumarnótt- 
um er það létt verk og unaðslegt að 
sigla með ströndum ísl., en á haust- 
in og þó einkum á hinum löngu 
dimmu vetrum, þegar hríðir ganga 
og háir brimgarðar rísa fyrir strönd- 
um, eins og til dæmis á Suðurland- 
inu, þar sem þar að auki eru hafn- 
leysur og stórir eyðisandar, er sigl- 
ingin ákaflega hættuleg. Árið 1874 
var ekki einn einasti viti til á ís- 
landi, en 1. desember 1878 var sá 
fyrsti reistur á suðvestur horni 
landsins; og 1. desember 1928, voru 
vitarnir umhverfis landið orðnir 51 
að tölu og auk þess ein radiostöð á 
hinni stórhættulegu suðurströnd en 
þokulúðurstöð fyrir hinum þoku- 
ríku Austfjörðum, 35 hafnarljós og 
auk þesa mörg sjómerki og leiðar- 
stikur með sæluhúsum á hinum 
eyðilegu söndum Sunnanlands. Er 
lendir fiskimenn, sem stunda veið- 
ar við strendur íslands, kynnu ef til 
vill að geta sagt frá því, hversu 
mörguni mannslífum hefir verið 
bjargað á síðustu árum með þess- 
um ráðstöfunum. 

Fyrir 1900 höfðum vér ekkert fast 
samband við umheiminn, en 1906 
var lagður sæsími frá Shetlandseyj- 
um til Seyðisfjarðar (á austurströnd 
landsins) og síðan höfum vér ofið 
saman hangandi net ritsíma og 
raddsíma yfir landið. Þann 31. des. 
1925 voru 195 talsímastöðvar í 
landinu og 5 loftskeytastöðvar og 
einmitt á þessu ári umlykur tal- 
sími gjörvalt landið. Árið 1925 var 
símalengdin liðugir 8000 km., en í 



NÝJA ATLANTIS EÐA ISLAND NUTÍMANS 


177 


lok þessa árs, 1929, verður hún orð- 
in 10,760 km. Árið 1925 fóru 250,- 
000 símskeyti milli íslands og ann- 
ara landa en símtölin urðu um hálfa 
miljón. Talsíma hafa nú 1 af hverj- 
um 25 íbúum landsins. Útvarp hefir 
einnig verið reynt á íslandi og verð- 
ur það bráðlega sett í samband við 
og rekiö af landssímanum á ríkis- 
kostnað. 

Hvernig er nú atvinnulífinu á ís- 
landi farið? 

Aðalatvinnuvegirnir eru dandbún- 
aður, þ. e. grasrækt og kvikfjár- 
rækt, sjávarútvegur og verzlun með 
vísi til iðnaðar. 

Af landbúnaði lifðu: 

árið 1880 53,035 manns 

(73% af landslýðnum) 

árið 1920 43,785 manns 

(46% af landslýðnum) 

Tala þeirra, sem landbúnað 
stunda, hefir því farið niður um 
10,000 manns á síðustu 40 árum. En 
þrátt fyrir hefir verið yrkt upp rneira 
en helmingi meira land en áður og 
garðyrkjan ferfaldast. 

Árið 1885 var yrkt land 10.000 ha., 
garðrækt 132 ha. 

Árið 1925 var yrkt land 23.000 ha., 
garðrækt 500 ha. 

og nú árið 1929 er yrkt land c. 30.- 
000 ha. 

Þrátt fyrir fólksfækkun til sveita 
er nú unnið 10 sinnum meira af 
jarðabótum í landinu en fyrir 50 
árum. 

Nú hefir ríkið og látið gera mikl- 
ar áveitur á Suðurlands undirlend- 
inu fyrir c. 2,000,000 kr. og stofnað 


byggingasjóð til nýbýla með 2| milj. 
kr. höfuðstól, einnig ræktunarsjóð 
með álíka stórum höfuðstól og árl- 
veitir það til landbúnaðar um eina 
fjórðu milj. króna. 

Fénaðareign landsmanna hefir þó 
ekki enn aukist mikið: 

Árið 1873: nautgripir 22.286, sauð- 
fé 417.000, hestar 30.000 
geitur 170. 

Árið 1923: nautgripir 25.853, sauð- 
fé 550,000, hestar 46.000 
geitur 2.496. 

Þannig hefir nautgripaeign auk- 
ist um einn áttunda, sauðfé um einn 
fimta, hestar um einn þriðja, en 
geitur fjórtánfaldast frá 1873. 
Svínarækt hafa íslendingar ekki 
enn tekið upp nema að litlum mun, 
en hún var mikil til forna. 

Útflutningur landafurða nam: 

árið 1885 kr. 1.842.000 

árið 1925 kr. 7.500.000 

En heildartekjur af kvikfjáreign 
landsmanna urðu: 

árið 1907 kr. 8.000.000, en 

árið 1921 c. kr. 30.000.000 

Meðalútflutningur vor af land- 
afurðum nemur nú c. 8 milj. kr. ár- 
lega, en mundi margfaldast, ef vér 
færum að vinna úr afurðunum. Nú 
er mest öll ullin flutt óunnin til 
Ameríku og annara landa. Mjólk, 
osta og allskonar kjötmeti mundum 
vér og geta framleitt í stórum stíl. 
En þrátt fyrir það, þótt lítið sé unnið 
úr landafurðunum, hefir útfluttn ■ 
ingur þeirra fjórfaldast á 40 árum. 

Stærstum framförum hefir sjáv- 



178 TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 

arútvegurinn tekið. Árið 1873 voru um. Var verið að smábæta við 


flutt út 4,400,000 kg. af fiski, en árið 
1925, 54,400,000 kg. 

Árið 1875 nam fiskiútflutningurinn 

c. 5 milj. króna. 

Árið 1925 nam fiskiútflutningurinn 

50 milj. króna. 

Hann hefir því tífaldast að verð- 
mæti á síðustu 50 árum og er það 
að þakka nýtízkubúnaði fiski- 
skipa, sem nú aðallega eru togarar 
og línuveiðarar og stórir mótorbát- 
ar, er sækja fiskinn langt út á haf. 

Piskframleiðslan hefir aukist svo 
sem hér segir: Árið 1898 var hún 
orðin helmingi, 1904 fjórum sinnum, 
1913 fimm sinnurn, 1922 átta sinn- 
um og 1925 tólf sinnum meiri en 
hún var 1873. Meðalframieiðsla 
síðustu ára nemur c. 50 milj. króna 
að verðmæti og fer þó heldur vax. 
andi. Mætti og auka hana með því 
að hraöfrysta fiskinn og senda hann 
nýjan á markaðinn. 

Til eru margar góðar hafnir af 
náttúrunnar hálfu á Islandi, einkum 
á Vestur, Norður og Austurlandi, 
þar sem Suðurströndin er að mestu 
leyti ein hafnleysa sakir brims og 
sanda. Hafskipabrýr og hafnar- 
bakkar hafa þó verið gerðir í ýms- 
urn kaupstöðum landsins, svo sem 
Stykkishólmi, ísafirði, á Akureyri 
og Húsavík o. v. En stærri hafn- 
arvirki hafa aðeins verið gerð í 
Reykjavík, höfuðstað landsins, og í 
aðalverkstöð þess, Vestmannaeyj- 


Ár 

Innflutt 

1880 

4.309.000 

1890 

4.549.000 

1900 

6.528.000 

1910 

11.323.000 


hafnarvirkin í Reykjavík frá 1913— 
18 og síðar. 

Árið 1876 byrjaði danskt eim- 
skipafélag (D. F. D. S.) að sigla á 
ísland og ásamt öðru erlendu fé- 
lagi “Thore” annaðist það því nær 
alla flutninga frá og til landsins 
fram undir 40 ár. En árið 1914 
tóku íslendingar sig til, ásamt 
frændum sínum, er út höfðu flutt til 
Ameríku, og stofnuðu innlent eim- 
skipafélag (Eimskipafélag íslands). 
Meðan á stríðinu stóð keypti og 
landstjórnin 3 eimskip til þess að 
tryggja vöruflutninga til landsins. 
Frá 1917 sigldu skip vor á Ameríku, 
Halifax og New York, og sóttu 
þangað vörur, en það fleytti oss yfir 
stríðið svo, að oss brast ekki lífs- 
nauðsynjar. Nú á eimskipafélag 
vort 5 skip og siglir í harðri sam- 
keppni við danskt og norskt félag á 
Kaupmannahöfn, Hamborg, Leith, 
Hull og stundum líka London. 

Verzlunarfloti vor er nú orðinn 
allstór. Árið 1875 áttum vér ekk- 
ert verzlunarskip. 1925 voru þau 
orðin 60 gufuskip yfir 100 tons með 
samtals 20,000 tonna burðarmagni 
eða 200 tons fyrir hverja 1000 íbúa, 
þannig að aðeins Noregur, Stórbret- 
land og Holland (með 542,294 
og 218 tons á hvert 1000 íbúa) hafa 
stærri verzlunarflota. 

Verzlun vor hefir aukist stórum 
og það aðallega á síðasta áratug. 

Útflutt Alls 

6.717.000 11.026.000 kr. 

5.034.000 9.583.000 ” 

9.000.000 15.528.000 ” 

14.406.000 25.729.000 ” 



NÝJA ATLANTIS EÐA ISLAND NÚTÍMANS 


179 


1920 82.307.000 60.512.000 142.813.000 ” 

1924 63.787.000 86.310.000 150.091.000 ” 


Venjulegast hefir verzlunai*velta 
vor verið pósitiv, þ.e. talsvert meiri 
útflutningur en innflutningur. Að- 
eins árið 1920 keyptum vér nýja 
togara fyrir 20 milj. króna umfram 
útflutning, til þess að bæta í skörð- 
in fyrir togara þá, sem seldir höfðu 
verið í stríðinu, en þetta skýrir aftur 
hina miklu auknu framleiðslu 1924 
úr 60 milj. kr. 1920 upp í 86 milj. 
kr. 1924;- en það var líka einstakt 
ár; þó hafa 2 síðustu árin verið því 
mjög lík. Má nú segja, að íslend- 
ingar með því, sem neytt er í land- 
inu af kjöti, fiski og mjólk, framleiði 
nú allt að 100 milj. króna árlega og 
er það vel að verið af rúmurn 100, 
000 manns. 

Um handverk og iðnað er ekki 
enn sem komið er mikið að segja. 
Fyr á tímum var ullin unnin mest- 
megnis heimafyrir á bæjunum og 
flutt út ýmist sem ofið vaðmál eða 
sem prjónles ýmiskonar og þá var 


Ár 

Námu: Landafurt5ir 

1880 

kr. 2.477.000 

1890 

” 1.678.000 

1900 

” 1.896.000 

1910 

” 3.445.000 

1920 

” 9.580.000 

En í hundraðstölum lítur þetta 

Ar 

Landbúnat5ur 

1880 

39.9% 

1890 

33.3 ’’ 

1900 

21.1" 

1910 

23.9 ” 

1920 

15.8 ” 

Landbúnaður hefir hér sýnilega 

'Orðið að 

lúta í lægra haldi fyrir 


líka hver búandmaður sinn eigin 
smiður. En síðan fækkaði í sveitun- 
um og menn fluttust ýmist í kaup- 
staðina eða á skipin, hefir þetta að 
mestu lagst niður og lítið komlð í 
staðinn. Þó er nú byrjaður vísir 
til iðnaðar bæði í kaupstöðunum og 
í nánd við þá. Til eru t. d. nú 2 
ullarverksmiðjur í landinu, 2 eða 3 
smjörlíkisgerðir, 1 biscuitgerð og 1 
sápupsuða. Þá eru ennfremur til 
6—7 síldarverksmiðjur, sem annast 
tilbúning á síldarolíu og síld- 
armjöli, þrjár guanóverk- 
smiðjur og 2 vélaverksmiðjur til við- 
gerðar á skipum. En allt er þetta 
aðeins vísir til þess, er síðar kann 
að verða, því að það er hér um bil 
víst, að Ísland með sínum 4 milj. 
hestafla í fallvötnum sínum muni 
með tímanum verða mikið iðnaðar- 
land. 

Vilji menn sjá hlutföllin milli at- 
vinnugreinanna, eru þau þannig: 


Sjávarafurt5ir 

It5nat5ur 

Alls 

4.118.000 

122.000 

6.717.000 

3.268.000 

88.000 

5.034.000 

6.947.000 

157.000 

9.000.000 

10.759.000 

202.000 

14.406.000 

50.061.000 

817.000 

60.512.000 

þannig út. 

Sjávarútvegur 


It5nat5ur 

61.3% 


1-8% 

64.9 ” 


1.8 " 

77.2 ” 


1.7 ” 

74.7 ” 


1.4 ” 

82.6 ” 


1.6 ” 


sjávarútveginum; árið 1880 nam 
hann tveim.-fimtu af framleiðslunni, 



180 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


1890 einum þriðja, 1900 einnm 
fimta, 1910 einum fjórða og nú 
meira að segja ek]ri nema einum 
sjötta—einum sjöunda af allri fram- 
leiðslunni, þar sem sjávarafurðirnir 
nema yfir 80%. 

En hver er þá fjárhagsleg niður- 
staða af þessu striti voru síðustu 
fimmtíu árin? Því verður ekki 
svarað nema með því að skýra frá 


innieign landsmanna í sjóðum og 
bönkum. 

Árið 1873 var aðeins 1 sparisjóður í 
landinu. Innieign 13.600 kr. 

” 1880 voru 5 sparisjóðir í land- 

inu. Innieign 240.442 kr. 

1890 voru 13 sparisjóðir í land- 
inu. Innieign 774.345 kr. 

” 1897 voru 23 sparisjóðir í land- 

inu. Innieign 1.747.411 kr. 


En eftir uppgjöf Hagstofunnar voruí bönkum: 

innstæður árið 1911 orðnar 6.986.000 
” 1916 ” 19.330.000 

” ” 1920 ” 38.034.000 

” ” 1922 ” 39.578.000 

” ” 1924 ” 43.400.000 


eða liðugar 434 kr. á mann, en rík- 
isskuldir voru á því sama ári 168 
kr. á mann, en fóru þegar á næsta 
ári, að innstæðufé óskertu, niður í 
120 kr. á mann. 

Hagur lands og þjóðar er því all- 
góður. Fyrstu fjárlög vor hljóðuðu 
upp á 212,000 kr., núverandi fjár. 
lög vor upp á 11—12,000,000 kr. 
Fyrsta innieign vor nam alls 13,600 
kr.; 1924 var hún orðin 43,000,000 
kr. og er nú eflaust meiri, um eða 
yfir 50,000,000, auk allra fasteigna 
landsmanna og ríkisins bæði á landi 
og sjó. Hagurinn er þannig all- 
góður og hinar fjárhagslegu fram- 
farir á síðustu 50 árum feikilega 
miklar. 

Ófriðarárin urðu íslandi erfið. En 
jafnframt leiddu þau þó það í ljós, 
að ísland mundi geta séð sjálfu sér 
farborða, ef í hart færi. Til allrar 
hamingju höfðum vér þá fengið 
fiskiflota vorn og verzlunarflota, 
svo að vér gátum selt stríðsþjóðun- 


um bæði ull, kjöt og fisk. En er 
leið á stríðið, urðum vér að snúa 
verzlun vorri á Ameríku og sigla 
hinum litlu skipum vorum þangað 
á Halifax og New York. Þaðan 
fengum vér svo helztu lífsnauðsynj- 
ar vorar og gátum meira að segja 
miðlað öðrum, eins og t.d. Færeyj- 
ingum. Ríkisstjórnin setti á stofn 
landsverzlun til þess að annast þessi 
innkaup og seldi svo vörurnar til 
kaupfélaga og kaupmanna. 

Á stríðsárunum urðum vér að 
semja við erlend ríki, án milligöngu 
Danastjórnar, bæði við Englendinga 
og Bandaríkin og jafnvel fleiri ríki. 
En þetta sýndi, að vér myndum ekki 
þurfa milligöngu Dana, þegar fram 
í sækti.. Fyrir þenna lærdóm, sem 
vér fengum í stríðinu, sameinuðu 
hinir pólitísku flokkar landsins sig 
í stríðslokin og fóru fram á það, að 
ísland yrði frjálst og sjálfstætt ríki. 
Eftir að nefnd Dana og íslendinga, 
sem kom saman í Reykjavík sumar- 



NÝJA ATLANTIS EÐA ÍSLAND NÚTÍMANS 


181 


iö 1918, hafði fjallað um þessi mál í 
3 vikur, komu aðiljar sér saman um 
sambandslög, þar sem ísland yrði 
frjálst og fullvalda ríki í konungs- 
sambandi við Danmörku. Voru lög 
þessi samþykkt bæði af ríkisþingi 
Dana og af Alþingi íslendinga og 
síðan staðfest af konungi þann 30. 
nóv. En þann 1. des. 1918 lýsti 
fulltrúi Danastjórnar því hátíðlega 
yfir í Reykjavík, að ísland upp frá 
þeirri stundu væri frjálst og full- 
valda ríki í konungssambandi við 
Danmörku. 

Aldrei munum vér íslendingar 
gleyma Dönum veglyndi það, er þeir 
þá sýndu oss, enda voru þeir góðu 
bættir, er þeir fengu nokkurn hluta 
af Slesvík í staðinn frá Þjóðverjum. 
1 tíu ár hefur nú persónusambandið 
milli íslands og Danmerkur staðið 
og hefir verið haldið hátíðlegt í 
báðum löndunum þ. 1. des. 1928. 

Þegar hinni löngu pólitísku bar- 
áttu við Dani lauk á svo fagran og 
friðsaman hátt, fengu íslendingar 
loks fullan tíma til að gefa sig að 
innanlandsmálum sínum. Enda 
hefir baráttan þessi síðustu 10 ár 
staðið látlaust um það, hvernig vér 
bezt gætum komið íslandi og at- 
vinnuvegum þess upp og fram. 

Fyrir þá greiningu og þróun at- 
vinnuveganna, sem lýst liefir verið 
hér að framan, hefir hið íslenzka 
þjóðfélag tekið gagngerðum stakka- 
skiftum á síðustu 50 árum. Um 
1870 mátti heita að 95% þjóðarinn- 
ar væri sveitafólk, en aðeins 5% 
byggi í bæjum og þorpum. Og þá 
mátti segja, að hávaði þjóðarinnar 
væri óbreytt alþýða, án stéttagrein- 
ingar, með í hæsta lagi 2% embætt- 


ismanna og verzlunarmanna. En 
þetta hefir breyzt smám saman og 
nú er stéttagreiningin svo sem hér 
segir: 

Sveitafólk . 43% 

Sjómenn.20% 

Verzlun og samgöngu.12% 

Handverk- og iðnaður ....11.5% 

Daglaunamenn . 7% 

Embættism. og mentam. 4% 
Öreigar og munaðarlausir 1.5% 
Eftirlaunam. og atvinnul. 1% 


100 % 

Fyrir stéttagreininguna er nú orð ■ 
in allmikil stéttabarátta á íslandi 
sem annarstaðar. í upphafi árs- 
1929 lifðum vér t. d. 2 verkföll, ann- 
að styttra milli “Eimskipafélags- 
ins” og háseta þess, og hitt, sem var 
miklu alvarlegra og stóð tvo mánuði 
milli botnvörpueigenda og háseta; 
en í bæði skiftin jafnaði landstjórn- 
in deilurnar, en þó aðeins með tals- 
verðum fjárhagslegum fórnum fyrir 
ríkið. 

Hásetar á skipum höfðu þegar 
myndað með sér stéttarfélag 1894; 
þá komu prentarar 1897; en 1906 
slógu allir sérlærðir verkamenn sér 
saman. Síðan hefir stofnun iðn- 
félaga verið mjög hraðfara. Og 
1916 mynduðu verkamenn um land 
allt svonefnt Alþýðusamband, en 
sama ár slógu helztu vinnuveitend- 
ur landsins, togaraeigendur, sér 
saman og stofnuðu útgerðamanna- 
félagið. Sama ár tók jafnaðar- 
mannahreyfingin að hefjast handa. 
En þótt þessi stéttagreining, sem áð- 
ur var að mestu óþekkt, og stéttar- 
barátta hafi átt sér stað, höfum vér 
ekki lifað nein veruleg verkföll eða 







182 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISTELAGS ISLEN'DINGA 


verkbönn fyr en í byrjun árisins 
1929, því að sáttasemjara ríkisins 
hefir venjulegast getað miðlað mál- 
um, áður en meira varð úr. 

Önnur og miklu áhrifameiri and- 
staða, sem einnig hefir orðið póli- 
tísk hefir myndast milli svonefndra 
“samkeppnismanna” og samvinnu- 
félagsmanna”. Þegar upp úr 1880 
tóku bændur að stofna með sér 
kaupfélög til þess að verjast og 
andæfa hinni óbilgjörnu kaup- 
mannsverzlun og hefir félögum 
þessum síðan fjölgað mjög. Árið 
1917 mynduðu þau með sér “sam- 
band ísl. samvinnufélaga” (S.Í.S.) 
og stofnuðu jafnframt stjórnmála- 
flokk, svonefndan Pramsóknar- 
flokk, og mynda bændur aðal kjarna 
hans. Á hinn bóginn hafa kaup- 
staðarbrúar yfirleitt skipzt í tvo 
flokka, hinn fyrnefnda jafnaðar- 
mannaflokk með mjög róttæku 
kommúnista broti, er nefnir sig 
“unga” jafnaðarmenn,” er hinir 
gömlu jafnaðarmenn hafa ekki vilj - 
að viðurkenna opinberlega, og í- 
haldsmenn, flokk heildsala og ann- 
ara verzlunar- og útvegshölda. Við 
síðustu kosningar gengu jafnaðar- 
menn í kosningasamband við sam- 
vinnufélagsmenn og úr flokki hinna 
síðarnefndu er núverandi stjórn 
landsins. 

Pyrir utan verzlunarmálin hefir 
samvinnufélagsskapurinn ræktun 
og byggingu landsins efst á stefnu- 
skrá sinni. Eins og þegar hefir 
verið tekið fram eru vart meira en 
30,000 ha. fullræktað land á íslandi 
og á því búa nú um 46,000 manns. 
En auk þess eru til í landinu um 
1,000,000 ha. af auðræktanlegu, 


góðu mýrlendi, og ef það allt væri 
komið í fulla rækt og nægur væri 
markaður fyrir afurðirnar, gætu 
minnst 1-J milj. manna lifað af land- 
búnaði á íslandi. Auk þess mætti 
reikna 1 milj kaupstaðarbúa, er 
auðveldlega gætu lifað á fiskiveið- 
um, verzlun og iðnaði. En þetta 
sýnir eitt með öðru, liversu mikla 
framtíðarmöguleika land þetta hefir 
að geyma. 

Það er nú framtíðardraumur ekki 
einungis eins sérstaks stjórnamála- 
flokks, heldur allra góðra íslend- 
inga, að vér ekki einungis getum 
lifað í friði og sátt við aðrar þjóðir, 
heldur og lyft svo landi voru og 
þjóð, að vér innan ekki allt of langs 
tíma getum orðið að miljónaþjóð. 

En það er líka einlæg ósk vor að 
verða að sannmentaðri þjóð, og því 
ætla ég nú að lokum að bæta nokkr- 
um orðum við um andlega lífið á 
íslandi. 

í baráttu Jóns Sigurðssonar fyrir 
viðreisn íslands hafa tillögur hans 
í skóla- og mentamálum, þrátt fyrir 
ýmsa örðugleika, átt sigri að hrósa. 
Heimilisfræðslan hefir jafnan verið 
i góðu lagi á íslandi, svo að mikill 
meiri hluti þjóðarinnar hefir oftast 
verið læs og skrifandi og lesið forn- 
bókmentir sínar jöfnum höndum við 
nútíðarbókmentir. En á 5. tug 
fyrri aldar, er Jón Sigurðsson hóf 
starfsemi sína, voru enn engir al- 
þýðuskólar í landinu og aðeins 1 
lærður skóli. Jón Sigurðsson vildi 
iáta stofna barnaskóla, bændaskóla, 
prestaskóla, læknaskóla, lagaskóla 
og jafnvel einskonar háskóla, er 
hann nefndi þjóðskóla. Og þetta 
hefir smámsaman ræst. 



NÝJA ATLANTIS EÐA ISLAND NOTIMANS 


183 


Nú eru um 50 barnaskólar í land- 
inu og fjöldi svonefndra farskóla til 
sveita, þar sem bamakennarar fara 
um og eru um tveggja mánaða skeið 
á ýmsum bæjum til þess að kenna 
börnum úr nánasta umhverfi það, 
sem krafist er af börnum í lestri, 
skrift, reikningi, landafræði, sagn 
fræði og náttúrufræði. 

Nú eru og komnir á fót ýmsir fram- 
haldsskólar bæði í kaupstöðum og 
í sveitum, 2 bændaskólar, 4 lýðskól- 
ar, 3 gagnfræðaskólar og 2 lærðir 
skólar og auk þess ýmsir sérskólar 
í höfuðstað landsins, svo sem: 1 
iðnskóli, 1 vélfræðaskóli, 1 stýri- 
mannaskóli, 2 verzlunarskólar, 1 
alþýðukennaraskóli, og 3 kvenna- 
skólar, einn í Reykjavík, annar á 
Vesturlandi, þriðji á Norðurlandi. 

Af æðri skólum voru áður aðeins 
til einn lærður skóli, en 1847 feng- 
um vér og prestaskóla, 1876 lækna- 
skóla, 1908 lagaskóla og loks á ald- 
arafmæli Jóns Sigurðssonar, þann 
17. júní 1911, voru þessir þrír skólar 
sameinaðir og bætt við fjórðu deild- 
inni í heimsspeki, bókmentum og 
sögu landsins og nefndur “Háskóli 
íslands.” 

Háskólinn, sem að meðaltali er 
sóttur af 150 stúdentum, er í 4 
deildum með 25 kennurum (10 
pprófessorum og 15 docentum og 
aukakennurum), guðfræðisdeild, 
læknadeild, lagadeild og heimspek- 
ísdeild. Kennarar í guðfræði- 
deild og lagadeild hafa einkum unn- 
ið að því að semja kenslubækur á 
íslenzku í ýmsum greinum námsins 
og hefir einkum próf. S. P. Sivertsen 
unnið að þessu í guðfræðideild, en 
próf. Einar Arnórsson í lagadeild. 


Læknadeild notar enn mestmegnis 
erlendar fræðibækur, þýzkar og 
enskar, eftir beztu sérfræðinga, en 
henni til hjálpar hefir verið stofnuð 
efnarannsóknarstofa. Röntgens- 
stofa og pathologisk rannsóknar- 
stofa. Stór landsspítali, sem ein- 
mitt nú er verið að ljúka við, kem- 
ur henni til hjálpar þegar á næsta 
ári. 

Það má aðallega þakka landlækni 
G. Björnson, hversu miklar framfar- 
ir hafa orðið á sviði heilbrigðismála 
síðustu 25 árin. Fyrir aldamótin 
1900 var hér varla nokkur sæmileg- 
ur spítali, en nú eru á öllu landinu 
um 30 spítalar, sjúkrahús og heilsu- 
hæli með: 

um 600 sjúkrarúmum á 10,000 kr. 

rúmið, kr. 6,000,000, 

En í byggingu hafa verið: 

1 geðveikrahæli með 120 rúmum á 
10,000 kr. — 1,200,000 kr. 

1 landsspítali með 120 rúmum á 
10,000 kr. — 1,200,000 kr. 
en í einstaklingseign (einkum ka- 
þólskra) 158 rúm á 10,000 kr. 
— 1,580,000 kr. 

Samtals ....9,980,000 kr. 

eða um 10 milj. króna. Þannig eru 
nú til í landinu um 1 sjúkrarúm 
fyrir hvert hundrað manns, þar sem 
því nær ekkert var til áður og er það 
meiri framför en víðast hvar annars- 
staðar. 

Árangurinn af þessum heilbrigð- 
isráðstöfunum er mjög gleðilegur. 
Um miðja 19. öld var dánartalan 
um 33 af þúsundi, en nú er hún, 
þrátt fyrir sjóslysin, orðin mjög lág, 
eitthvað um 11—12 af þúsundi. 
Fæðingartalan aftur á móti er orð 
in tiltölulega há, rúmlega helmingi 




184 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


hærri en dánartalan eða 25.6 af 
þúsundi. Landlægum sjúkdómum, 
eins og til dæmis lioldsveiki og sulla- 
veiki, liefir því nær alveg verið út- 
rýmt; aðeins tæringin, sem mun 
hafa komið til landsins um 1880, er 
enn mjög ágeng, en öflugar ráðstaf- 
anir hafa verið gerðar gegn henni; 
2 stór heilsuhæli liafa verið reist 
og 1 hressingarhæli og síðan árið 
1921 fá allir efnalitlir sjúklingar 
ókeypis spítalavist og lækningar og 
heíir það haft þungan skatt í för 
með sér. 

Til þess nú aftur að víkja að há- 
skólanum er 4. deild hans, heim- 
spekis og máladeildin hinn eiginlegi 
vaxtarbroddur hans. Tveir nýir 
kennarastólar í ísl. bókmentum og 
sögu voru stofnaðir þar til minning- 
ar um vísindstarfsemi Jóns Sigurðs- 
sonar, ennfremur ein dócentstaða í 
ísl. og germanskri málfræði og loks 
prófessorsstóll í heimspeki. Við 
þessa deild hafa dvalið ýmsir er- 
lendir lektorar um skemri eða leng- 
ri tíma til þess að flytja fyrirlestra, 
einkum skandinavískir (danskir, 
sænskir og norskir) og jafnvel einn 
amerískur, sendur af Eddy Founda- 
tion. Tveir franskir sendikennarar 
hafa og verið þar, en enginn þýzkur. 

Rit kennara í þessari deild hafa ef 
til vill mesta almenna þýðingu og 
því eru hér talin nokkur þeirra: 

í sögu íslands— 

Dr. J. J. Aðils (t): Stutt ágrip af ís- 
landssögu. 

Einokunarverzlun Dana á ís. 
landi. 

Dr. P. E. Olason: Menn og menntir 
(Saga siðskiftanna, í 4 bindum) 


Æfisaga Jóns Sigurðssonar 
(ekki útkomin öll). 

Um ísl. bókmenntir og mál: 

Dr. S. Nordal: Um Snorra Sturluson 
Ný útgáfa af Völuspá. 
Bókmenntasaga (enn óútkom- 
in). 

Dr. Al. Jóhannesson: Grammatik 
der nordischen Runeninschrif- 
ten. 

Saga íslenzkunnar til 1350. 
Ueber Suffixe, o. fl. 

Um heimspeki: 

Dr. Ágúst Bjarnason: Yfirlit yfir 
sögu mannsandans (4 bindi: 
Austurlönd, Hellas, Vesturlönd, 
Nítjánda öldin). 

Almenn rökfræði. 

Almenn sálarfræði 
Siðfræði (2 h. af 3 útkomin). 
Árið 1918, í minningu þess að þá 
voru fyrir 800 árum fyrst skráð lög 
á íslandi, var Vísindafélag íslend- 
inga stofnað af kennurum háskól- 
ans og ö’ðrum iærðum mönnum. 
Á það að greiða fyrir vísindarann- 
sóknum og vísindaritum íslenzkum 
og hefir þegar gefið út 3 rit þessa 
efnis: 

G. G. Bárðarson: Postglaciale 
Meeresablagerungen. 

B. Sæmundsson: Fiskarnir. 

Th. Thorkelsson: On Thermal Ac- 
tivity in Reykjanes, Iceland. 
Verkfræðingafélagið á og skilið, 
að þess sé getið. Það hefir um 
nokkur ár gefið út myndarlegt tíma- 
rit og er þar meðal annars lýst öll- 
um helztu verklegu fyrirtækjum 
landsins. Það hefir og nú síðasta 
árið gengist fyrir rannsóknum á 



NÝJA ATLANTIS EÐA ISLAND NÚTÍMANS 


185 


jarðhita landsins, sem er mjög mik- 
ill, og séð um borun í nánd við hin- 
ar heitu laugar í nágrenni Reykja- 
víkur. Hafa þar fundist nýjar 
vatnsæðar (97°Cels.), sem gera má 
ráð fyrir, að geti hitað upp mikinn 
hluta bæjarins og gefið mönnum 
heit og köld böð. 

Þetta er þá það helzta, er ég 
vildi taka fram um ísland nú á dög- 
um. Ef til vill sýnist það ekki mikið; 
en þegar þess er gætt, í hvaða á 
standi vér tókum við landi voru, eru 
framfarirnar þó augljósar á öllum 
sviðum og all-verulegar, en fram- 
tíðarmöguleikarnir þó enn meiri. 

Vér höldum að jafnaði eina þjóð- 
minningarhátíð á ári og höfum vér 


valið til hennar fæðingardag hins 
ógleymanlega foringja vors, Jóns 
Sigurðssonar, þann 17. júní. Þá 
safnast fólksfjöldinn venjulegast um 
Arnarhól, aðsetur vors fyrsta land- 
námsmanns. Þar stendur hann nú, 
steyptur í eir, ungleg íturvaxin 
hetja, með hjálm á höfði, hið langa 
spjót sitt í hægri hendi og hringa- 
brynjuna um brjóst og bol og horfir 
alvörugefinn, en öruggur fram á 
við. Þetta gæti verið og er ímynd 
hinnar íslenzku þjóðar, eins og hún 
nú er orðin, staðráðin í því að lifa 
frelsinu, framförunum og menning- 
unni, og eiga þó sitt hjá sér, líkt 
og Einbúinn í miðju Atlanzhafi. 



eftir séra Jónas A. Sigurðsson 


Á yngri árum mínum heyrði ég 
kennara einn segja sögu af ung- 
um presti, er prédika átti sem um- 
sækjandi í prestlausri sókn. Áður 
en gengið var til kirkju, tóku leið- 
togar safnaðarins hinn unga kenni- 
mann afsíðis, og ámintu hann 
rækilega um, að tala með varkárni 
um alkunna bresti manna. Meðal 
annars mætti hann ekki nefna of- 
drykkju, því voldugir vínsalar væru 
meðlimir safnaðarins. Hið sama 
átti sér stað um ýmsa okurverzlun 
fjárdrátt, deilur höfðingja og all- 
marga aðra óknytti mannkynsins. 
Eftir fjölmargar varúðarreglur, 
spurði klerkur loks: Þér hafið nú 
varað mig við að tala um flest aðal- 
afbrot manna, og þá, sem að þeim 
standa. Um hvað er mér þá óhætt 
að tala? Gegndi þá einn hinna 
glöggskygnu leiðtoga safnaðarins: 
“Ávítið Gyðinga sköruglega, enginn 
þeirra er í söfnuðinum.’' 

En nú eiga þessi orð mín ekki 
að vera um fjarlæg söguefni né ó- 
skylda menn, heldur um “söfnuð- 
inn” eins og hann er, um sam- 
ferðamennina, um oss sjálfa — um 
Vestur-íslendinga. Og þau eru auk 
þess rituð með fullum skilningi á 
því, að þau verða tæpast höfundi 
þeirra vegsauki. 

Tekið skal það fram, að hér koma 
ekki til greina þeir íslendingar, er 
fluzt hafa frá íslandi til annara 
landa en Ameríku. Sömuleiðis eru 
þessi orð fremur rituð fyrir aðra 


en íslendinga sjálfa. Ber nauðsyn 
til þess að þeir, sem greinina lesa, 
hafi það jafnan hugfast. 

Auk þeirra annmarka sem þegar 
er vikið að, og samvaxnir eru umtals 
efninu, er réttmætt að geta þess. 
að ég hefi fá hjálpargögn við hend- 
ina og harla takmarkaðan tíma. 
En af rúmri hálfri öld, sem þorrí 
íslendinga hefir dvalið hér vestra, 
hefi ég verið þeim samtíða hartnær 
fjörutíu og þrjú ár, og löngun hefí 
ég til þess, að halla hvergi réttu 
máli. 

Meðal lesenda mun fjöldinn kann- 
ast við það, sem nefnt er víkinga- 
öld í sögu Norðurlanda. Er þá 
einkum átt við 9. og 10. aldirnar. 
Norrænir menn voru þá mjög her- 
skáir. Fóru þeir víða um höf, 
hjuggu strandhögg og lögðu með 
ofríki ýms lönd undir vald sitt. 
Stóð þátíðinni hinn mesti ótti af 
hermdarverkum og hreysti þeirra. 
Getur norskur rithöfundur, S. Sör- 
ensen, þess í “History of Norway,” 
að í enskum kirkjum hafi þá verið 
vikulegt bænahald um vernd gegn 
ofbeldi víkinga. En á Frakklandi 
hafi á kirkjubænum staðið um þær 
mundir þessi fyrirbæn: A furore 
Normanorum libera nos, o Domine!’’' 
Þannig hefir hið íslenzka orð vík- 
ingur, eða “viking,’’ komist inn í 
öll höfuðmál Norðurálfunnar. Hitt 
mun síður kunnugt, að Egyptar og 
Saxar höfðu öldum áður iðkað 
samkyns hermensku. Lærðu Norð- 



VESTUR ÍSEENDINGAR 


187 


urlanda búar þá afla-aðferð suð- 
rænna þjóða, einkum eftir að þegn- 
um Norðurlanda fjölgaði og þröngt 
gerist í búi hjá þjóðum, er fátt 
kunnu til iðnaðar og akuryrkju, en 
bygðu fremur ófrjó og köld lönd. 
Má lesa frekari upplýsingar um þau 
efni í “Northern Antiquities,” by 
M. Mallett og Bishop Percy. 

Á þeirri tíð — 9. öld, — varð her- 
skár konungur, Haraldur Hálfdán- 
arson, auknefndur hinn hárfagri, 
einvaldur í Noregi. Beytti hann 
grimd mikilli og yfirgangi við lands- 
menn. Risu þá upp margir hinna 
ágætustu höfðingja meðal Noregs- 
manna, létu af hendi óðul sín og 
flýðu land fyrir ofbeldi og harð- 
stjórn Haralds konungs. Höfuð 
landnám þeirra manna var ísland. 
Stofnuðu þeir þar lögibundið lýð- 
veldi, á árunum 874 til 930. Stóð 
lýðveldi þeirra hartnær fjögur 
hundruð ár, en þjóðþing,, sem hófst 
930 er háð enn í dag, og minnist 
þjóðin þessa þúsund ára afmælis 
26. júní, 1930. Var lýðveldi íslend- 
inga og lög þess gersamlega ein- 
stætt á þeirri tíð. Hið sama mætti 
segja um sagnritan, skáldskap og 
menningarlíf íslendinga í þann tíð. 
Stóð andlegt líf íslendinga í blóma 
á lýðveldistímanum. En þar kom, 
að ýms áfelli ömuðu þjóð og landi. 
Sú saga verður þó ekki hér rakin. 
En enginn þekkir né skilur til hlítar 
nútíðarmanninn er nefnist Vestur- 
íslendingur, er alls ekkert veit um 
fortíð hans né foreldri. Er þessa 
hér getið til skilningsauka á upp- 
runa og eðli Vestur-lslendinga. Eru 
þeir afkomendur og erfingjar hinna 
frægu fornaldarmanna er fyrstir 


bygðu ísland, námu Grænland, 
og fundu fyrstir hvítra manna Am- 
eríku. Eðli hinna eldri landnáms- 
manna á níundu og tíundu öldum 
leyndist ávalt síðan í íslenzku þjóð- 
lífi. Gullaldarsögurnar íslenzku um 
frægð feðranna og drengskáp, 
reyndist það móðurbrjóst, er ól þá 
útþrá, er gat af sér landnemana 
íslenzku í Vesturheimi. Skapgerð 
sú, er auðkennir alment Vestur- 
íslendinga, sver sig greinilega í 
ættina til söguhetjanna. Og án 
þeirra sagna hefðu íslendingar tæp- 
ast lifað á þennan dag, ekki lagt 
út í landnámið hér vestra, og sízt 
reynst jafn þjóðnýtir með erlend- 
um þjóðum sem raun ber vitni. 

Hin nýja öld í þjóðlífi Islendinga 
hefst um miðja nítjándu öldina. 
Vakning umheimsins ýtir við hinni 
íslenzku öndvegisþjóð, er um all- 
langt skeið hafði legið í dvala. 
Frelsisbarátta Frakka, sem íslend- 
ingar höfðu lengi litið á sem fyrir- 
myndarþjóð, boðuðu, um það skeið, 
nýja tíð. Bergmál frá nágranna- 
þjóðum Norðurlanda eggjaði þá 
einnig íslenzka menn, til að heimta 
aftur frelsi og frægð fornaldarinn- 
ar. Útgáfur blaða og bókagerð 
eykst. Lestrarfýsn alþýðu fær nýj- 
an þrótt. Ljóðum skáldanna fjölgar 
og þau verða landfleyg. Þjóðin upp- 
götvar sinn dýrmæta þjóðsagna- 
auð. Sögurnar frá landnámi og 
lýðveldistíma, fylgja í alþýðu út- 
gáfum. Þjóðin finnur fjörkippi 
frægðaráranna í taugum og til- 
finningalífi. Hin forna frelsisþrá 
rís upp í þjóðarsálinni. Bækur og 
blöð verða að skólum. Uppfræðing 
alþýðunnar margfaldast. Einokun- 



188 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


arverzlunin, er áður batt öll við- 
skifti íslendinga við erienda menn, 
samkvæmt leigusamningi við eitt 
forneskjulegt okurfélag, breytist í 
frjáls viðskifti landsmanna við allan 
heim. Þingræði þjóðarinnar eykst. 
Ný stjórnarskrá er leidd í lög. Kon- 
ur fá aukin réttindi. Bindindis- 
hreyfingin nær fótfestu í landinu og 
þjóðin verður þúsund ára (1874). 
Umheimurinn smá áttar sig á því, 
að ísland sé andlega myndug þjóð, 
þó sjálfum finnist oss sú viðurkenn- 
ing, eða sá skilningur á þjóð vorri, 
hafi farið hægagang. 

Þjóðhátíðarhöldin 1874 urðu 
vængir, er lyftu þjóðinni til flugs. 
Konungur Dana og íslendinga heim- 
sótti land og þjóð. Var það hin 
fyrsta konungskoma til íslands og 
þótti því tíðindum sæta. Margt 
erlendra höfðingja, ágætra manna 
og rithöfunda, heimsóttu þá ís- 
land. Ýmsar þjóðir, háskólar og 
stórblöð sendu þangað sína erind- 
reka. Bandaríkin sendu þrjá menn: 
C. W. Field, Bayard Taylor, skáldið, 
og dr. Hayes, norðurfara. í sendi- 
nefnd Breta var, meðal annara, 
William H. Gladstone, sonur hins 
fræga þingskörungs og stjórnarfor- 
manns Englendinga. Jafnvel Ind- 
land átti þar sinn fulltrúa. Þúsund 
ára hátíðar íslendinga var einnig 
minnst á ýmsum stöðum utan ís- 
lands, einkum í Noregi og Svíþjóð, 
og á nokkrum stöðum á Englandi 
og Þýzkalandi. Fagnaðarhátíð var 
haldin í Parísarborg og íslendinga 
minst í Róm. Norðmenn í Chicago 
og New York mintust hátíðarhalds- 
ins og sömuleiðis Cornell háskóli. 
(Sbr. P. C. Headleys: The Island of 


Fire). Er þessa hér getið, því hér 
mun fólgið fræ hins nýja tíma. 
Víðtækari kynni íslendinga og um- 
heimsins hófust. Og meðal hinna 
kyrlátu og hagspöku íslendinga tók 
ýrnsa að fýsa með skáldinu að sjá, 
ekki einungis það, sem felst að baki 
fjallanna háu, heldur og lönd og 
menning hinum megin hafsins hyl- 
djúpa. Fregnum um erlenda dýrð 
fjölgaði árlega, og ótrúlega marga 
fýsti “að halda út í heim til hall- 
anna' úr moldarbænum.” íslenzk 
blöð og rit nýskriðin úr liýðinu, 
þrungin vonþrá hins nýja heims, 
víðfrægðu ótrautt erlendar fram- 
farir. Eðlilega vegsömuðu menn 
einkum Vesturheim, en mest og 
bezt meðan engir eða örfáir flutt- 
ust þangað af landi brott. 

Þekking þjóðarinnar á Vínlands- 
fundinum, er íslendingurinn Leifur 
Eiríksson, ættmenn hans og fél- 
agar, fundu Ameríku fyrstir hvítra 
manna, nálægt fimm hundruð ár- 
um á undan Kólombusi, — örugg 
fullvissa hennar um sannleiksgildi 
þeirra íslenzku sagna, ýtti við ætt- 
ardrambi íslendinga. í undirvitund 
rnanna rumskaðist eitthvað af eðli 
víkingsins. Formaðurinn skygndist 
eftir vesturátt. íslenzk foreldri ólu 
á Vínlandi (Ameríku) hinn fyrsta 
hvíta erfingja, en fiuttust með son 
sinn búferlum til íslands. Bar ekki 
einhverjum ættmanna hans, þó 
langt sé um liðið, að vitja arfs í 
Ameríku ? 

Ameríka varð í augum ýmsra 
fyrirheitna landið, — óskasteinn- 
inn, sem ættin átti aftur að leitast 
við að finna. 

En einmitt á þessu tímabili, þeg- 



VESTUR ISLENDINGAR 


189 


ar þjóðsálin er af nýju aS vakna.auð- 
ug af nýjum vonum og með nýjar 
þarfir, dynur yfir ísland og þjóð 
þess óáran mikil, með eldgosi, ösku- 
faili og hafís. Fyigdu því að sjálf- 
sögðu ótíð, fjárfellir og viöskifta- 
hnignun um alt land. Var þá skugg- 
sýnt um framtíð alla á sögu eynni, 
og það enda í augum þeirra, er eigi 
var gjarnt til að æðrast. 

Á þessum tíma hófust fyrir al- 
vöru vesturfarir íslendinga. 

í fyrndinni, á söguöld íslendinga, 
getur um févana höfðingja ís- 
lenzkan. Hét sá Þorbjörn og bjó 
að Laugarbrekkum. Lausafé hans 
var mjög á förum. Og vinir hans 
réðu honum að gefa dóttur sína 
þrælssyni til fjár. Tók þá Þorbjörn 
það ráð að yfirgefa ísland og freista 
gæfunnar erlendis. Hafði hann þá 
inni vinaboð mikið og er mann- 
fögnuður sá stóð sem hæst, kvaddi 
hann sér hljóðs og mælti á þessa 
leið: “Hér hefi ek-búit langa æfi, 
ok hefi ek reynt góðvilja manna við 
mik ok ástúð; kalla ek vel farit 
hafa vár skifti, enn nú tekr hagr 
minn at óhægjast, fyrir lausafjár 
sakir, enn'hér til hefir kallat verit 
heldr virðingarráð. Nú vil ek fyrri 
búinu bregða, enn sæmdinni týna; 
ætla ek ok fyrri af landi at fara, 
en ætt mína svívirða,'’—(Þorf. s. 
k., 3. kap’) För hans hvatti aðra 
utanfarar. Sifjaiið hans og sveitung- 
ar ýfirgáfu, með Þoribirni, ætt- 
landið og hófu nýtt landnám. 

Hygg ég að þessi fornsaga fari 
með rétta mynd af aðal orsök ís- 
lenzkra vesturflutninga á vorri tíð. 
Engum skorti á ættjarðarást var um 
að kenna. Engri kærleiks fátæks 


til lands né þjóðar var til að dreifa. 
Yfirskriftin yfir vesturfara-þáttum 
íslendinga síðustu fimtíu árin, yrði 
oftast eitthvað á þessa leið: Lausa- 
fé á förum. — Andlegur höfðingi 
öreigi. Fyr búinu að bregða en 
sæmdinni að týna. Heldur flýja 
feðra land en svívirða ættina. Dótt- 
irin skal sízt gefin þrælssyni til 
fjár. Börnin, ættina, sæmdina, 
verður að varðveita. Févana höfð- 
ingjar flytja af íslandi — barnanna 
vegna. — Förin var ger til að forða 
afkomendunum úr ánauð ytri kjara, 
til að vernda ættina og sæmdina. 
Framtíð barnanna eggjaði flesta í 
þá för. 

Á árunum 1855 og 1863 höfðu ör- 
fáir íslenzkir menn fluzt frá ís- 
landi til Utah í Bandaríkjunum og 
tii Brazilíu. í öndverðu mun hugur 
þeirra manna á íslandi, er fýsti af 
landi burt, einkum hafa staðið til 
Brasilíu og hinna heitari stöðva 
Suður Ameríku. Er það áform 
þeirra manna, er áttu í æfilöngu 
stríði við hafís og hregg, eðlilegt og 
auðskilið. Af því áformi varð þó 
lítið. í stað þess snérist útflutn- 
ingur íslendinga til Norður Amer- 
íku, Bandaríkjanna og Canada. Er 
aJment talið, að sá útflutningur 
hafi byrjað árið 1870. Það ár, 27. 
júní, lenda fjórir ungir íslenzkir 
menn, af Eyrarbakka í Árnessýslu, í 
Milwaukee í Wisconsin. Hvata- 
maður fararinnar var danskur að 
kyni og átti sá ættmenn í Milwau- 
kee. Leituðu þessir íslendingar 
landnáms í ey einni, Washington 
Island, í Michiganvatni. Bendir 
landnámsvalið ótvírætt á íslendings- 
eðlið. Er það landnám enn í ætt- 



190 


TlMARIT ÞJOÐRÆÆCNISFELAGS ISLENDINGA 


inni. Árið eftir bættust nokkurir 
vesturfarar úr suðurhluta íslands í 
hópinn. 

Frá Norðurlandi hófust vestur- 
farir 1872. Fer þá hátt á þriðja 
hundrað íslendinga til Ameríku. í 
þeim hóp er sá maðurinn, sem í raun 
réttri er faðir að varanlegu land- 
námi íslendinga í Canada, Sig- 
tryggur Jónasson, fyr ritstjóri og 
fylkisþingmaður í Manitoba. Er 
hann enn á lífi, búsettur í Árborg 
Manitoba, innan þess landnáms á 
vesturströnd W|innipegvatns er 
hann fyrstur manna fékk helgað 
islendingum og nefndi Nýja ís- 
land. Bandaríkja megin varð Mil- 
waukee, Wisconsin, miðstöð íslend- 
inga fyrstu dvalarár þeirra í því 
landi. Þar héldu Vestur-íslendingar 
liina fyilu íslenzku hátíð í Amer- 
íku, 2. ágúst, 1874 — sama dag- 
inn er heimaþjóðin mintist hátíðlega 
þúsund ára bygðar ættjarðarinnar. 
Var hátíð íslendinga í Milwaukee 
bæði kirkjuleg og þjóðernisleg. Var 
fyrst gengið til danskrar kirkju þar 
í borginni. Flutti séra Jón Bjarna- 
son, þá nýlega kominn frá íslandi, 
íslenzka prédikun, er síðar var 
gefin út. Varð hann um fjörutíu 
ára skeið, í augurn almennings, 
Mose Vestur-íslendinga. Að lok- 
inni guðsþjónustu gengu íslending- 
ar fylktu liði til skemtigarðs eins í 
borginni. Fóru fyrir tveir merkis- 
berar, bar annar fána Bandaríkj- 
anna, en hinn fálkamerki íslands. 
Á skemtiskrá dagsins fluttu þeir 
ræður séra Jón Bjarnason, Ólafur 
Ólafsson frá Espihóli, leikmaður, og 
Jón Ólafsson, ritstjóri, er þá dvaldi 
hérlendis í nokkurskonar pólitískri 


útlegð. Talaði hann tvisvar. Auk 
þeirra mælti á norska tungu Páll 
Thorlaksson, síðar prestur. Próf- 
essor R. B. Anderson, samdi á ensku 
fagra ræðu um kosti og ágæti ís- 
lendinga, en ekki verður hér full- 
yrt hvort hann flutti hana sjálfur 
á samkomunni, eður eigi. Að lok- 
um sórust viðstaddir íslendingar í 
fóstbræðralag og fóru heimleiðis 
klukkan níu að kveldinu. 

Árið eftir, 1875, hefir réttilega 
verið nefnt nýlenduárið mikla, 
(Sbr. dr. R. P. Tímar. Þjrf. 1. ár. 
bls. 103). Hófust á því ári fjögur 
landnám íslendinga í Ameríku: 
Markland í N. S., í Winnipeg og Nýja 
ísland í Manitoba, og Minnesota- 
nýlendan, aðallega í Lyon og Lin- 
coln héruðum. Auk þess voru þá 
þegar smáhópar íslendinga búsett- 
ir í Utah, Nebraska, Wisconsin, 
Ontario, Quebec og víðar. Þó varð 
bygð íslendinga í Nova Scotia 
Skammær. Hafði Jóhannes nokk- 
ur Arngrímsson, þá í þjónustu Can- 
adastjórnar, komið til móts við ís- 
lendinga er dvöldu í Ontario, haust- 
ið 1874. Lofaði hann þeim, er til 
Nova Scotia flyttu, gulli og grænum 
skógum. Taldi hann landkosti þar 
hina beztu. Fluttust þangað um 
200 manns. Reyndist þeirn land- 
nám þetta ófrjó mörk og hróstug 
mjög. Fluttust nálega allir þaðan 
árin 1881 til 1882, til Winnipeg, 
North Dakota og annara stöðva 
íslendinga nær miðju landi. Á þeim 
árum voru tvær af aðal nýlendum 
Vestur-íslendinga að byggjast: 
Rauðárdalsbyggðin í North Da- 
kota og Argyle í Manitoba. Nokk- 
uru síðar 1886 og 1887, bygðist ís- 



VESTUR ÍSLENDINGAR 


191 


lenzk sveit austarlega í Saskatche- 
wan-fylki, og ber hún nafnið Þing- 
vallanýlenda. Þá hófst og bygð í 
Manitoba kencl við Álftavatn, og 
einnig í Alberta að Markerville. 
Útflutningur frá íslandi til Ameríku 
var mestur á árunum 1875 til 1890, 
en hélzt þó fram yfir 1900. Fór 
hann þá mjög þverrandi. Árferði 
íslands og allur liagur heimaþjóðar- 
Innar hafði stórum batnaö. Þar 
kom, að útflutningi frá íslandi lauk 
með öllu. Um aldamótin var aftur 
orðið þröngbýlt í flestum nýlendum 
eða sveitum íslendinga hér vestra. 
Hófust þá á ný íslenzk landnám: 
í hinni svonefndu Vatnabygð í Sas- 
katchewan, sem nú er fjölmennust 
allra íslenzkra sveita í Ameríku; 
bygðir umhverfis Manitobavatn, 
Winnipegosis, Swan River og Piney 
í Manitobafylki; í McHenry og Bot- 
ineau héruðum í Norður Dakota. 
Er sú sveit venjulega kend við 
Mouse River. Þá tók og íslending- 
um að fjölga í smáhópum vestan 
Klettafjalla, einkum á Kyrráhafs- 
ströndinni, frá Alaska til San 
Diego, California. Auk þess eru 
Vestur-íslendingar nú dreifðir um 
alla Norður Ameríku svo að í flest- 
um borgum Vesturheimsmanna, 
fjölmörgum þorpum þeirra og sveit- 
nm, má finna íslendinga og afkom- 
endur þeirra. Þó var það frá önd- 
verðu tilgangur allrar félagsstarf. 
semi íslendinga vestanhafs, að 
stuðla að nágrenni þjóðbræðra 
sinna í sérstökum sveitum, að varð- 
veita ættararfinn sem bezt og sem 
lengst, en um leið að styrkja þá til 
l»ess að verða sem nýtastir þegnar 
liérlendis. 


Af því sem hér hefir verið sagt, 
flýtur það, að tæpast mun unt að 
segja með vissu, hve mannmargir 
Vestur-íslendingar eru. Manntal 
þeirra hefir ávalt verið áætlun ein. 
Við síðasta manntal í Canada töld- 
ust þar tæpar sextán þúsundir ís- 
lendinga. Mjög er þó hæpið að öll 
kurl komi þar tii grafar. Ný prent- 
að Minningarrit um fimmtíu ára 
landnám íslendinga í North Dakota, 
telur íslendinga og afkomendur 
þeirra tæpar þrjár þúsundir í því 
ríki. Prófessor Gjerset, í History 
of Iceland (1924) telur íslendinga 
í Ameríku tuttugu þúsundir. En 
sú tala er lág. Að líkindum eru 
íslendingar vestanhafs tuttugu og 
tvær til tuttugu og fimm þúsundir. 
Býr þá sem næst fimti hver maður 
nú lifandi íslendinga, í löndum Leifs 
hepna, í Bandaríkjunum og Canada 
En dreifing og heimsborgara eðli 
margra íslendinga veidur því, að 
hæfileikar þeirra verða fremur að 
notum í almennings starfi og þjóð- 
lífi, en í sambúð og samstarfi þeirra 
sjálfra. Frá sjónarmiði hérlendra 
manna telst siíkt vafalaust til kosta 
Vestur-íslendinga. Enda munu þeir, 
alment talað, meðal þeirra fyrstu 
af erlendum mönnum, til að læra 
mál og hætti heima þjóðanna. Á 
sögutíðinni virðist einnig sá eigin- 
leiki almennur og áberandi, hvað 
þá íslendinga snertir, er erlendis 
dvöldu. Voru þeir jafnan í há- 
vegum við hirðir og með höfðingj- 
um, fluttu þeim ljóð sín og skemtu 
lýðnum, auk þess að standa fram- 
arlega í mannraunum og drengskap. 
Eitthvað af þeim kostum er áreið- 
anlega enn í ættinni. 



192 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISLENDINGA 


Við það ber að kannast, að vér 
íslendingar höfum ekki höfðatöl- 
unni til að dreifa. Vér erum til 
muna mannfærri en Kínverjar og 
Rússar. Aftur á móti er Vestur 
íslendingurinn jafnan framarlega 
eða fremstur í þeim mannhóp er 
hann heyrir til. Hann er læknir 
eða lögmaður þorpsins. Hann er 
póstmeistarinn, bankastjórinn, kaup 
maðurinn, kennarinn og á sæti í 
bæjarráðinu. Hann flytur fyrir- 
lestra um land alt og syngur fyrir 
fólkið, og stundum eru lögin og 
ljóðin eftir íslendinga. Vestur ís- 
lendingar hafa ekki setið hér auðum 
höndum þau 50 ár, eða rúmlega 
það, sem þeir hafa átt aðsetur í 
Ameríku. Meðal þeirra eru rit- 
höfundar, skáld, tónskáld, blaða- 
menn, bókaverðir, dómarar, löggjaf- 
ar, lögmenn, læknar, prestar, pró- 
fessorar, kennarar, lögregluþjónar 
og menn, er hafa á hendi margvís- 
leg stjórnar embætti og umboðs- 
störf. Iðnað stunda þeir margir. 
Eru rafmagnsfræðingar eða sérfræð 
ingar í ýmsum vísindum; stóriðju- 
höldar, smiðir, bændur, sjómenn, 
námsmenn og verkamenn. Vestur 
íslendingar hafa reynst námsmenn 
með afbrigðum. í mannös skól- 
anna hérlendis er það ekki talið 
fágætt, að íslendingar skari fram úr. 
Verðlaunin hafa þeir jafnaðarlega 
borið frá borði. I Canada hafa 
Vestur íslendingar oftar en einu 
sinni lagt til Rhodes nemendur 
Mun það tæpast ofmælt, að eins og 
karlmenska víkinganna þótti frá- 
bær til forna, að jafn annáls verðir 
þyki nú námshæfileikar íslenzkra 
lærdómsmanna. Þótt íslenzk þjóð 


sé fámenn og alin við baráttu, hefir 
hún jafnan verið öðrum fremur bók- 
fróð og átt þann metnað, að menta 
afkomendur sína. Þekking og 
c’ygðir hafa lengi verið þjóðar auð- 
legð íslendinga. 

Að safna ýtarlegum skýrslum um 
námsferil allra Vestur íslendinga í 
50 til 60 ár, væri ærið æfistarf, eins 
og hér hagar til, því íslendingar 
hafa stundað nám við æðri skóla 
um alla þessa víðlendu álfu síðan 
þeir fluttust hingað. Engin slík 
gögn eru heldur fyrir hendi. En 
einn hinna fjölfróðu Vestur íslend- 
inga hefir bent mér á, að frá einum 
háskóla (University) hér vestra, 
hafi útskrifast um 90 vestur íslenzk- 
ir námsmenn. Og þó er sá skóli til 
muna yngri, en landnám íslendinga 
hér. Tel ég þetta dæmi merki- 
lega hugvekju. 

Ógerningur er að setja hér fram 
skrá, um opinber störf sem Vestur 
íslendingar skipa eða hafa haft með 
höndum, þá hálfa öld sem þeir hafa 
dvalið í Bandaríkjunum og Canada. 
Hygg ég það á einskis manns færi 
enn sem komið er. En á þessum 
50 árum hér vestra hafa íslending- 
ar lagt fósturlöndunum til: Heims- 
frægan landkönnuð, ríkis yfirdóm- 
ara, fylkis ráðherra, dómsmála- 
stjóra, tvo þingmenn í þjóðþingi 
Canadamanna, um tuttugu íslend- 
inga er átt liafa sæti á löggjafar- 
þingum, nær þrjátugi háskóla- 
kennara, um fjörutíu lækna og yfir 
fimtíu presta. Allmarga lyfja- 
fræðinga er mér kunnugt um, pg 
um þrjátíu lögfræðinga. íslending- 
ar hafa verið bókaverðir við ýms 
stórmerkileg söfn hér vestra. Vest- 



VESTUR ISLENDINGAR 


193 


ur íslendingur er forseti eins stærsta 
verkamannafélagsins í heimi. Vest- 
ur íslendingur lögsækir eitt ríki 
Bandaríkjanna fyrir hönd munað- 
arleysingja, er ríkið misbauð á 
hryllilegan hátt, vinnur málið, vek. 
ur mannúð um alt land, og verður 
beinlínis til iþess að breyta hegning- 
arlögum ríkisins. Vestur-íslendingar 
hafa framleitt íþróttamenn, lista- 
menn og sérfræðinga í ýmsum 
greinum og fræðum. Þeir af þjóð- 
flokki vorum, sem kenna í miðskól- 
um og barnaskólum, verða ekki 
taldir, svo almennir eru þeir vor á 
meðal. Af blaðamönnum, rithöf- 
undum og skáldum, erum vér lík- 
lega hlutfallslega auðugastir allra 
manna. Eg hefi talið saman ná- 
lega 30 íslenzk biöð og tímarit, sem 
út hafa komið þessi ár meðal ís- 
lendinga í Ameríku. Efalaust hefir 
þó eitthvað fallið úr þeirri tölu. 
Einnig er ótalið með öllu alt starf 
íslendinga við ensk blöð og ritgerð- 
ir. Á því sviði eigum vér þó ýmsa 
stórvirka þjóðbræður. Ýmsir ís- 
lendingar starfa við stórblöð þjóð- 
anna hér vestra, eða gefa út blöð 
á ensku, sem Gunnar B. Björnsson. 
Marga aðra mætti nefna, er getið 
hafa sér góðan orðstír. Meðal höf- 
unda, er á ensku rita af Vestur ís- 
lendingum, má sem dæmi.nefna Vil- 
hjálm Stefánsson og Láru Salver- 
son, er, auk ritgerða, hafa samið 
margt bóka á enska tungu. Margra 
annara væri skilt að geta. Bóka- 
gerð meðal Vestur íslendinga er 
heldur ekkert smáræði. Þær bæk- 
ur skifta tugum. Eru þær og um 
hin fjölbreytilegustu efni, þótt hér 
sé ekki rúm til að greina nánar frá 


þeim ritstörfum. En athyglisvert 
er, að fyrstu sjálfstæðu skáldsög- 
una, sem hér er rituð, nefnir höf- 
undurinn Vonir. Vonir voru arfur 
íslendinga. Vonir lágu hér í loft- 
inu. íslendingar eru ung þjóð, 
ungir sem landnemar hér vestra, og 
útsýn þeirra er útsýn æskunnar. 

Meðal vestur íslenzkra rithöfunda 
má t. d. benda á mann, sem var 
prestur, kennari og ritstjóri, F. J. 
Bergmann, er auk þess starfs 
ritar sex bækur og deyr þó á 
bezta aldursskeiði. Annar íslenzk- 
ur prestur, dr. Jón Bjarnason, var 
einnig kennari og hafði ritstjórnar- 
störf á hendi. Var hann stórmerk- 
ur rithöfundur, er hafði víðtæk á- 
hrif á ættjörðu vorri. Liggur eftir 
hann mikið starf sem rithöfund og 
leiðtoga. Nefna mætti og sögu- 
skáldið J. Magnús Bjarnason. Hefir 
hann ritað mörg skáldverk. Þannig 
mætti lengi telja. Eftir skáldin 
íslenzku hafa komið hér út á þess- 
um fáu frumbýlingsárum rétt um 
50 ljóðakver og ljóðabækur sem ég 
minnist. í þeim eru þó ekki talin 
sálmakver né sálmabók, gefin út 
hér vestra. Mun það eins dæmi í 
öllum heimi, þegar mannfjöldi og 
allar kringumstæður korna til 
greina. Meðal skáldanna er mað- 
ur, Stephan G. Stephansson, sem 
áreiðanlega má telja eitt höfuð- 
skáld Canadamann, og jafnvel hvað 
snertir samtíðina í allri Ameríku og 
á íslandi. Þó munu fáir hérlendir 
geta nefnt nafn hans, hvað þá, að 
þeir hafi hagnýtt sér andagift Vest- 
ur íslendingsins. Mætti vel um 
hann segja, það sem Winnipeg blað- 
ið Free Press lét mælt um Gest 



194 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


Pálsson, annað íslenzkt skáld, dauð- 
ann, að hvað hina enskumælandi í- 
búa borgarinnar og granna skáld- 
sins snerti, hefði hann einsvel mátt 
eiga heimili í Afríku sem í Winnipeg. 
Stephan G. Stephanson var ein- 
kennileg og lifandi mynd íslenzkra 
gáfna. Aldrei gekk hann einn dag 
í skóla, eins og það er alment skilið. 
En frá hans hendi hafa komið út 
ljóðmæli í 5 bindum. Birtist hann 
þar sem eitt hið fremsta skáld hinna 
bezt mentu meðal íslendinga, bæði 
á íslandi og hér vestra. 

Engum vafa er það undirorpið, 
að áhrif Vestur íslendinga, í ritum 
og ræðum, hafa á ýmsan hátt 
hrundið á stað nýjum straumum í 
hugsun og lífi heimaþjóðarinnar. 
Nær það bæði til hins andlega og 
starfslega þroska, sem auðsær er á 
íslandi. Og tæplega er það hend- 
ing ein, að umheimurinn, einkum 
hinar enskumælandi þjóðir, fara 
fyrst að gefa íslandi og íslenzkri 
menning verulegan gaum, eftir að 
íslendingar fluttust til Ameríku og 
tóku fyrir alvöru til starfa hjá Vest- 
urheims þjóðum. Heimsfrægar 
fornaldar bókmentir Islendinga 
náðu endur fyrir löngu til nokkurra 
úrvalsmanna um allan heim. Þjóð- 
hátíðin 1874, er getið var, reyndist 
auglýsing fyrir ísland meðal nokk- 
urra þjóða, er áður gengu í van- 
þeltking framhjá Islandi og Islend- 
ingum. En í Vestur íslendingum 
fékk fyrst þorri stórþjóða heimsins 
áþreifanlega vitneskju um áður ó- 
þekta þjóð. Eg lít því á Vestur 
tslendinga, nálega hvern mann með- 
al þeirra, sem lifandi auglýsing fyrir 
ísland og íslenzka mannfélags- 


kosti. Þetta, sem hér er sagt, á 
ekki við afburðamenn og leiðtoga 
eina, heldur við vestur íslenzkan al- 
menning. Sú hefir orðið reyndin 
á, að íslendingar hér vestra hafa 
áunnið sér hylli hérlendra manna. 
Gáfnafar þeirra er metið, verkum 
þeirra er treyst og orð þeirra talin 
sem veð. 

Vestur íslendingar hafa ekki 
gleymt trúarbragðahlið tilveru sinn- 
ar. Meðal þeirra eru starfandi tvö 
kirkjufélög. Nálægt 11,000 Vestur 
íslendingar tilheyra þeim kirkju- 
deildum samkvæmt skýrslum þeirra. 
í rauninni fylgja þeim þó fleiri að 
málum, er sökum fjarlægðar og 
annara orsaka standa utan kirkju. 
Árlega verja þessir kirkjumenn um 
$56,000.00 til starfrækslu safnaðar- 
málanna einungis í heimahögum. Eg 
hefi talið saman 60 íslenzkar kirkj- 
ur, reistar hér á þessum frumbýlis- 
árum. Þær kunna að vera fleiri. 
Sumár þeirra eru virtar á $80,000.00 
Auk kirkna sinna eiga Vest-íslend- 
ingar fjölmörg samkomuhús, bóka- 
söfn og nokkur prestsetur. Þá 
starfrækja þeir gamalmennahæli og 
Academy, hvorttveggja í Manitoba. 
Eignir þeirra tveggja stofnana, 
skuldlausar, nema sem næst $132,- 
000 . 

Þorri íslendinga, er til Ameríku 
fluttu, voru þá öreigar. Hér vestra 
hefir þolgæði þeirra og reglusemi 
komið þeim að góðu haldi. Búa 
þeir nú alment við bættan hag. 
Ýmsir þeirra eru efnamenn, en aðrir 
fara með umsjá á stór viðskiftum og 
meiriháttar byggingum. Fátítt 
mun, að Vestur íslendingar séu 
kendir við fjánbrögð né lagabrot. 



VESTUR ISLEN'D'INGAR 


195 


Fullyrða má, að alment séu þeir 
taldir í fremstu röð löghlýðinna 
þegna hér vestra. Á þrautatímum 
þjóðanna hafa þeir ekki flúið af 
hólmi. Vetur Islendingar tóku sinn 
fulla þátt í þeim fjórum styrjöldum 
sem Veturheims þjóðirnar hafa lent 
í, síðan íslendingar urðu hér þegn- 
ar. íslendingar hjálpuðu til að 
bæla niður Riel uppreistina. Þeir 
börðust með þjóð sinni í Búa stríð- 
inu. í orrahríð Bandaríkjanna við 
Spánverja, 1898, tóku íslendingar 
einnig þátt. Á styrjaldarþátt ís- 
lendinga í heimsstríðinu þarf ekki 
að minna; svo veigamikil og ákveð- 
in var sú þátt-;taka þeirra, bæði 
Canada og Bandaríkja megin, að 
seint fyrnist. Á slíkum neyðartím- 
um er bergmál íslenzkra hjartna 
eitthvað á þessa leið: 

“Að deyja í hlýðni, að lögum lands, 
Er lífsins króna og eilífi heiður,,. 

En Vestur íslendingurinn hefir 
barist og sigrað víðar en á Brávelli 
styrjaldanna, enda rekur hann kyn 
sitt til frækinna kappa. Landnáms- 
saga Vestur íslendinga er saga 
þrauta, baráttu og sigurs. Dæmin 
eru mörg, að einu þeirra skal vikið. 

í vetrarbyrjun 1875, nær fyrsti 
hópur íslenzkra innflytjenda er sett- 
ist að í Manitoba, til Gimli, — út- 
lendir, allslausir menn, í algerða ó- 
bygð. En þeim fallast ekki hendur. 
Þeir berjast fádæma baráttu gegn 
allsleysi, hungri og dauða. Frá 102 
ástvina gröfum, eftir annan vetur 
nýlendulífsins, spratt upprisutíð 
hins vestur íslenzka þroska. Þrátt 
fyrir slíkar þrengingar er sem hug- 
sjónir þessara manna lifi við als- 


nægtir. Landnámið nefna þeir 
Nýja ísland. Kostir hins kæra ætt- 
lands eiga að yngjast þar upp, á 
vegum Vínlands hins góða. Þorpið 
þar sem höllin var ger úr bjálkum 
og leir, Ásgarður íslendinga hér 
vestra, nefna þeir svo Gimli, him- 
neskt heimili, gulliþakinn sal, sólu 
fegri, segir Völuspá. Bygðarblaðið 
er skírt Framfari. í lögum kirkj- 
unnar, er söfnuðir myndast, fær 
konan jafnrétti við manninn. Ekkj- 
um og munaðarleysingjum er heit- 
inn nægilegur styrkur til fram- 
færslu, og mæður með ómegð fengu 
landtökurétt. 

Slíkir menn voru annað og meira 
en óbreyttir landnemar. Þeir voru 
ættmenn höfðingjans, sem ekki vildi 
“sæmdinni týna.” Þeir voru hug- 
sjónarmenn um leið og þeir voru 
hetjur. Sundurgerðarmenn voru 
þeir sízt af öllu. Meðal þeirra var 
fátt mælt um styttri daga og hærra 
kaup. Þá var hugsað um að þjóna 
og gefa. Bróðurþelið var bygðar- 
auðlegðin, og ráðvendnin réttarskip- 
un sveitanna. Sú baráttutíð varð 
einmitt blómaöldin. Sveitunum 
svipaði til æskumanns, er finnur ó- 
tæmandi orku í anda og hönd. 

Viðfangsefni nýlendumanna voru 
óþrotleg, og svipaði til víðáttu land- 
sins. Þeir bygðu sér skýli og báru 
heim aflaföngin. Þeir ruddu skóg- 
inn og ræktuðu akra. Þeir bygðu 
vegi og brúuðu ár. Þeir lögðu járn- 
brautir og unnu að stórhýsum borg- 
anna. Þeir reistu kirkjur og skóla, 
kyrlát þorp og friðsæl bændabýli. 
Við handtök þeirra varð skógurinn 
að efnivið eða brenni. Fjöllin létu 
þeim falt gull sitt og silfur. Vötnin 



196 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


urðu þeim námar og “dallar’’ þeirra 
að þilskipum. Bjálkakofarnir urðu 
að Aladdíns höllum. Uxareiðinn 
að eimreið, bifreið, eða jafnvel loft- 
reið. F'yrir sendimenn og smala 
komu símar. Fjrrir afla sinn keyptu 
þessir feður syninum bækur og 
dótturinni hljóðfæri. Þeim gleymd- 
ist eigi, að íslenzk börn voru kóngs- 
börn — þótt einatt væru þau í á- 
lögum. Því unnu þeir lausnar- 
þrautina og brendu álagahaminn. 

Ummyndan óbygðanna, þar sem 
Vestur íslendingar tóku sér bólstaði, 
fórnir þeirra, sigur þeirra og kær- 
leiki þeirra til Canada og Bandaríkj- 
anna, minnir allt á Ijúfa fornldar- 
sögu um Pygmalíon, kóng í Kyprus. 
Sagan segir, að konungur gerði svo 
fagurt meyjar líkneski, að hann 
varð ástfanginn af. Varð ást hans 
svo heit, að líkneskið fékk líf, — og 
varð konan hans. Þannig finst 
mér að vestur-íslenzki landneminn 
hafi unnið, unnað og ummyndað 
landnám sín í Vesturheimi. 

Tvo menn heiðra ég. Hinn þriðji 
er ekki til. Annar er hinn þreytti 
erfiðismaður er með þungu erfiði 
sigrar jörðina og gerir hana mönn- 
unum undirgefna. 

Lotningarverð finst mér hin 
harða, hrjúfa hönd, krept og gróf- 
gerð, er engu að síður birtir kon- 
unglegan mátt. Lotningarvert er 
einnig andlitið þróttmikla, veður- 
tekna, rykuga, með fornaldarlegan 
þekkingarsvip, því það er jafnan 
andlit þess manns, sem á lifandi 
manndóm. 

Því fremur ert þú, vestur íslenzki 
faðir og frumbyggi, virðingarverð- 
ur fyrir erfiðseinkennin og dags- 


verkið. Því auk þess að unna þér 
og treysta, finnum vér til með þér. 
Fyrir oss, eftirkomendur þína, ber 
þú, fyr ungur og fagurlimaður, nú 
hogna og bilaöa fætur og krepta 
fingur. Á þig féll það hlutkesti, að 
ganga vor vegna í styrjöld hinna 
erfiðu landnámsára og örkuml þeirr- 
ar baráttu, er þú háðir fyrir heill 
annara manna, ber þú á þínu holdi. 
Þú varst útvörðurinn er vaktir með- 
an aðrir hvíldust. 

Hinn er ég heiðra, og það þessurn 
fremur ef unt er, er sá eða sú, er 
auk þessa aflaði andlegra nauð- 
synja; er auk daglegs brauðs eign- 
aðist lífsins brauð, er jók við sitt 
jarðneska landnám, landnámi hug- 
sjóna og himins, er átti annað og 
meira en þrætupart í ríki kærleik- 
ans. 

Og hvergi munu slíkir kostir betur 
og innilegar samanvígðir, en í æfi 
margra hina útlendu landnema af 
ættum goðanna. Þótt markaður 
menningarinnar meti einatt lágt þau 
lífskjör og þá mannkosti, sem hér er 
mint á, er í raun réttri flest annað 
hismi og hégómi hjá lífsárangri 
þessara óbreyttu manna, sem ættu 
skilið að komast í tölu goðanna. 

Flestir hinna fyrstu vestur ís- 
lenzku landnámsmanna, hvíla nú 
þegar í þeim reitum, er þeir helguðu 
með hugsun og iðju, í faðmi meyjar 
myndarinnar fögru, er þeir sjálfir 
gerðu dásamlega og elskuðu svo 
heitt, að hún fékk líf og anda. Þeir 
njóta friðar í rjóðrum er þeir ruddu, 
í skjóli þess er þeir gróðursettu sjálf- 
ir og vökvuðu með sveita sínum og 
tárum. Nú sofa þeir í skugga skýj- 
anna er oft ógnuðu þeim um æfina. 



VESTUR ÍSLENDINGAR 


197 


Og víðast er eini varðinn verk land- 
nemans sjálfs, og vonir hans, helgar 
og kyrlátar, er vaka í sálum og lífi 
samferðamanna og afkomenda. 

Ekki geng ég þess dulinn, að á ís- 
lenzku landnámi og íslenzkum 
landnemum, voru ýmsir gailar. At- 
orku þeirra fylgdu yfirsjónir. Ýmsir 
erfðasjúkdómar úr félagslífi feðra 
Torra náðu hér landgöngu, þrátt fyr- 
ir viðnám hins nýja lífs og hins nýja 
heims. Með öndvegissúium vorum 
koma vogrek úr ormsjó aldarfarsins. 
Frelsið gerði oss ekki alla sann- 
frjálsa. Aukin efni reyndust ekki 
öllum aukin sæla. Nýtt land þýðir 
okki ávalt, að allir í því landnámi 
verði nýjir og hetri menn. Jafnvel 
þroski og styrkur þeirra leiðsögu- 
manna er frumbyggjalífið, framleið- 
ir, getur orðið að harðstjórn og 
hroka, en vanstyrkur hinna mörgu 
hrotist út sem óstjórn. 

Við allt slíkt skal fúslega kannast. 
En í ljósi landnámssögunnar, er hér 
er vikið að, er sú skylda og þörf nú- 
tímans auðsæ, að hugsa ekki ein- 
TÖrðungu og einhliða um rétt ein- 
staklingsins, heldur á sama tíma um 
skyldur hans. Sú er engan vegin 
brýnust þörf nútímans, að gera alt 
líf sem auðveldast, heldur hitt, að 
gera mennina styrkari, dygðugri og 
færari til að mæta úrlausnarefnum 
sinnar samtíðar. Einmitt það brýnir 
saga hinna vestur íslenzku land- 
nema fyrir öllum þeim, er til hennar 
þekkja. 

Langt mál yrði það,. að telja hér 
fram öll lofsorð hérlendra manna 
nm Vestur íslendinga. Þó má telj- 
ast einsdæmi, að nálega allir ágætir 
menn, er þeirra hafa minst í ræðu 


og riti, telja hingað flutta íslendinga 
ákjósanlegasta og fremsta allra inn- 
flytjenda, er hingað hafa komið til 
Vesturheims. Er það samhljóða 
dómur slíkra manna. í hið minsta 
verður það ekki nefnt sjálfshól. 

Hér verða einungis nefnd örfá 
dæmi af vitnisburði hinna allra 
fremstu manna, er verið hafa sam- 
tíða Vestur-íslendingum. 

Sumarið 1877, þegar landnám ís. 
lendinga á vesturströnd Winnipeg- 
vatns var í æsku, og hafði nýlifað 
hina miklu þrautatíð, sem vikið er 
að hér að framan, heimsótti Duffer- 
in lávarður, sem þá var landstjóri 
í Canada, þá nýlendu íslendinga, og 
flutti þeim ágæta ræðu um ættar- 
kosti nýlendumanna. Taldi hann 
þá eiga öðrum fremur rétt til lands- 
ins. Kvaðst hann fyllilega treysta 
hugrekki, þolgæði og öðrum mann- 
kostum íslendinga, er hanh teldi 
öndvegisþjóð. Við þann vitnisburð 
bætir hann svo: Eg hefi veðsett álit 
mitt og orðstír hinum canadisku 
vinum mínum fyrir því, að nýlenda 
yðar þroskist og blómgist.” 

Ár líða. Reynslan hefir borið sitt 
vitni. Vestur-fslendingar eru 
staddir í 50 ára afmæli í einni sveit 
sinni hér vestra. Ríkisstjórinn í því 
ríki, norrænn maður, lætur opinber- 
lega frá sér þessi ummæli um Vest- 
ur-íslendinga: 

“Engir betri borgarar eru til í 
Minnesota en þeir, er hingað hafa 
komið frá íslandi, og niðjar þeirra.” 

Nokkuru síðar halda Vestur-ís- 
lendingar enn landnámshátíð í 
öðru ríki. Sendir þá James J. Davis, 
sem verið hefir ráðherra atvinnu- 
mála í ráðuneyti Bandaríkjanna á 



198 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


stjórnartíð þriggja síðustu forset- 
anna, þenna vitnisburð um Vestur- 
Islendinga: 

“Mér er það gleðiefni að rétta 
bróðurhönd hinum ágætu borgurum 

.er komið hafa til vor frá ís- 

landi.Mig furðar ekki á ágæti 

þeirra. Saga íslands er söguljóð. 
Hún er saga frægra leiðtoga,þrótt- 
mikillar þjóðar og glæsilegra gáfna. 
Frá íslandi hafa komið djarfir land- 
könnuðir, sem auðgað hafa allan 
heim. 

ísland bygðist, svipað Ameríku, af 
þróttmiklum lýð, er flýði harðstjórn 

.menning þeirra og bókmentir 

varð alheims auður.Síðan þeir 

tóku kristna trú hafa þeir ávalt 
reynst fyrirmynd í guðsótta, hóf- 
semi og starfsemi. Ef Ameríka hefir 
yeitt þeim ný og aukin tækifæri.... 
r ...hefir þetta þjóðbrot fullgoldið 
það. Eg hefi veitt því athygli, án 
þess mig furði það, hve margir 
frægir menn hafa frá þeim komið 

pg auðgað þjóðlíf vort,.sem 

nafntogaðir kennarar, lögmenn, 
læknar, dómarar, vísindamenn og 

guðfræðingar..Allir sem einn 

hafa þeir varið hugviti sínu og lær- 
dómi sínum til blessunar fósturland- 

inu....Megi hið góða fólk, er 

þingað hefir flutt frá íslandi, lengi 
varðveita eðlilegan þótta um ætt 
sína og uppruna, Megi koma þeirra 
tii Ameríku ávalt reynast þeim jafn 
ánægjuleg eins og hún hefir reynst 
oss.’’ 

Burtness, þingmaður í þjóðþingi 
Bandaríkjanna, bætir við, meðal 
annara lofsorða, að “ef allir að- 
komumenn hefðu reynst jafngildir 
íslendingum, væri ekkert spursmál 


til um innflutningsbann í Banda- 
ríkjunum.’’ 

Sú freisting er virkileg, að halda 
hér áfram að geta slíkra vitnisburða 
þeirra manna, í báðum Vestur- 
heimslöndunum er íslendingar 
byggja, sem fremstir eru að viti og 
mannþekking,—manna sem Theo- 
dore Roosevelt. En þó skal staðar 
numið með þessi orð úr béfi frá 
Coolidge forseta, er nokkuru áður 
hafði í hátíðarræðu flutt hin á- 
kveðnustu ummæli um gildi ís- 
lendinga alment: 

“Mig furðar sízt að frétta, að hið 
karlmannlega kyn íslendinga er 
hingað fluttust fyrir hálfri öld frá 
íslandi, hefir lagt veglegan og 
veigamikinn þátt til framfara þjóð- 
arinnar, bæði efnalega og andlega.’’ 

Það er til í frásögnum, að í frelsis- 
stríði Bandaríkjanna komu ýmsir 
frægir menn erlendir, nýlendu- 
mönnum til hjálpar.Meöal þeirra var 
hin heimsfræga pólska þjóðhetja, 
Kosciusko. Er hann gekk á fund 
Washingtons hershöfðingja, spurði 
Washington stuttlega: “Hvert er 
erindi yðar hingað?’’ “Eg kem að 
berjast í gestafylkingunni fyrir 
frelsi nýlendanna,’’ svaraði Koscius- 
ko. Mælti þá Washington: “Til 
hvers eruð þér hæfur?’’ “Þér getið 
reynt mig,’’ svaraði aðkomumaður. 

Um erindi og hæfileika voru hin- 
ir íslenzku vesturfarar spurðir á 
einn eða annan hátt. Og þeir hafa 
svarað spyrjendum í orði og verki: 

Þér getið reynt mig. 

Tel ég það yfirskrift og innihald 
í landnámssögu og lífi Vestur-ís- 
lendinga. 










Tíkfljadla jjsjóðæ’aeK.nisfelags 

> 

lsl©mid!iinxtísi í Vesthmrlhieiinmi 


Tíunda ársþinig; ÞjóSræknisfélagsins 
kom saman 27. febrúar 1929, klukkan 10 
árdegis í íslenzka Goodtemplara húsinu 
í Winnipeg; um 300 manns mættu. 

ÞingiS hófst meb því að forseti, séra 
Ragnar E. Kvaran, bauð þingheimi, sam- 
kvæmt viöteikinni venju, aö syngja sálm. 
Risu menn þá úr sætum og var sunginn 
sálmurinn: Faö'ir andanna, eftir séra 

Mattihías Jodhumsson. 

Aö því búnu ávarpaöi forseti þingiö 
meö áheyrilegri ræðu. Var ihún aö efni til 
ljóst yfirlit yfir störf félagsstjórnar á 
árinu, um afstöðu hennar viðvíkjandi 
þeirn vandamálum er upp komu, og um hag 
og horfur félagsins yfiijleitt. Kvaðst 
forseti s.koöa þaö góösvita og; heill ihug- 
sjónum þeim, er félagiö ynni fyrir, að því 
hefði einmitt á liðnu ári aukist til muna 
fylgi og félagatala. Var ávarpinu vel 
fagnað af þingheimi. 

Þá benti forseti á, aö næst lægi fyrir 
að velja nefnd til að rannsaka kjörgengi 
fundarmanna. 

Lagði Árni Eggertsson til og Ásgeir I. 
Blöndahl studdi, aö forse‘a sé falið aö 
skipa þessa nefnd. Samþykkt. í nefnd- 
ina voru þessi r kvaddir : séra Jónas A. 
Sigurðsson, Ásgieir I. Blöndahl, Þorsteinn 
J. Gíslason. 

Nokkrar umræður urðu um starfssviö 
þessarar nefndar. Skýrði forseti frá því, 
að félagsstjórnin hefði skrifaö öllum 
deildum félagsins, og beðið þær, að tak- 
marka sjálfar, í þetta sinn, þann rétt til 
fulltrúasendingar, er þeim væri veittur, 
samkvæmt lögum félagsins. Eamkvæmt 
lögum væri nú hægt aö senda fulltrúa, einn 
eða fleiri, með atkvæði allra deildar- 
manna, hvort sem þeir æsktu þess eða 
ekki. Reynzla væri fengin fyrir því, að 
þetta þætti meö öllu óviðunandi. Fyrir 
þessa sök hefði félagsstjórnin farið þess á 
leit við deildirnar að þær takmörkuðu 
sjálfar þennan rétt, á þann hátt, að full- 


trúar færu með ákveðna bámarkstölu at- 
kvæða, og ekki með önnur atkvæði en þau, 
er þeim væri sérstaklega falin af hlutað- 
eigandi deiildarmönnum. Skýrði hann 
ennfremur frá því að komnar væru fregn- 
ir frá flestum deildum um, að þær féllust 
á þessa tilhögpn. En um Winnipeg deild- 
ina “frón”, væri það að segja, að hún 
hefði ákveðið að senda enga fulltrúa með 
umboð, heldur myndu félagsmenn sjálfir 
yfirleitt sækja þingið og fara með atkvæði 
sín. 

Séra Jónas A. Sigurðsson skýrði málið 
nokkuð freka r og gat þess hvernig undir- 
tekár deildarinnar í Selkirk hefðu verið. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson kvað naumast 
sanngjarnt, að takmarka réttindi deilda út 
um sveitir, sem sjaldnast ættu kost á að 
hafa nema örfáa fullrúa á þingi, þar sem 
til dæmis deildin Frón gæti aftur á móti 
haft alla sína félaga þar, ef svo þætti 
horfa við. 

Forsei kvað kjörbréfanefndarstarfið i 
þéssu efni ekki koma í bága við stjórnar- 
skipun félagsins, og bað nefndina að taka 
til starfa. Fy r en hún hefði lokið verki 
væri ekki hægt að taka nein mál þingsins 
fyrir. En til þess að flýta fundarstörf- 
um nokkuð bað forseti fjármálaritara, að 
að lesa upp fjánhagsskýrslur félagsins, 
og bað þingiheim að kynna sér skýrslurnar 
þar til hægt væri að bera þær undir þing- 
ið. 

Á. P. Jóhannsson lagði til og Jón Hún- 
fjörð studdi, að forseta sé falið að skipa 
þriggja manna nefnd til að athuga gkýrsl- 
ur embættismanna. Samþykkt. I nefnd- 
ina voru þessir skipaðir : Ásmundur P. 
Jóhannsson, Jón Húnfjörð, Kristján Páls- 
son. 

Bjarni Magnússon lagði til Qg Jórj 
Húnfjörð studdi, að forseta sé falið að 
skipa dagskrárnefnd. Samþykkt. í 
nefndina kvaddi forseti þessa: Árna Egg- 



TlMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


200 


'crtsson, Sigfús Halldórs frá Höfnum, 
Kristjájn Bessason. 

Þegar hér var komiö störfum, var liöiö 
aÖ hádegi og fundi frestað til kl. 2 síðd. 

Þingið tók aftur til starfa stundvíslega 
kl. 2 e. h. að fjölmenni viðstöddu. 

Fundargerð fyrsta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

Þá var lögð fram skýrsla frá dagskrár- 
nefndinni, er iagði til, að dagskrá sú, er 
auglýst hefði verið í blöðunum, væri sam- 
þykkt með litilsháttar breytingu á nið- 
urröðun málanna. Sanrþykkt. 

Því næst var álit frá kjörbréfanefnd 
lesið af framsögumanni, séra Jónasi A. 
Sigurðssyni og skýrt; hljóðaði það á þessa 
leið : 

1 ) Kjönbréfanefndin leyfir sér að 
benda þinginu á síðasta þings samþykktir 
í 3. grein aukaiaga þess, er svo hljóðar: 
"Allir fulltrúar og erindsrekar skulu skrá- 
settir í þingbyrjun, og að ritað sé við 
nafn hvers þingmanns tala er sýnir hvað 
mörg átkvæði hann fer með á þingi, til 
dæmis 1, 2, eða 10 o. s. frv. 

2) íSamkvæmt þesu fylgi listi, er sýn- 
ir nöfn og| atkvæðafjölda erindsreka 
deilda utan Winnipegborgar, og skrá yfir 
alla kjörgenga meðlimi deildarinnar Frón 
i Winnipeg. 

3) Tillögur stjórnarnefndar Þjóðrækn- 
isfélagsins um takmörkun á umlboðsat- 
kvæðum, hafa góðfúslega verið teknar til 
greina, af þeim deildum félagsins er full- 
trúa senda, og fara því ýmsar fjarlægar 
félagsdeildir á mis við að nota til fulls 
þau réttindi er þeim bera, lögum sam- 
kvæmt. 

4) Til þess að igreiða fyrir þingstörfum 
leggur nefndin til, að þingið viðhafi at- 
kvæði með handauppréttingu í öllum 
smærri málum þingsins, en nafnakall þá 
aðeins, er tveir eða fleiri fulltrúar deilda 
æskja þess. 

5J Listi þeirra er gefið hafa sig fram 
«r á þessa leiS : 

1. Deildin Fjallkonan, í Wynyard. Full- 
trúi: Ásgeir I. Blöndahl, 11 atkvæði. 


2. Deildin Iðunn, Leslie. FulltrúT Þor- 

steinn Guðmundsson, 11 atkvæði. 

3. Deildin Island, Brown. Fulltrúi Th. 
J. Gíslason, 7 atkvæðij Jón Húnfjörð 
8 atkv.; Jóhannes Húnfjörð, 3 atkv. 
(Frá þessari deild voru einnig stödd 
á þingi: Mrs. T'h. J. Gíslason, Mr. J. 
S. Giilis.) 

4. Deildin Brúin, Selkirk. Fulltrúar: 
séra Jónas A. Sigurðsson, 11 atkv.; 
Guðjón Friðriksson, 11 atkv.; Þórður 
Bjarnason, 11 atkv.; Kristján Bessa- 
son, 11 atkv.; Kristján Pálsson, 11 
atkv.; Sigurgeir Walterson, 11 atkv.; 
Mrs. Sigurbjörg Jahnson, 11 atkv.; 
Sveinn Skaftfell, 6 atkv. 

5. Nafnaákrá deildarinnar Frón í Win- 
nipeg bæri það með sér að 228 félag- 
ar hefðu full iþingréttindi. 

6. Kunnugt væri um þessa félaga frá 
Piney^ S. S. Anderson, E. E. Ein- 
arsson, Stefán Anderson. 

Undir álitið ritaðir: 

Ásgeir I. Blöndahl 
Jónas A. Sigurðsson 
Þorst. J. Gíslason. 

Tillaga var gerð af B. B. Olson, studd 
af Halldóri S. Bardal, um að álitið væri 
samþykkt. Var það gert með öllum 
greiddum atkvæðum. 

Þá mæltist forseti til, svo að auðveld- 
ara væri að átta sig á atkvæðagreiðslu, 
að þeir er ekki hefðu atkvæðisrétt á þing- 
inu, sætu uppi á lofti, en atkvæðisbærir 
menn niðri í fundarsalnum. Einnig fól 
forseti Ásm. P. Jóhannssyni, Gísla P. 
Magnússyni og Guðmundi K. Jónatans- 
syni að hafa eftirlit með atkvæðagreiðslu. 

Næst var skýrsla fjármálanefndar lögð 
fram, er svo hljóðaðP 

“Við, sem skipaðir vorum sem þing- 
nefnd til að athuga og yfirfara s'kýrslur 
embættismanna Þjóðræknisfélagsins, finn- 
um ekki ástæðu til neinna athugasemda 
við þær og leggjum til að þingið veiti 
þeim viðtöku, eins og þær liggja fyrir. 

Ásmundur P. Jóhannsson 
Kristján S. Pálsson 
J. Húnfjörð. 



TÍU'NDA ÁRSÞING 


201 


Var skýrslan sarriþykkt. 

ObbreiSslumálið var næsta mál á dag- 
skrá. Fór forseti nokkrum oröum uni 
þaö og: benti meöal annars á þörfina á þvi, 
aö prenta bækling er svaraöi spurning- 
unni : Til ihvers Þjóöræknisfélagiö væri 
til og- hverjar væru hugsjónir þess. Árni 
Eggertsson lagöi til og Jón Hiúnfjörö 
studdi, aö fimm manna nefnd væri skipuð 
í útbreiöslumáliö. Samþykkt. Þessir 
voru skipaöir í nefndina : Hjálmar Gísla- 
son, Þorsteinn Guðmundsson, Andrés 
Skagfeld, Guöjón Friöriksson og Jón 
Stefánsson. 

Þeim lið dagskráar er fjallaöi um 
fræðslumál var frestað, samkvæmt skýr- 
ingu frá milliþinganefnd í því máli um að 
fyri rlestur yrði fluttur af séra Jóhanni 
P. Sólmundssyni aö kveldinu um það efni. 

Þá var á dagsikrá Tímaritsmálið. Lagði 
Ásgeir I. Blöndahl til og B. B. Olson 
studdi, að fimm manna nefnd væri skipuð 
í málið. 

Séra Jónas A. Sigurðsson hreyfði þvi 
að æskilegt væri að þetta mái væri rætt 
svo að hin fyrirhugaða nefnd, gæti að 
-einhverju leyti stuðst við álit þingsins. 
Var hann ekki með breytingu á Timaritinu 
í þá átt er um hafði verið ritað. Annað 
og meira þyrfti með til að ná æskulýðn- 
um inn á islenzkar brautir, en lítilsháttar 
lesmál fyrir hann i tímariti. 

Ásgeir I. Blöndahl minntist á hvort 
ekki væri kleift kostnaðins vegna, að 
breyta ritinu í ársfjórðungsrit og selja það 
í stað þess að gefa það félögum. Kvaðsí 
vera svo ánægður með ritið að hann vildi 
að það væri sem tíðastur gestur á íslenzk- 
um heimilum. 

Jón Stefánsson áleit breytinguna á ritinu 
gagnslausa að því er æskulýðinn áhrærði. 

Árni Eggertsson áleit erfiðara að safna 
auglýsingum fyrir ársfjórðungsrit en árs- 
rit og efaðist um að með því yrði mætt 
kostnaði af tíðari útgáfu ritsins. 

Að þessurn umræðum loknum var sam- 
þykkt, að skipa fimrn manna nefnd í mál- 
ið og var hún sem hér segir : B. B. Olson, 
séra Benjamín Kristjánsson, Ásgeir I. 


Blöndahl, séra Jónas A. Sigurðsson, Árni 
Eggiertsson. 

Húsibyggingamálið var næsta dagskrár- 
mál. Lýsti Árni Eggertsson því yfir, að 
milliþinganefndin hefði ekkert starfað á 
árinu. En á nýrri hugmynd hefði brytt, 
sem ef til vill væri nokkurs vert að ílhuga. 
En hún væri í stuttu máli sú, að Norð- 
menn, Sv'iar, Íslendingar og Danir slæu 
sér saman um að reisa stórhýsi eins og 
það, sem fyrir Þjóðræknisfélaginu hefði 
vakað. Lagði hann til, og Sigfús Bene- 
diktsson studdi, að fimm manna nefnd sé 
skipuð i málið. 

Allmiklar umræður urðu um þetta mál. 
Ásmundur P. Jóhannsson áleit málið ó- 
tímabært. Félagið væri félaust og ó- 
kleiift myndi jafnvel í félagi með öðrum 
þjóðflohkum, að færast í fang húsbygg- 
ingu. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum kvað sér 
iþað gleðiefni að heyra nýjar hugmyndir 
koma fram í málinu. ‘Hélt han n íslend- 
ingum ekkert ógreiðara um framkvæmd- 
i r en Svíum, sem ákveðið hefðu, að hefj- 
ast handa og byggja árið 1930, árið sem 
íslendingar ætluðu heim í einingunni! 
Að koma sér upp heimili væri eitt allra 
mesta nauðsynjamál Þjóðræknisfélags- 
ins. 

Forseti skýrskotaði til þess er hann 
hafði sagt í ávarpi sínu til þingsins. 
Kvað hann sérstaklega ýmsum Svíum vera 
þetta áhugamál. Yrði þetta vegsauki 
norrænum mönnum í landinu, ef úr gæti 
orðið. Og engin veruleg ástæða sjáan- 
leg fyrir því, að þetta ætti ekki að takast. 

Jón S. Gillis kvaðst sömu skoðunar og 
Á. P. J.; Þjóðræknisfélagið hefði ekkert 
við heimili að gera er þing þess kæmi ekki 
nema einu sinni saman á ári. 

Var nú samþykkt að skipa nefndina, og 
þessir kvaddir í hana : Árni Eggertsson, 
Páll S. Pálsson, Þórður Bjarnason, séra 
Þorgeir Jónsson og Kristján Bjarnason. 

Að því búnu spurði forseti eftir skýrsÞ 
um frá deildum. 

Var þá akýrsla lesin yfir kennslustarf 
í íslenzku frá umferðakennurum deildar- 
innar Frón. Hafði kennslan staðið yfir 



202 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


fr.á 15. nóvemiber 1928 til febrúarloka 
1929. 87 börn nutu kennslunnar. Kenn- 

arar voru Ragnar Stefánsson og Mrs. E. 
Sigurösson. 

Einnig var lesin skýrsla frá fj'ármála- 
ritara Fróns, GuSm. K. Jónatanssyni. Sam- 
kvæmt henni hefir félagatala deildarinnar 
aukist um 85 á árinu; eru því nú alls 262 
félagar i Frón. Deildin hefir fundi 
reglulega, sem jafnaðarlegast eru vel 
sóttir og góS skemtun er að. 

Skýrsla var og lesin frá deildinni Hörpu 
í Winnipegosis viSvíkjandi starfi hennar 
á árinu. HafSi deildin ráSiS Jón FriS- 
fnnsson tónskáld til söngkennslu í nokkra 
mánuSi, meS ágætum árangri. 

LagSi Sigfús Halldórs frá Höfnum til 
og Sigfús B. Benediktsson studdi, aS þing- 
iS greiddi Jóni FriSfinnssyni þakklætis- 
atkrvæSi fyrir störf hans í .þarfir söng- 
fræSslu á meSal íslenzks æskulýSs. Var 
þaS samþykkt meS því aS þingheimur 
stóS á fætur. 

BókasafnsmáliS var næst á dagskrá. 
LagSi Sigfús Halldórs frá Höfnum til og 
Páll S. Pálsson studdi, aS skipuS sé 3. 
manna nefnd í máliS. Samþykkt. Þess- 
ir voru kvaddir í nefndina: Halldór S. 
Bardal, Jóhannes H. HúnfjörS, Þorsteinn 
GuSmundsson. 

Þá var íþróttamáliS til íihugunar. Fiyrir 
hönd milliþinganefndar í því máli, gaf 
Sigfús Halldórs frá Höfnum þá skýringu, 
aS íþróttir væru nú mjög lítiS stundaSar, 
og þótti hafa skort fylgisöflun frá fél- 
agsstjórninni, því enginn áhugi hefSi 
nokkurntíma náSst né næSist meS bréfa- 
skrif.um, en vonaSi aS á því yrSi ráSin 
einihver bó‘. Var málinu vlsaS til vænt- 
anlegirar félagsstjórnar. 

Lá þá fyrir stjórnarskrárbreytingar- 
máliS. Las forseti fyrir hönd félags- 
stjórnar upp 'breytingar á stjórnarskrá 
félagsins er svo hljóSuSu- 
13. gr. (Frh. viS þaS sem fyrir er) : 

Nú vill einhve r embættismaSur félagsins 
hætta viS emibætti sitt. Skal hann þá til- 
kynna forseta þaS — eSa varaforseta, sé 
um forsetan sjálifan aS ræSa — aS hann 
hætti störfum. Leggi bæSi aSalmaSur og 


varamaSur eihhvers embættis niSur starf 
milli þinga, skal forseti skipa einhvern 
annan embættismann til þess aS gegna 
því starfi til næsta þings. 

20 grein 

Skuldlausir félagar, 18 ára eSa eldri, 
hafa heimild til aS greiSa atkvæSi á 
þinigxtm, hafi þeir eigi afsalaS sér þeim 
réttindum samkvæmt 21. grein. 

21. grein 

Nú æskir deild félagsins aS einstakir fél- 
agar, er eigi geta sótt þing, fái neytt 
atkvæSisréttar síns. Skal þá félags- 
mönnum þessum heimilt aS veita einltverj- 
um deildarfélaga skriflegt umboS til þess 
aS fara með atkvæSi sín, enda hafi forseti 
og skrifari deildarinnar staSfest umboSiS 
meS undirskriftum sínurn. Þó skal eng- 
um fulltrúa leyfilegt aS fara meS fleiri 
en 10 atkvæSi samdeildarmanna. At- 
kvæSi þessi gilda aSeins fyrir deildir utan 
Winnipegborgar. 

27. grein 

FélagiS skal hafa félagsinnsigli, sem 
ávalt skal vera í vörzlu skrifara. 

Öll skjöl er staSfest eru af félaginu, 
skulu staSfest á þann hátt aS þau séu 
merkt meS innsigli félagsins ásamt undir- 
skriftum forseta og skrifara. 

28. grein 

27. grein verSur 28. grein. ViS hana 

bætist: .og öSlast því aSeins gildi að 

náS ihafi santþykkt Rikisritara Canada. 

Þorsteinn GuSmundsson og Asgeir L 
Blöndahl, voru ekki meS öllu samþykkir 
þessum stjórnarskrárbreytingum. Séra 
Jónas A. SigurSsson ,gat um tillögu, er 
samþykkt hafSi veriS í deildinni Brúin í 
Selkirk og svo hefSi hljóSaS : 

“Á fundi sem haldinn var 5. febrúar 
í deildinni Brúin í Selkirk, var samþykkt 
þannig orSuS tillaga: 

“Deildin Brúin vill helzt aS 21. grein 
laga félagsins um réttindi deilda, sé eins 
og hún er, en sé henni breytt, þá sé lág- 
mark erindsreka miSaS viS 25. 

Önnur samþykkt var aS bjóSa ÞjóS- 
ræknisfqlaginu að halda næsta ársþing í 
Selkirk 1930 




TÍUND'A ÁRSÞING 


20.'; 


Jón HúnfjörS lag8i til og Sigfús B. 
Benediktssion studdi, aö fimm manna nefnd 
sé skipuö í máliö. ‘Séra Jónas A. Sig- 
urösson gerði breytingartillögu og Þórö- 
ur Bjarnason studdi, aö 7 manna nefnd 
sé skipuö. Var breytingariillagan sam- 
þykkt og þessir skipaöir í nefndina ; séra 
Jónas A. Sigurðsson, Ásm. P. Jóhanns- 
son, Þorsteinn Guðmundsson, Halldór S. 
Bardal, Ásgeir I. Blöndalhl, Þorsteinn J. 
Gíslason, Bergþór E. Johnson. 

Löggildingarmálið lagði Bjarni Maig- 
nússon til og Stefán Einarsson studdi, 
að væri vísað til sfjórnarskránbreiytinga- 
nefndar. Samtþykkt. 

Undir nýjum málum bar forseti upp til- 
lögu frá félagsstjórninni um breytingu á 
tiLhögun í störfum em'bædismanna o. fl. 
Lagði Ásm. P. Jóhannsson til og Árni 
Eggertsson studdi, að skipuð sé 3. manna 
nefnd í það mál. Samþykkt. í nefndina 
voru þessir skipaðir- Árni Eggertsson, Pá'll 
S. Pálsson, Hjálmar Gíslason. 

Fundi frestað til kl. 8 að kveldi. 

Þing kom aftur saman kl. 8 að kveldinu. 
En með því að ákveðið hafði verið að 
tvær ræður yrðu fluttar um kveldið voru 
fundarstörf látin bíða. Aðra r^eðuna 
flutti séra Jónas A. Sigurðsson. Að efni 
til var 'hún öflug þjóðræknishvöt, en vék 
um leið að deilumálum þeim er um hríð 
hafa staðið yfir milli Þjóðræknisfélagsins 
og vissra manna. Kvað ræðumaður ekki 
auðvielt að, sneiða með öllu hjá þeim 
málum því við hinu myndi búist, að á þess- 
um stað og tíma væri einhver grein fyrir 
þeim gerð. Var í því efni máls^aður 
Þjóðræknisfélaig'sins röggsamlega varin og 
mun vígfimi sú, er ræðmaður sýndi við 
það tækifæri, seint fyrnast þeim, er á 
hlýddu. Að áheyrendum hafi þótt mjög 
til um mælskuhæfni ræðumanns, má af 
þv.í ráða, að lófaklapp kvað við upp aftur 
og aftur um salinn undir ræðunni. 

Hina ræðuna flutti séra Jóhann P. Sól- 
mundsson, fyrir hönd milliþingarnefndar 
fræðslumálanna. Var mál hans með af- 
brigðum vel hugsað og ítarleg greinar- 


gerð fyrir þjóðræknisafsföðu vorri, auk 
þess er það var snjalt og skemtilega skrif- 
að. Var honum þökkuð ræðan með þvá, 
að þingheimur stóð á fætur. 

Lýkur hér með frásögninni af fyrsta 
starfsdegi ársþingsins. Var ákveðið að 
þingið kæmi affur saman næsta dag kl. 
10 að morgni. 

Annar þingcjagur Þjóðræknisfálagsins 
hófst 28. febr. kl. 10 að morgni. 

Fundargerð síðasta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

Þingnefnd húsbyggingarmálsins lagði 
fram svohljóðandi áliP 

Nefndin sem skipuð var af þinginu til 
þess að athuga húsbygging'armálið, vill 
láta í ljósi þá skoðun sína, að sjálfsagt 
sé fyrir félagið að taka til vandlegrar 
yfirvegunar bendingu þá, sem kom fram í 
ræðu forseta um samvinnu við aðrar nor- 
rænar þjóðir hér í Vestur-Kanada um 
sameiginlegt heimili. Telur nefndin það 
'hina heppilegustu lausn á húsabyggingar- 
málinu, ef slík samvinna gæd tekist. 

Að sjálfsögðu þyrfti slíikt mál lanigan 
og mikinn undirbúning. En þar sem þær 
raddir hafa heyrst, frá málsmetandi mönn- 
um hinna þjóðanna hér í bænum, að þær 
myndu vera fúsar til að íhuga slíka sam- 
vinnu, þá vill nefndin leggja áherzlu á, 
að slí'kir samvinnu möguleikar verði rann- 
sakaðir sem bezt hið bráðasía. Rann- 
sókn sl.íks rnáls, telur nefndin bezt ráð- 
stafað með því að fela málið væntanlegri 
stjórnarnefnd til meðferðar. Leggjum 
vér því til, að málinu sé vísað til hennar, 
og hún beðin að halda vakandi áhuga al- 
mennings á málinu á árininu með ritgerð- 
um, og ræðum á mannfundum, ef útlit 
sýnist verða fyrir því, að málið sé með 
nokkuru móti framkvæmanlegt á næstu 
árum. 

P. S. Pálsson, 

Árni Effgertsson, 

P. K. Bjarnason, 

Þórffur Bjarnason, 

Þorgeir Jónsson.” 

Þorsteinn Guðmundson lagði til og Jón 



204 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


Stefánsson studdi, aö neíndarálitiö væri 
samþykkt. Var þaö einróma gert. 

Þá var lesið álit Timaritsnefndar er 
var á þessa leiö: 

“Til forseta og þings Þjóöræknisfélag- 
sins : — Nefnd sú er skipuö hefir verið ti’l 
Jress að ihuga útgáfu Tímarits Þjóðræknis- 
félagsins hefir komið sér saman um að 
leggja til að útgáfu ritsins verði haldið 
áfram með líku sniði og að undanförnu. 

Hvað snertir þá skoðun sem komið 
hefir í ljós, að æskilegt sé, að nokkrum 
hluta af rúmi ritsins verði varið til les- 
máls handa börnum, þá er nefndin þvi ein- 
'dregið mótfallin, af því að hún telur, að 
það myndi eigii ná tilgangi. Hinsvegar 
lítur hún svo á, að full ástæða sé til að 
halda úti riti fyrir allan þorra þeirra 
manna, sem enn eru unnandi islenzkum 
málum og íslenzkri tungu, og verði það 
með því móti að beztu gagni íslenzku 
þjóðerni meðal Vestur-íslendinga, að leit- 
ast sé við, að það rit hafi sem mest bók- 
menntalegt gildi að geyma. 

Ritið á að sjálfsögðu einnig að vera 
1-í'fið og sálin i öllum þjóðræknissamtökum 
V’estur-lslendinga og hlítur að skoðast 
málgagn Þjóðræknisfélagins; þess vegna 
telur nefndin einnig- hyggilegast, að fylgt 
verði tekinni reglu, að skuldlausir félagar 
fái ritið ókeypis. Er þetta sama regla 
og fylgt hefir verið heima á íslandi í 
■öllum félögum, er oss er kunnugt um, að 
gefi út ársrit eða bækur. Enda væn 
sennilegast, að til þess eins draigi, ef breyta 
.ætti ákvæðum um þetta og fara að krefjast 
sérstakrar borgunar fyrir ritið, auk félags- 
gjalds, að menn segðu sig, a. m. k. víða 
úti á landinu, úr fél., til að geta haldið 
ritið áfram, og myndi það því eigi bera 
.annan árangur en veikja félagið og áhuga 
manna fyrir störfum þess til muna. Aftur 
á móti þykir nefndinni sanngjarnt, að á- 
■kveðið sé að setja utanfélagsmönnum 
T.ímarit Þjójðræknisfélagsins eigi lægra 
■en $1.50 árganginn. Ennfremur leggur 
nefndin til, að eldri árgangar Timaritsins 
(I—VIII) sé seldir fyrir 25c árgangurinn 
og þetta sé auglýst. 


Þó að nefndin álíti það á allan hátt 
mjög æskilegt, að r.itið gæti komist út 
oftar en einu sinni á ári, þá hyggur hún 
að eiigi verði tök á þv.í að sinni meðan 
félaginu vex eigi betur fiskur um hrygg. 
Hvorttveggja er, að ritið yrði þá að 
stækka að mun, svo að nokkuð yrði á 
þeiri tilbreytni að græða og myndi það 
þá auðvitað hækka útgáfukostnað allan 
rnjög tilfinnanlega, og sömuleiðis hyggur 
nefndin, að reynast myndi bæði örðugra og 
stórum fiyrirhafnarmeira, að útveiga ritinu 
auglýsingar — en þær eru nú sem stendúr 
aðal tekjuliður ritsins. 

Þess vegna leggur nefndin til að félags- 
stjórninni séu fengnar í hendur alilar ifrek- 
ari framkvæmdir í þessu máli og ráði hún 
ritstjóra, sem að sjálfsögðu hefir óbundnar 
hendur með efnisval í ritið. 

Á Þjóðræknisþingi í Winnipeg 27. febr. 
1929. 

B. B. Olson 
A. I. Blöndahl 
Benjamín Kristjánsson 
Jónas A. Sigurðsson 
Arni Eggertsson.’’ 

Árni Eggertsson la>gði til og Þorsteinu 
J. Gíslason studdi, að álitið væri sam- 
þykkt. 

Urðu allmiklar umræður um álitið. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum fýsti að 
iheyra ástæðu nefndarinnar fyrir þvá, að 
ritið skyldi ekki gert að ársfjóðungs- eða 
misseris-riti. 

B. B. Olson kvað útgáfukostnað þar 
aðallega i vegi. Hlversu æskilegt sem 
væri, að ritið væri sem tiðastur gestur 
íslendinga, hefir kosfnaðurinn hamlað því 
í huga nefndarinnar. Annars mætti benda 
á margt, er auka myndi útbreiðslu ritsins, 
þar á meðal að það flytti sögur. í 

Bjarni Magnússon kvað ýmsa ann- 
marka á ritinu, en einkum þó torskildár og 
óskemtilegar ritgerðir eins og til dæmis 
þær eftir Pál Bjarnarson birtust í því. 

Einar P. Jónsson áleit oft þarft að breyta 
til. Og ritið þyrfti að reyna að bæta. 
Félst hann á bendingu S. H. frá Hlöfnum, 
um að misserisrit væri heppilegra. Gerði 



TlU'NDA ÁRSÞING 


205 


hann viSauka-tillögu um aS félagsstjórn- 
inni væri falið, aS íhuga hvort ekki væri 
kleift, aö gefa ritiS út aS minsta kosti 
tvisvar á ári. Var hún studd af Jóni 
Gillis. 

Sigfúsi Halldórs frá Höfnum virtust 
ástæöur nefndarinnar lítilvægar. Fyrir 
bækur eöa félagagjald í Bókmenntafé'laginu 
greiddu menn $3.00. Menn myndu eigi 
síSur fúsir til aS borga svipaöa upphæS 
íyrir tvö ihefti, eins góð hvort og hiS eina, 
er ÞjóSræknisfélagiS gæfi nú út. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson kvaSst fyrstu 
tvö árin hafa átt aS ihafa ritstjórn Tíma- 
ritsins meS forseta á hendi. En þaS hefSi 
ekki látiS sig gerast. RitiS væri óaS- 
gengilegt til lesturs og þess vegna seldist 
þaS ver en önnur blöS og rit. Benti 
hann á vinsældir “Sögu,” tímarit Þ. Þ. 
Þorsteinssonar. Ef Tímarit ÞjóSræknis- 
félagsins væri ekki lesiS af æskumönnum, 
væri þaS og ÞjóSræknisfélagiS dauSa- 
dæmt. 

Forseti vék þá úr sæti sínu til aS taka 
þátt í umræSum um máliS. Benti hann 
á, aS tal manna um þaS, aS ritiS væri 
UtiS lesiS, væri á litlu reist. RitiS færi 
inn á allt aS því 1000 heimili, því aS fél- 
agar væru orSnir svo margir. Þeir sem 
í ÞjóSræknisfélaginu væru, væri vitaskuld 
sá hluti Vestur-íslendinga, sem helzt sinti 
íslenzkum bókum og tímaritum. Enn- 
fremur benti hann á, aS þaS sem sagt 
ihefSi veriS um innihald ritsins, bæSi á 
þessu þingi og áSur, aS ritgerSir væru ekiki 
nógu alþýSulegar, væri næsta barnalegt. 
I ritiS hefSu skrifaS flestir þeir íslenzkir 
rithöfundar, sem vinsælastir væru af al- 
þýSu manna. Nefndi hann til dæmis 
Magnús og Kjartan Helgasyni, Steingrím 
Matthíasson og GuSmund FriSjónsson. 
Ádeilurnar á ritgerSir Páls Bjarnarsonar 
iværu til minkunar. Hér væri aS ræSa um 
þann eina mann meSal Vestur-íslendinga, 
sem haft hefSi vísindalega þekkingu á ís- 
lenzkri tungu; hann væri ágætur rithöf- 
undur, en nú væri ritstjóri Tímaritsins 
átalinn fyrir aS leyfa slíkum manni rúm. 

Þorsteinn GuSmundsson kvaS þaS gátu, 
sem enn væri óráSin aS sinni skoSun, 


hvernig haga ætti svo útgáfu íslenzkra 
bóka, aS börn hér læsu. TímaritiS 
kvaSst hann ánægSur meS á því sviSi sem 
þaS næSi til. AS því er þingnefndar- 
álitiS snerti, var hann á móti því aS 
iritiS væri selt utanfélagsmönnum dýrara 
en félagísmönum. 

Séra Jóhann Sólmundsson kvaSst ekki 
vilja fyrir nokkurn mun sjá af því bezta 
í ritinu. Sumir gerSu kröfu til þess, aS 
einhver hugsun væri í því sem skrifaS 
væri. ASrir æsktu léttmetis. TímaritiS 
áleit hann heppilegast óbreytt; kvaS þaS 
tgieyma þaS bezta og dýrmætasta í andleg- 
um auSi vorum Vestur-íslendinga. Fyrir 
þá, sem létts lesmáls æsktu, mætti gefa út 
annaS rit. 

Séra Jónas A. SigurSsson var nefndar- 
álitinu samlþykkur. TimaritiS væri sniSiS 
eftir tímaritum þjóSar vorrar. Fyrir- 
myndin væri þaSan. ViSaukatillögu E. 
P. J. áleit hann aS hefSi veriS vegsauki 
ÞjóSræknisfélaginu og líftaug þess. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson áleit ekkert 
ihægara en aS hafa ritiS bæSi fiyrir börn 
og fullorSna. Og ef ritiS seddi ekki 
foörnin dæu þau, og þá yrSu hér brátt 
engir íslendingar og ekkert ÞjóSræknis- 
félag. 

Ástn. P. Jóhannsson sagSi félagsstjórn- 
ina hafa séS um ritstjórn Tímaritsins 
fyrstu tvö árin. Seinna hefSi einum rit- 
stjóra veriS faliS verkiS. RitiS væri 
félaginu til sóma. Dr. Rögnvaldur Pét- 
ursson hefSi leyst verkiS ágætlega af 
hendi. En vegna ríkjandi flokkadrátt- 
ar, dytti sér í hug, hvort ekki væri heppi- 
legt, aS skifta um ritstjóra eins og aSra 
starfsmenn. AS því er útgáfu ritsins 
snerti, treysti hann væntanlegri stjórn fél- 
agsins aS hleypa sér ekki út í neinar ó- 
gönigur. 

Þá kom tillaga frá B. B. Olson, studd 
af Jóni Gillis, aS ljúka umræSum um 
máliS. Sú tillaga var feld. 

Kristján P. Bjarnason tók næst til máls. 
KvaS hann fyrsta skilyrSi til viShalds ís- 
lenzku hér, aS menn sýndu einlægni og 
áhuga fyrir málinu. Af því lærSu börn- 



206 


TIMÁRIT ÞJOÐRÆKNISFE-LAGS ÍSLENDINGA 


in fljótast og- fljótara en j)ó sta-frófsfcver 
kæmist inn á hvert heimili. Hann kvaöst 
fæddur hér og uppalinn, en sanhaksleysiö i 
'þjóðræknismálinu ætti hann bágt með aS 
skilja Ihjá þeim, sem fra ættjör'öinni heföu 
komiö og htytu allir aö.bera þangaö hlýj- 
an hug. Lesmál fyrir börn í Tímaritinu 
áleit ihann þýðingarlítiö. Ahuga þeirra 
þyrfti aö vekja meö ööru. 

Mrs. F. 'S'wanson benti á aö “Saga ís- 
lands” á ensku, heföi veriö keypt af Þjóð- 
ræknisfélaginu til þess að æskulýöurinn 
hér ætti greiöan gang aö því máli sem 
honum væri tamast því aö kynnast þvi 
sem íslenzkt væri. Sér væri þó ekki 
kunnugt um neinn árangur af því. 

Þá var gerð tillaga um aö fresta fundi 
til klukkan 2 e. h. Samlþykkt. 

Eins og ráö var gert fyrir kom þingiö 
aftur saman klukkan 2 e. h. 

Fundargerð síöasta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

Björn Magnússon fór nokkrum oröum 
um T’inaritsnefndarmáliö, er umræöíur 
stóöu um er fundi var frestað. Kvaö 
hann rnestu varöa, aö þaö sem skrifað 
væri, heföi við sannleik aö styöjast. 
Benti á dæmi urn ónákvæmni og þekking- 
arskort á skógrækt í grein er heföi komiö 
í Tímaritinu. Aö öðru -leyti áleit hann 
Tímaritið bezt komiö eins og þaö nú væri. 

Að því lo.knu las forseti enn álit Tíma- 
ritsnefndar og bar það upp til atkvæöa, 
Var það nú samþykkt. Ennfremur bar 
tiann upp viðauka-tillógu E. P. J. við álitið, 
og var hún -einnig samþykkt. 

Spuröi þá forseti hvort erindsrekar frá 
deijldum h-eföíu ékki skjýrslur aö; fliyf-ja 
þinginu. 

Las þá Þorsteinn Guðmundsson upp 
skýrslu frá deildinni “Iöunn” í Leslie. 
Bar hún með sér að tekjur á árinu heföu 
numið $278.-50. -Stærsti tekjuliöurinn. 
var í sambandi við Þorrablót er ha-ldið 
var í fyrra vetur. En mestu af fénu er 
varið til bókakaupa eða til eflingar bóka- 
safni, e.r deildin he-fur stofnað. Gildir 
félagar eru 42, en milli 50 og 60 heyrðu 
deildinni alls til. 


Skýrsla frá Guðjóni F. Friðrikssyni, 
ritara deildarinnar ‘‘Brúin” í Selkirk bar 
meö sér að 10 starfsfundir hefðu verið 
iha-ldnir á árinu. Félagar voru í fyrra 
63, nú 90. iSöngkennslu 'hefir deildin 
haldiö uppi er 80 börn tóku þátt í og varð 
koötnaðurinn við það $121.00. Brynjólf- 
ur Þor-láksson og Björgvin Guðmundsson 
höfðu kennsluna m-eð höpdum. íþrótta- 
félagi hefir deildin einnig reynt að halda 
við og hefir varið $92 fyrir útbúnað þar 
að lútandi. Kennsla í íslenzku var einnig 
um hönd höfð urn tima. 

Á-sgeir I. Blöndahl frá deildinni í 
Wynyard lcvaðst ekki hafa búiö sig út með 
skýrslu, en hagur deildarinnar væri eins 
góð-ur og vænta mætti og félögum kvað 
hann fjölga. Deilurnar á Þjóðræknis- 
félagið hefðu í þv,i efni mikið hjálpað 
deildinni og fiylgi Þjóðræknisfélagsins 
ykist við hverja sennuna. 

'Skógrækt á Íslandi var næst til um- 
ræðu. J. J. Bíldfell skýrði frá, að hann 
hefði átt tal um m-álið í ferð sinni 'heim til 
íslands, -bæði við forsætis- og dómsmála- 
ráöherrann. Létu þeir í ljósi innilegt 
þakklæti sitt til Vestur-lsl-endinga fyrir að 
hafa þetta þarfa og mikla mál með hönd- 
um og ræktarþelið er það bæri vott um. 
Vonuðu þeir, að hægt yröi bráðlega að 
he-fja samvinnu við Vestur-íslendinga um 
málið. 

Björ-n Ma-gnússion, er fyrstur manna 
'hreyfði þessu máli hér, skýrði frá, að 
hann hefði leitaö sér upplýsinga og álits 
sérfróöra manna í Canada um skógrækt 
og hvaða -viðartegundir þeir álitu að á 
íslandi myndu vaxa. Las hann bréf frá 
þei-m viðvíkjandi þessu. Æskti hann að 
milliþinganefnd væri sett í málið. 

Sigliús B. B-en-ediktsson lagjð-i til og 
Árni Magriússon studdi, að fimm manna 
nefnd væri kosin til þess að a-nnast skóg- 
ræktarm-álið milli þinga. Samlþykkt. 
Voru þessir menn kosniD Björn Magnús- 
son, Dr. Sig. Jú-1. Jóhannesson, séra Rún- 
ólfu-r Marteinsson, Árni Eggertsson, séra 
Jóhann Sól-mundsson. 

Þá var álit þingnefndar um tillögur 



TÍUINDA ÁRjSÞING 


207 


stjórnarnefndar nm breytingu á tilhögun 
á starfi embættismanna lesiö upp. Var 
þaö á þessa leiö: 

“Nefndin sem skipuð var til aö atlhuga 
tillögur stjórnarnefndar um starfskiftingu 
embættismanna og um sölu Timaritsins 
leggur til aö : 

1 ) A8 santþykktir séu fyrsti og anna' - 
liöur en aö þriöja og fjóröa lið sé vísaö 
til nefndarinnar, sem fjallar um. útgáfu 
Tímaritsins. 

Árni Eggertsson 
Páll Pálsson 
Hjálmar Gíslason.” 

Tillögur stjórnarnefndar voru þessar: 

“Tillögur stjórnarnefndar um breytingu 
á starfsskiftiniglu embættismanna félags- 
ins og um sölu Tímaritsins : 

1. Fjármálarkari hafi með höndum af- 
hending Tímaritsins til félagsmanna. 

2. Fjármálaritari sé launaður meö $150 
á ári. 

3. Söluverð Tímaritsins til utanfélagls- 
manna sé $1.50. 

4. Míeö því að meiri birgðir af flestum 
árgöngum Tímaritsins eru á hendi en 
hugsanlegi er að nokkurntíma geti selst, 
mælum vér með því aö einhver ráðstöfun 
sé gerö til þess aö minka þessar birgðir. 

Ásmundur P. Jóhannsson lagði til og 
Sigfús Halldórs frá Höfnum studdi, aö 
nefndarálitið sé afgreitt lið fyrir lið. 
Samþykkt. 

1. liður samþyikktur. 

2. liður sætti mótmælum frá Ásmundi 
P. Jóhannssyni. Viriist honum vanráðið 
aö gera þingsamþykkt um aö greiöa fjár- 
málaritara fastalaun. Var þessum lið 
frestað þar til eftir kl. 2 síðdegis næsta 
dag. 

3. og 4. liður : B. B. Olson lagði til 
og Sigfús Haldórs frá Höfnum studdi, að 
þessir liðir væru felldir úr tillög'unni, meö 
því að þeir heföu verið afgreiddir í Tkna- 
ritsnefnar-álitinu. Samþykkt. 

Álit þingnefndar i útbreiöslumálinu var 
nú lesiö er svo ihljóöaði : 

Nefndin sem skipuð var til aö athuga 


útbreiðslumálið, leggur til, samkvæ'mt 
bendingu forseta; 1.) að stjórnarnefnd 
J>jóðræknisfélagsins gefi út við fyrsta 
tækifæri og útlbýti gefins til allra íslenzkra 
heimila riti sem skýri tilgang félagsins, 
og hvetji íslendinga til samtaka í Þjóð- 
ernismálum. 2). Þá leggur nefndin til, 
aö þar sem augljóst er, aö framtíö fél- 
agsins hvíli á samstarfi við æskulýðinn, 
að stjórnarnefndinni sé falið aö gera sitt 
ítrasta til samvinn u við íslenzka stúdenta- 
félagið hér í borginni og önnur ungmenna- 
félög. Helzt þannig aö stúdentafélagiö 
myndaði deild innan Þjóðræknisfélagsins 
og heföi áhrif á önnur ungmennafélög. 

Ennfremur gerir nefndin ráö fyrir að 
áherzla verði lögð á stofnun nýrra deilda 
og öflun nýrra meðlima, og að heimila 
stjórninni i því augnamiöi, allt að $500. 
Hjálmar Gíslason 
Guðión S. Friðriksson 
Jón Stefánsson 
Th. Guffmundsson 
A. J. Skagfeld. 

B. B. Olson lagði til og Guðmundur 
Eyford studdi, að álitið sé rætt lið fyrir 
lið. iSaniþykkt. 

Milliiþinganefnd í fræðslumálum er 
einnig haföi álit að leggja fyrir þingiö, 
æskti, að hennar álit væri lesið áður en 
þingnefndarálitiö væri afigreitt. Var 
mælt á móti því af ýmsum, en forseii úr- 
skurðaði aö milliþinganefndar-álitiö 
skyldi lesið. 

Eins og getið hefir verið um áður í 
þessum fundargerning, flutti séra Jóhann 
P. Sólmundsson ítarlegt erindi að kveldi 
hins fyrsta þingdags, og hafði það erindi 
verið samiö af honum í sambandi við starf 
hans sem ritara milliþinganefndar. Var 
vitnað til þeirrar greinargerðar, en nið- 
urlag þess erindis og jákvæðar tillögur 
nefndarinnar voru nú lesnar og eru á 
þessa leið: 

Að öllu þessu íhuguðu, fól nefndin 
skrifara sínum að taka saman ritgerö til 
skýringar þeim tillögum, sem nefndin bæri 
hér fram. Voru þau ummæli látin fylgja, 



208 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


aS úr því 'þyrfti helzt aS geta orSiS bækl- 
ingur, sem ætti erir.di inn á hvert islenzkt 
heimili hér vestra og jafnvel á íslandi 
líka. Sú ritgerg hefir þegar veriS flutt 
í heyrandi hljóSi, og látum vér nú svofelld- 
ar tillögur fylgja- 

1. AS þing þetta lýsi hér meS yfir því, 
aS þaS sé sín' hjartanleg ósk, aS Vestur- 
Islendingum mætti sem fyrst auSnast, meS 
sameiginlegum samtalsfundi, aS setia á 
stofn hjá sér þjóSernislega lögréttu, eSa 
menningarmiSstöS, allra sinna islenzku 
stanfsemda, í hinur.i mörgu og dreifSu 
byggSarlögum sinum, víSsvegar í Vest- 
utiheimi. 

2. AS þingiS ákveSi, aS ráSsíafanir 
skuli til þess gerSar, svo fram.t sem rnögu- 
legt er, aS ekkerv vestur-íslenzkt ungmenni 
sé látiS vera ófrót: um orsök hátiSahalds- 
ins á íslandi, áriS 1930. 

3. AS í tileíni af síSustu lillögu, og 
meS tilliti til annara líkra þarfa, feli þing- 
iS stjórnarnefndinni aS gangast tafarlaust 
fyrir útgáfu íslenzks mánaSarrits handa 
unglingum. 

4. AS þingiS ál.veði, aS eftir því skuli 
grenslast, utan þess svæSis sem umferSa- 
kennsla nær nú til, hversu ástatt sé meS 
lestrarkennslu, og meS hverjum hætti 
kynni aS mega veita aSstoS, þar sem henn- 
ar væri þörf. 

5. AS þingið hvetji íslenzkan almenn- 
ing til þess aS gera sitt ítrasta til að 
vekja hjá hinu yngra fólki lestrarfýsn á 
íslenzkum bókum, íhugun íslenzkra mynda, 
þar sem þess er kostur, og sem réttasta 
fræðslu um ísland og Islendinga, og hvers 
eins eigiS ætterni, eftir þvi sem þeir full- 
orðnu bezt kunna. 

6. AS þingiS feli hér meS stjórnar- 
nefndinni aS eiga hlut aS máli um sam- 
keppoi í framsögn á íslenzku, meS því aS 
vleita heiðurspsning ÞjlóSralknisfélagsins 
til verSlauna, eður á annan hátt, sem bezt 
þætti henta. 

7. AS hvern mann eSa konu, sem hefir 
áhuga fyrir því, aS námshlunnindi skól- 
anna sé hagnýtt, hvetji þingiS hér meS til 
aS koma sér í bréfaviðskifti viS stjórn- 
arnefnd þessa félags. 


8. AS þingiS feli stjórnarnefndinni, a8- 
bregSast eftir mætti, vel viS þeim undir- 
tektum sem af framangreindum ályktun- 
um kynni aS leiða; einkum og sér í lagi 
meS tilliti til þess, aS börnunum verður 
aS gera auðvelt aS komast yfir blöS og 
bækur viS sitt hæfi, og fullorSna fólkinu 
verður aS kenna þaS aS kenna. 

Milliþinganefnd sú, er skipuS var á síS- 
asta þingi, til aS ihuga úrræði islenzkunni 
til viðhalds, hér vestan hafs, leyfi sér að 
telja hér fram, þaS sem aS undanförntr 
hefir komiS aS mestum notum. 

a) Notkun tungunnar sjálfrar í sam- 
ræSum á íslenzkum heimilum. 

ibj Kirkjusöngur og margvíslegt íslenzkt 
félagss^arf og samkvæmisliíf. 

c) Lestur íslenzkra bóka og blaða. 

d) Kennsla í lestri, söngvum og sögum 
á heimilum, í sunnudagaskólum og laug- 
ardagaskólum, og meS um ferSarkennslu. 

e) íslenzk söngkennsla. 

í) Nám í íslenzkri málfræSi og bók- 
menntum í miSskólum og háskólum. 

Allt saman þetta hefir verið reynt og 
allt boriS einhvern árangur. 

iSteriklega viljuni vér mæla meS því, aS- 
öllu þessu verSi haldiS áfram, á allan 
þann hátt, og allstaSar, þar sem unt er. 
Sérstaklega teljum viS þaS miklu máli 
skifta, aS íslendingar í Manitoba hag- 
nýti sér, betur en raun hefir á orðið, þau 
íslenzknámshlunnindi sem lög fylkisins 
heimila. ÞaS er bæði tjón og ósómi, 
hvaS lítið þau lagaréttindi, enn sem komiö 
er, hafa veriS notuS. Þessi sömu hlunn- 
indi, en þó aðeins i miSskólanámi, veita 
lög Saskatchewanfylkis, og eru þau jafn- 
vel enn minna notuS þar. 

9. AS þingiS skipi nefnd eSa nefndir 
þessum ályktunum til framkvæmda, aö 
svo miklu leyti sem þess gerist þörf. 

Rúnólfur Marteinsson 
J. P. Sólniundsson 
Siff. Júl, Jóhannesson. 

AS þessu áliti lesnu, var aftur horfiö 
aS áliti útbreiSslumálanefndar. 

Var fyrsti liður samlþykktur. Um annan 



TÍÖNDA ÁRSÞING 


209 


liö uröu nokkrar umræður, en var þó sam- 
þykktur óbreyttur. Viðvíkjandi 3. lið 
gerði Árni Egertsson tillögu og séra Jón- 
as A. Sigurðsson studdi, að upphæðin til 
útbreiðslumála sé ákveðin $300. í stað 
$500. iSamiþykkt. 

Þá var álit milliþinganefndar í fræðslu- 
málum ílhugað. 

Lagði A. P. Jóhannsson til og Páll S. 
Pálsson studdi að álitið sé rætt lið fyrit 
lið. San^þykkt. 

1. liður: 

A. P. Jóhannsson lagði til og Páll S. 
Pálsson studdi, að þessi liður sé felldur. 
Eftir nokkrar umræður er mest lutu að 
því ihvaða skilning ætti að leggja í orðið 
“lögréttu,” var tillagan samþykkt. 

2. liður: 

A. P. Jóhannsson lagði til og Páll S. 
Pálsson s^uddi að þessi liður sé samþykkt- 
ur. Var það gert eftir stutta umræðu. 

3. Uður: 

A. P. Jóhannsson Iagði til og Guðjón 
Friðriksson studdi, að þessi liður sé 
felldur. 

J. K. Jónasson frá Vogar benti á að 
enginn hörgull væri á bókum fyrir börn. 
Lestrarfélög væri víðast út um sveitir og 
að gefa út mánaðarrit fyrir börn myndi 
reynast kostnaðarsamt. Þess vegna væri 
hann á móti þesum lið álitsins. 

Þorst. J. Gíslason gerði breytingartil- 
lögu og Sigfús Halldórs frá Höfnum 
studdi, að þessum lið sé vísað til stjórn- 
arnefndar. Samþykkt. 

Liðum þeim er nú voru óafgreiddir í 
þessu áliti var frestað, með leyfi neifndar- 
manna, með þv.í að annað mál lá fyrir er 
brýn nauðsyn krafðist að kæmist að. En 
það var skýrsla frá Árna Eggertssyni lög- 
fræðingi er Þjóðræknisfélagið 'hefði beðið 
að takast á hendur ferð til Prince 
Alibert til að líta inn í hverjar líkur værti 
til þess að ei'thvað ferkara væri hægt að 
vera Ingólfi Ingólfssyni til aðstoðar. 

Var Árni Eggertsson þá beðinn að 
flytja mál sitt. Bað hann um leyfi þings- 
ins til að f'lytja skýrs’luna á Ensku og var 
það veitb Er hún á þessa leið. 


I was instructed by the Icelandic Nat- 
ional Patriotic Leasue of Winnipeg, Mani- 
toba, under date of February 25tih to pro- 
ceed to Prince Allbert and go into the 
question of the present welfare of Ing- 
ólfur Ingólfsson wiho is serving a sentence 
of life imprisonment, and especially go into 
the question of his rnental soundness. 

I proceeded to Prince Albert, Sask., on 
Tuesday, February 26th, and interviewed 
the authorities at Prince Alfoert peniten- 
tiary on the 27th inst., and discussed the 
matter especially as to the present wel- 
fare of the prisoner in question and dealt 
especially as to his mental condition. 

I might state that Ingólfur Ingólfsson 
entered Prince Albert PenPentiary in the 
monh of Febrúary 1926 and has since 
been incarcerated there. At tihis stage 
I might mention tihat the auhorities in 
charge have had an opportunity of thor- 
oughly studying the different prisoners 
in tiheir charge and therefore have a thor- 
ougfo konwledge of wlhat is not only best 
for their own personal welfare but have 
had the added experience in knowiug the 
effects on different prisoners of various 
treatments meted out to tfoem. 

In my investigation I pointed out to tfos 
authorities that it was not only the in- 
terest of tihe Society in Ingólfur Ingólfs- 
son’s own life, but on account of his act 
of murder for which he was convicted, a 
stigma foad attaahed to tihe Icelandic race in 
America and elsewhere, as this was the 
first case in the history of the Icelandic 
people and their dscendants in America 
tfoat a person of that race had been convic- 
ted of a capi'al offence. I at the 'same 
time menHoned that the Icelandic people 
and their decendants in this country were 
very proud of their records and acfoieve- 
ments, especially proud of the fact that 
there were so few of their countrymen 
who had been incarcerated in either of 
the gaols or penitentiaries of Canada, let 
alone convicted of capital offence. For 
tihat reason I might go so far as to say 
that this sad state of affairs in relation 
to the unfortunate Ingólfur Ingólfsson 



210 


TIMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


piqued their vanity. This I advised them 
was the main reason wihy the Icelandic 
National Patriotic Leagne was anxious to 
delve into the matter again and ascertain 
if there was any reasonable ground for 
their suspicion as to Ihis mental incapacity. 
I might point out that no person or per- 
sons whatsoever are allowed to contribute 
anything at all towards t'he welfare or 
wellbeing of any prisoner incarcerated in 
any pf the penitentiaries of Canada as the 
authorities take tihe view that he prison- 
ers are amply provided for by he state, 
and for that reason any move to disturb 
that relationship beween the authorities 
and the prisoner, or as between any out- 
side organization and prisoner is very 
strongly resented by the authorities in 
oharge of íhe penitentiary. And at the 
same time I might mention that there is 
no visiting done by outside organizations 
in the penitentiary as is say the rule in 
all our governmental hospitals. 

I would point out that it is provided 
for in tihe criminal code of Canada that 
in case there is any likelihood of a prison- 
er being of unsound mind that investiga- 
tions as to his sanity should be made pre- 
vious to his trial by a jury of 12 men, 
before his trial. is proceeded with but in 
the case of Ingólfur Ingólfsson this was 
not done. Also it is provided for in the 
PenitenTary Act of Canada that in case 
any prisoner who has entered one of the 
penitentiaries of Canada is found to be 
insane within three months of his entry 
to such penitentiary and upon certificate 
from the surgeon of the penitentiary to the 
effect that sudh person, if in the opinion 
of such surgeon,- such action is warranted, 
shall be confined in a mental hospital in 
the province from which he came from 
and slhall remain there until such a timc 
as he is cured, shall be returned to the 
penitent.iary fríom whence he came to 
complete his sentence unless ordered by 
the Governor General in Council at Otta- 
wa, Ontario, but this was not done in the 
case of Ingólfur Ingólfsson aforesaid. 

I was advised in my investigations that 


all the authorities at Prince Albert, Sas.k., 
were of tihe opinion that Ingólfur Ingólfs- 
son is not mentally sound, that he is pe- 
culiar in his speedh and his actions, but 
that he is not at all violently insane, or 
dangerous to his fellow prisoners, in fact 
he has been a model prisoner in the four 
years that he has been incarcerated at 
Prince Al'bert penitentiary and has never 
shown any violence at all, and this corro- 
bora‘ed by tlhe surgeon in charge of the 
penitentiary. 

I investigated íhe reason why Ingólfur 
Ingólfsson had not been sent to a menta! 
hospital and I was advised that althougi!) 
he was not sound mentally his condition 
was of suoh a nature that he could get 
along all right at tihe penitentiary, and ií 
his condi'ion does not get worse he will 
fare muoh better there tihan at the mental 
hospital, and that Ingólfur Ingólfsson has 
behaved mighty well, is not at all des- 
pondenti, and has nsver complained of his 
treajtment there, nor has he required any 
medical attention. 

As I was anxious to get in‘o the question 
of the mental aspect of the case I enquired 
if it were not advisable to have Ingólfur 
Ingólfsson examined by a high au'tihority 
on mental diseases and have it established 
beyond a question of a doubt that he was 
mentalliy unsound. I was advised that 
not much good would be derived from 
such a procedure as in this case doubt 
was expressed whether such an examina- 
tion would really have him plaoed in a 
mental hospital. If he were placed in a 
nien'al hospital it would act as against his 
personal or physical welfare as his op- 
portunify of eventually obtaining a parole 
would be thereby lessened. 

It was broug'ht to my attention by the 
authorities that the only advantage in hav- 
ing this done and öb‘aining a certificate 
of insanity would be to satisfy the vanity 
of the Icelanders in America and the Ice- 
landic National Pa‘riotic League in hav- 
ipg it definitely proved that Ingólfur Ing- 
ólfsson was insane and therefore legally 
not responsíble for his actiorrs in commit- 




TÍU.NDA ÁRiSÞING 


211 


ting the alleged murder of which he was 
convicted by a duly constituted court of 
law. 

The question now arises, would that 
certificate be sufficient to satisfy that 
vanity? As far as I can ascertain there 
is no medical examination of Ingólfur 
Ingólfsson prior to his trial as to the ques- 
tion of his sanity. There was no examina- 
tion after his conviction, and there has 
been no examination by a sanity expert 
since his incarceration in Prince Albert, 
and further, there is no medical history 
available prior to his arrest on the murder 
tíharge wihioh would assist a sanity ex- 
pert in arriving at a conclusion as to 
whether his condition was a malignancy or 
not, therefore, ’how can a sanity expert 
now go 'back four years and make a def- 
inite declaration that he was insane and 
mentally unsound at the time of the crime, 
when he has none of the material above 
stated to guide himself by. Therefore, 
it appears to me that an examination at 
this late date would not give the desired 
result as it would have done prior to his 
trial, or immediately subs(equent there- 
to. 

I was naturally curious to ascertain as 
to if there were any further reasons to 
substantiate the statement of the authori- 
ties as to the alleged insanity of the pris- 
oner outside of the ones already stipulated 
by me. I would like to bring to your at- 
tention that after a perusal of the avail- 
able crime record of the prisoner I hav? 
found that this prisoner was a habitua! 
drunkard. In fact it appears from the 
year 1903 to 1907 that he practically spent 
his entire time in one or other of the gaols 
of this country, but in studying sutíh crime 
report I find that there has not been one 
conviction for a crime af violenœ, out- 
side of the conviction of murder, in some 
twenty convictions registered agains't him. 
And I ask you, can any mentally sound 
person act in such a manner as this one 
acted, because you might remember that 
crime reports were not available prio r to 
the year 1903, and then the police could 


not possibly have apprtíhended the pris- 
oner on eaoh occasion that he was en- 
gaged in a drinking bout, and it is my 
opinion that this is a very strong sign of 
mental incapacity and it appears to me 
that if Ingólfur Ingólfsson committed this 
last crime, that such crime was undoubt- 
edly commkted in the midst of a drinking 
bout, and when persons of his mental ca- 
pacity are so engaged they commit actions 
whicih they would not oflherwise commit 
or do while under the influence of liquor. 

There is one more point that I desire 
to bring to your aítention under this 
heading of mentality, and that is that 
the au'thorities at Prince Albert peniten- 
tiany consider Ingólfur Ingólfsson to 'have 
the mentality of a child of eight to twelve 
years of age and that his brain has natur- 
ally not fully developæd. 'He is harmless, 
that he has shown no sign of being dan- 
gerous towards his fellow men and that 
it would do him no good to be confined 
in a mental hospi'tal. I liave an analogous 
situation to bring to your attention snd 
whidh seems to State the facts as thev 
are applicable to Ingólfur Ingólfsson. 
There was a case at Melfort, Sask., just 
recently where a man by the name of 01- 
son was ciharged with killing a man and 
his housekeeper, and after commi'tting the 
deed he placed the bodies in a farmhouse 
and poured kerosene over them as well as 
liberally sprinkled the house and then put 
the house on fire. The house was de- 
stroyed but wha't remained of the bodies 
was found in the em.bers and he was tried 
before a competent court of jurisdiction, 
found guilty and condemned tí hang An 
appeal was taken to the Court of Appeal 
in Saskatchewan in relation of the charge 
of the judge to the juqy but the appeal 
was dismissed. Olson was examined as 
to his mentality by a high medical au- 
thority, Dr. McNeil, superintendent of 
Battleford Mental Hospital at Battleford, 
and jury was empanelled prior to his 
arraignment and trial to go into the ques- 
tion of his sanity but their verdict was 
hat he was sane. However, the Court of 



212 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


Appeal of Saskatdiewan took the matter 
into consideration and made recommen- 
dation to the Mfinister of Justice as to his 
apparent insanity which has now been ac- 
ted upon. 

I am now advised that this Olson is 
now in the keeping- of the Penitentiary at 
Prince Albert, sentence having been com- 
mitted to life imprisonment and t'hat it is 
the opinion of high medical auhorities 
that he has the mentality of a child of 
eiiglh to twelve years of age, and that he is 
harmless and that he will remain in the 
penitendary until such a time as he shows 
any signs of becoming violent, which is 
believed to l>e remote, and I am advised 
that the situation of Ingóltfur Ingólfsson 
is similar to that of Olson. Even though 
an examination were to be made of Ingólf- 
ur Ingólfsson I doubt very much whether 
he could be sent to a mental hospital, that 
is, if ílhe same conclusions were reached 
of him as with the case of Olson. 

In nw investigation I ascertained that 
Ingólfur Ingólfsson would not desire to 
be placed in a mental hospital unless hf 
thought that he would obtain a parole 
sooner than he would do if he remained 
at the penitentiary. If such were noi 
tihe case I am certain that Ingólfur Ing- 
ólfsson would ratiher be in the peniten- 
tiary tihan in a mental hospital. I also 
ascertained fröm the authorities that one 
of the niain reasons why it would not be 
advisable to have Ingólfur Ingólfsson ex- 
amined by mental specialists was that íf 
such specialists would certify that Ingólfur 
Irtgólfsson was not sound mentally aml 
should be forthwith confined in a mental 
hospital, and tihe superintendent of that 
hospital came to the conclusion that Ing- 
ólfur Ingólfsson was uncurable, all hopes 
of a parole for him would be ahatterecl 
and he would remain there until 'his death. 
If suoh examination revealed the neces- 
sity of sending Ingólfur Ingólfsson to a 
mental hospital and such examination was 
made at the investigation of the Icelandic 
National Patriotic League, regulations re- 
quire the prisoner to be sent to a menta! 


hospital in tihe province from which he 
cornes, in this case Allberta, which is very 
ill-equipped with mental hospitals and the 
maintainence of the prisoner, which is 
$1.00 per day, would have to be paid by 
the province of Alberta, or as is the rule 
when he has dapendents, and as the So- 
ciety would be tihe investigator of such 
action the government would naturally 
infer that they would be prepared to meet 
the cost of sudh maijitainence, but if they 
do not do so and dropped the matter then 
and there like a hot potato, such maintain- 
ance would fall on the government which 
would tend to place the Society in a verv 
compromising and uncomfortable posi- 
tion towards the government. 

I consider that it would be more advis- 
able to ascertain frorn tihe Minister of 
Justice at Ottawa, Ontario, the grounds 
upon which the Gov.-General in Coun- 
cil igiranted tihe commutation of sentence to 
life imiprisonment which information I 
understand is not at hand because this 
might reveal that tihe commutation was 
granted on account of his mental incapa- 
city and if such were the case it is certain 
tihat a medical examination of the prisoner 
as ’held prior to the granting of t'he com- 
mutaion whioh would be very valuable to 
prove that tihe man was insane at the time 
that he committed the deed and which in my 
opinion would obviate the necessity at tihis 
stage of examing him as to his mentality. 

If tihe Society desires to have Ingólfur 
Ingólfsson examined as to his sanity in 
view of tihe findings that I have arrived 
at I would empaticalliy state that such pro- 
cedure would be taken not only for tlie wel- 
fare and wdU being of Ing. Ingólfsson but 
to satisfy beyond a question of doubt the 
vanity of the Icelandic people in America, 
which I would consider to be a very im- 
proper motive in this case, and I would not 
recommend that it be done. 

The reasons for such recommendation 
will be discernihle to you after I ’have gone 
into the question of the probabilities of his 
obtiaining parole. 

I have asoertained tihat Ingólfur Ingólfs- 


TÍUiNDA ÁRSÞING 


213 


son lias spent four years in the Prince 
Al'bert penitentiary and has been a model 
prisoner and that 'he would probably be 
able to obtain a parole aíter he had spent 
at least ten years in the institutíon and that 
in the opinion of the authorities no lifer 
has obtained a parole in less than ten years 
from the date of entpy into the peitentiary. 
Wihen going into this aspect of the situa- 
ation I enquired of the age of the prisoner 
and after looking up the records I was 
advised that he was born in the year 1870. 
and sinoe that time I have ascertained that 
he was given as 59 years of age at the time 
that the application for commutation to 
life imprisonment was made. If a parole 
were ohtained it would mean that Ingólfur 
Ingólfsson would be at least sixty five 
years of age when consideration would be 
g-i ven tihe matter and you can readily as- 
certain that he would not be in a position, 
if freed, of maintaining ihimself, unless he 
has some dependents to look after him in 
his old age. I would point out that a 
parole does not mean an unconditional re- 
lease. If Ingólfur Ingólfsson were let 
■out on parole and remained in Canada, he 
would have to remain in Canada if he were 
cn parole. It means that it would be 
necessary for him to report to the öhief of 
police in the town, city or district, wlhere 
he was then living, once a month, and if 
it sihould happen that he again came into 
the toils of the police and was convicted 
even of drunkenness that his parole would 
be automatically suspended and he would 
then have to report to the penitentiary to 
•complete his sentence, there to remain until 
his death, and if tlie Icelandic National 
Patriotic League were responsible for the 
•obtaining- of such parole, this happening 
would naturally react against the societiv 
and would be very harmful indeed. In 
view of his crime record I would not see 
,any possible advantage in ahowing Ingólf- 
ur on parole in Canada as I feel assured 
that in due time he would again come into 
the hands of the law, then all the efforts 
that had been expended on his behalf 
would be in vain, and that vanity would 


again rise and become blacker than ever. 
On the other hand, if it were so found that 
Ingólfur Ingólfsson was mentally un- 
sound, and he was so found by a high 
mental authority and fihe Department 
wotvld naturally require him to be placed 
in a mental hospital at the expense of the 
Society as they would be responsiible for 
fihe finding, then he would not be released 
until a certificate from the surgeon in 
charge of such mental hospital would be 
obtained, certifying fihat he was sane, and 
at the same time they would require an 
undertaking of the Society that this pro- 
cedure would be taken, and if he were then 
declared to be sane, as above stated, he 
would still be on parole ,and if he ever 
got into the hands of the law again, back 
to tihe peni.tentiary, he would go to com- 
plete his sentence. 

I must say here that I did not see Ing- 
ólfur Ingólfsson while at Prince Al'bert 
Penitentiary because I was not allowed to 
do so. It is impossLble for a lawyer to 
interview a prisoner in the penitentiary 
without first abtaining leave from the 
superintendent of penitentiaries at Ottawa, 
Ontario, and it is also not open for a pris- 
oner to communicate witíh a lawyer at his 
own request without first obtaining leave 
of the superintendent of penitentiaries at 
Ottawa, and as I felt no need to gaze upon 
his countenance I did not go to fihe trouble 
of obtaining fihat leave whiúh migbt have 
taken days. 

It has been brought to my attention by 
one of fihe authorities at fihe penitentiary 
that if the Sociey Ihad the welfare of Ing- 
ólfur Ingólfsson a heart and wished to do 
him well that they would not take the 
chance of having Ihim declared insane and 
sent to a mental hospital, whiöh would 
react as against ihis physical welfare as 
he is better cared for in the penitentiarv, 
but that they would allow the matter to be 
dormant for the next five or six years and 
if at the expiration of that time Ingólfur 
Ingólfsson was still in fihe world that fihey 
make application to the Minister of Justice 
for his parole. At the time of such appli- 



214 


TlMARIT ÞJOÐRÆKNISFETAGS ISLENDINGA 


cation an undertakinig be given by the 
applicants whomsoever they may be that 
they will return ngóllfur Ingólfsson to the 
( country of his birth and thereby obtain 
an unconditional release whioh would 
naturalliy make him a free man a'bsolutely 
on the one condition that he does not re- 
turn to Canada. This is not suggested 
on the assumption to shoulder the country 
of his birth with an undesirable, but is 
made solely in the welfare of the prisoner 
because if he ever committed a criminal 
offence in siRh country and there carne 
into the hands of the police and was con- 
victed, that would not mean that ihe would 
be compelled to return to Canada and com- 
plete his sentence here. 

Any other suggestion for the parole of 
Ingólfur Ingólfsson would be mere fool- 
hardiness for any society to act for t'hem- 
selves and make an application for the 
parole of Ingólfur Ingólfsson in view of 
his crime record but because it would be 
almost 100 per cent certain that his parole 
would be shortlived as he is bound one 
way or another to come into the handis of 
the police again. 

It is therefore my recommendation that 
in view of th-e above stated findings thai 
Ingólfur Ingólfsson is mentally incom- 
petent and ihas a mentality of a child ot' 
eight to twelve years of alge, and seeing 
his case is similar to that of Olson’s, who 
is now in the penitentiary, that no further 
steps he taken to further enlarge upon the 
question of the insanity of Ingólfur Ing- 
ólfsson, except that I believe tihat it would 
be advisaible fo r the parties in oharge of 
the welfare of this unfortunate prisoner 
to obtain tfae ruling of the Minister of 
Justice as to his reasons for having tfae 
sentence of deafh commuted to life im- 
prisonment. 

My second and last recommendation is 
that nothing further be done in tfais case 
until such a time as action may or may noc 
be taken in the obtaining- of a pparole for 
Ingólfur Ingólfsson, but no sutíh applica- 
tion be made unless it be made on tfae 
understanding thait the parties making the 


application óbfain an unconditional párole.” 

Tillaga frá Sigfúsi Halldórs frá Höfn- 
um -studd af Áslg. Blöndahl, að þakka 
Þjóöræknisfélaginu fyri r aö hafa leitaó 
sé r þessara upplýsinga og sömuleiðis aö 
þakka Mr. Eggertsson fyrir hans ítarlegu 
skýrslu, var samþykkt. 

Fundi frestaö til ld. 10 að morgni. 

Eins og ákveöiö var á síöasta fundi kom 
þing saman kl. 10 að morgni. 

Fundargerö síöasta fundar var lesin og 
samþykkt með svohljóðandi breytingm AÖ 
þess sé látið ig'etið í fundargerðinni, aö 
forseti ‘hefði æskt jákvæðra upplýsinga frá 
Hjálmari B.ergman um á hvern hátt væri 
hægt að hjálpa Ingólfi Ingólfssyni frekar, 
en ekki fengið svar. 

Ennfremur að í stað þess útdráttar úr 
skýrslu Árna Eggertsonar lögfræðings er 
gefin var á íslenzku af ritara þingsins í 
fundagerðinni, sé bókaður úrdráttur, er 
lögfræðingurinn sjálfur semur. 

Um skýrslu Árna Bggertssonar urðu 
nokkarr umræður. Báru þeir Ásgeir I. 
Blöndahl og Þorsteinn Guðmundsson upp 
skrifaða tillögu viðvíkjandi skýrslunni og 
Ingólfsmálinu er svo hljóðar: 

Samkvæmt þeim upplýsingum er þing- 
inu hafa borist um fangan Ingólf Ingólfs- 
son, á'lyktar þingið að lýsa því yfir, að það 
telur gersamlega ókleift, að taka upp mál 
hans, eða gera tilraun til þess, að fá hann 
fluttan úr stað. Telur þingið mjö|g mik- 
inn vafa á því, að manninum sé greiði 
gerður með slíkri tilraun. 

Jafnframt lýsir þingið yfir því, að það 
telji heppilega bendingu í ávarpi forseta, 
að gjaldkera sé framvegis falið, að færa 
eítirstöðvar samskota fjársins á sérstökum 
lið i reikningum félagsins. 

Ásgeir I. Blöndahl, 
Þorsteinn Guðmundsson. 

Um þessar tillögur og Ingólfsmálið i 
heild sinni spunnust langar umræður. 

Séra Jóh. P. Sólmundsson kvaðst ekki 
ætla að elta ólar við orðaliaig eða smá- 
vægilegar athugasemdir, sem í hug hans 



TÍUiNDA ÁRSÞING 


215 


hefSu komiS er tillagan var lesin og t-eldi 
sig henni því samlþykkan. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson sagíi a8 sér 
vintist felast í tillögunni aS ekkert ætti aö 
gera fyrir Ingólf og væri hann því á móti 
henni. 

Þors‘einn Guömundsson kvað Þjóö- 
ræknisfélagiö hafa annast Ingólfsmálið 
samviskusamlelga, frá hvaöa hlið 'sem á 
væri litið en svo væri það ausið hlvfðar- 
laust skömmum fyrir vikið. Virtvst hon • 
um sliíkt S'vo fjarri allri sanngirni, að 
naumast tæki tali. 

Séra Jónas A. Sigurðsson mælti nokkur 
orö með tillögunni og því að hún væn 
samlþykkt óbreytt. 

Jón Gillis áleit bezt, að Ingólfur væri 
ekki hreyfður þaðan sem hann nú væri, 
eins og skýrsla Árna Eggertssonar lög- 
fræðings benti á. 

Arnljótur Olson kvað tímamót í Ingólfe- 
málinu. Skýrsla Árna Eggertssonar, sem 
í alla staði væri góö.væri tilefni til þess. 
Róleg íhugun um málið væri æskileg. 
Viðvíkjandi tillögunni kvaðst hann óá- 
nægður meö, ef ekkert yrði reynt aö gera 
fyrir Ingólf. 

Árni Eggertsson lögfræðingur vísaði til 
skýrslu sinnar, þa r senv bent var á, að ekki 
væri óliklegt, aö Ingólfur fengi náðunar- 
frelsi (parole) að 10 árum liðnum frá 
dónvi. Aldur hans væri nú 59 eða 63 ár. 
Urn sjötugt yrði hann laus úr fangelsinu, 
hve lengi sem það yrði ef engin sæi betur 
fyrir. I svip væri ekki sjáanlega neitt 
hægt að gera, sem honum gæti skoðast 
fremur ti'l heilla, en að hann væri kyr lát- 
inn þar sem hann er. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson þakkaði Árna 
Eggertssyni fyrir skýrsluna. Hann kvaðst 
hafa safnað i Ingólíssjóðinn og hafa verið 
búinn að skrifa dómsnvá'iaráðlherra land- 
sins, áður en Þjóðræknisfélagið tók málið 
að sér. Hann hefði gert það til þess að 
reyna að hreinsa íslendinga af óorðinn, 
en sæi nú að hann hefði verið að gabba 
gefendur, eins og með féð væri farið. 
Kvað það ósk sína að hægt væri að fara 
með Ingólf heim til Islands 1930. En 
Þjóðræknisfélagið væri ekki kristilegar 


hugsandi en svo, að það skelti skolleyrum 
við öllum bjargráða tilraunununv. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum kvað ræðu 
Dr. Sig. Júl. Jóhannessonar ekkert annað 
en “sentimental” þvaður. Fyrir Ingólf 
hefði Þjóðræknisfélagið gert að minSta 
kosti alt sem sanngjarnt var að fara fram 
á að gert væri, með því að útvega honum 
lögmann, er um það hefði séð. Þó að 
Dr. Sig. Júl. Jóhannesson kallaði það ó- 
kristilegt að láta ekki Ingólf lausan, litu 
dómistólarnir öðru vísi á það mál. Minti 
ræða dohtorsins sig að sumu leyti á hróp 
lýðsins forðum: Gef oss ekki þennan 
(Krist) lausan, heldur Barrabas. En hvað 
sem því liði, væri hjálpin sem um væri 
töluð Ingólfi til handa, með þvi að koma 
honurn á vitfirringahæli, engin. Viðvíikj- 
andi leifum varnarfjárs Ingólfs, lýsti hann 
Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, ósanninda 
mann að því, að Þjóðræknisfélagið faefði 
dregið sér það fé. I sambandi við flutn- 
ing á Ingólfi heim til íslands, skoraði hann 
á Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, Hjálmar 
Bergmann löig'fræðing og Jónas Pálsson, að 
lýsa þvi opihberlega yfir, að þeir væru 
fúsir til að ábyrgjast það sem af því hlyt- 
ist, að Ingólfur væri fluttur til íslands, ef 
skraf þeirra unv það væri annað en nvein- 
ingarleysa, áður en tilraun væri hafin i 
þá átt. 

Einar P. Jónsson kvaðst hafa verið ó- 
ánægður með ráðstöfun ársþingsins 1926 á 
Ingólfssjóðnum, en sú ráðstöfun er nú 
væri gerð í tillögunni, væri nær sinni 
skoðun. 

Árni Eggertsson lögfræðingur tók það 
fram, að eftir að hafa ihugað mál Ingólfs 
frá öllum hliðum, væri hann þeirrar skoð- 
unar, að honum væri happasælast að vera 
þar sem hann er kornin að svo stöddu. Við 
mættum ekki gleyma því, að sem canadísk- 
i r borgarar, yrðum við að skoða manninn 
dæmdan í lífstíðar fangelsi lögum sanv- 
kvæmt. Islendingum yrði nú sérstök 
eftirtekt veitt, fram að árinu 1930. Væri 
því miíkils vert, að þeir létu ekki lítils- 
háttar skoðunamun á velferðamálum sín- 
um, verða til þess að öðru vísi væri á það 



-216 


TIMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSEENDINGA 


litiö en hingaö til heföi veriö gert. Ósk- 
aði hann aS þeir heimssek'u ættjörðina sem 
bræSur. 

Jón Gil'lis gerSi breytingartillögu og Dr. 
Siir. Júl. Jóhannesson studdi er svo 
hljóðar: 

Samkvænit fengnum upplýsingum, þá 
sjáurn vér ekki, aS vér getum eSa höfum 
getaS bætt kjör Ingólfs Ingólfssonar aS 
nokkru leyti. En sökum þess, aS þaS er 
ekki víst aS það verði ætíS þannig, þá 
leggjum vér til, aö þeirri bendingu forseta 
félagsins sé tekiS, aS sjóSurinn sé lagöur 
á banka sem sérstakur sjóöur og variö ein- 
ungis Ingólfi Ingólfssyni til hjálpar. 

Forseti kvað þessa tillögu ekki geta kom- 
iö til greina meö því, aö hún væri aS efni 
til hin sama og aðal tillagan. Lét hann 
þó, með leyfi þingsins, aö þeirri beiSni til- 
lögumanna aS bera til'löguna upp. Var 
hún feld viS atkvæöa greiðsluna. 

Bending kom frá Sigfúsi H'alldórs frá 
Höfnum og Árna Egg’ertssyni, lögfræöingi 
aö viö síöustu orS aðaltillögunnar sem 
hljóöaði svo: aö færa eftirstöövar sam- 
skotafjársins á sérstökum HS í reikning- 
um félagsin's,” sé bætt orSununT ‘‘undir 
nafninu: Varnarsjóöur Ingólfs Ingólfsson- 
ar.” Veittu til'lögumenn þá breytingu 
fúslega. 

Var þá gengið til atkvæSa um aöal til- 
löguna. Báöu fulltrúar deilda um layfi 
til að nota atkvæSisrétt samkvæmt skír- 
teinum sínum frá deildum, sem auSvitaö 
var vsitt. Féllu atkvæöi þannig, aö tillag- 
an var samiþykkt meö 232 atkvæðum. 
Ekkert atkvæði var Igreitt á móti. 

Þá var 'heillaóska símskeyti lesið af for- 
seta frá Swedish Canadian League til 
ÞjóSræknisfélagsins, er svo hljóöaSi : 

To the cnovention of the Icelandic Pat- 
riotic League, care of Rev. R. E. Kvaran, 
796 Banning St., Winnipeg, Manitoba : — 

Expressing our greetings to your con- 
vention with hopes of good results from 
same, we also desire to congratulate you 
upon your motion for a Scandinavian 


Home and want to assure you of our most 
sincere appreciation for your initiative. 

Swedisih Canadian League, 

per Carl E. Ryd'berg, Sec’y. 

Var skeytinu fagnaö meS lófaklappi. 

Fundi frestað til klukkan 2 e. h. 

Þingiö kom saman klukkan 2 e. h. Fund- 
argerð síöasta fundar lesin og samþykkt 
meö bendinig'u um brovtingu á orðalagi 
viissrar frásagnar. 

Meö því aö þetta var á þriðja degi frá 
þingse’ningu, fór nú fram stjórnarnefnd- 
arkosning fyrir næstkomandi ár, er þann- 
ig lauk : 

Fyrir forseta voru útnefndir Sigfús 
Halldórs frá Höfnum og séra Jónas A. 
SigurSsson. Hlaut séra Jónas A. Sigurðs 
son kosningu. 

Fyrir vara-forseta voru útnefndir Sig- 
fús Halldórs frá Höfnum og séra Ragnar 
E. Kvaran. Hinn fyrnefndi afsakaði sig 
og var þvi séra Ra'gnar E. Kvaran kosinn 
í einu hljóöi. 

Fyrir ritara voru útnefndir Stefán Ein- 
arsson og dr. Rögnvaldur Péturs'son. 
Afsakaöi hinn fyrnefndi sig svo dr. Rögn- 
valdur Pétursson var endurkosinn í einu 
hljóöi. 

Vararitari var endurkosinn í einu hljóði 
séra Rúnólfur Marteinsson. 

Fjármálaritari endurkosinn Halldór S. 
Bardal. 

Varafjármálaritari Stefán Einarsson. 

Fóhiröir endurkosinn Árni Eggertsson 

Varaféhiröir Bergþór E. Johnson. 

Skjalavörður Ólafur S. Thorgeirsson. 

Yfirskoðunarmenn reikninga félagsins 
voru kosnir B. B. Olson og W. Jóhannsson. 

Nú var aftur tekiö fyrir álit fræðslu- 
mála milliþinganefndarinnar er frá var 
horfið er skýrsla Árna Egigertssonar lög- 
fræöings kom fyrir þingiið. Álitiö var 
rætt liS fyrir liö og var komið aö 4. liö 
er því var frestað. Var sá liöur sam- 
þykktur, einnig 5., 6., 7., 8. og 9. liður. 
En viðvíkjandi 9. lið álitsins, er fjallaSi um 
skógræktarmáliö, lagöi Sigurgeir Sigvalda 
son til og Ari Magnússon studdi, að 5 
nianna milliþinganefnd sé skipuö til að 



TÍUINDA ÁRSÞING 


217 


hafa það mál með höndum. Var það 
samlþykkt. í nefndina voru þessir skip- 
aðir : séra Rúnólfu r Marteinsson, B. E. 
Johnson, séra R. E. Kvaran, séra J. P. 
Sólmundsson, Sigfús Halldórs frá Höfn- 
um. 

Heimferðarmálið var næsta mál á dag- 
skrá. Flutti formaður Heimfararneínd- 
arinnar, J. J. Bildfell, all-langt mál uni 
'heimferðina 1930. Var hann ásamt dr. 
R. Péturssyni nýkominn úr ferð til Is- 
lands. Gerði ‘hann ítarlega grein fyrir 
störfum nefndarinnar eins og þeim var þá 
komið og sagði auk þess hinar beztu frétt- 
ir heiman að af horfum málsins. Var 
skýrslu hans, senr gefin var munnlega, 
en síðan hefir verið Víða flutt og birt, 
tekið af þinginu með lófaklappi. 

B. B. Olson lagði til og Guðjón Frið- 
riksson studdi að formanni Heimfarar- 
nefndarinnar sé iþakkað af þinginu fyrir 
hans góðu fréttir. Var það samþykkt 
með því að þingiheimur stóð á fætur. 

Ennfremur lagði Ásgeir Blöndahl til 
og B. B. Odson studdi, að skýrsla J. J. 
Bildfell sé viðtekin. Samlþykkt. 

Undir nýjurn málum benti J. J. Bildfell 
á að tveir menn iheima, þeir Einar H. 
Kvaran og dr. Guðm. Finnbogason ætluðu 
að gefa út safn af úrvalsritum vestur-ís- 
lenzkra rithöfunda og að þeir æsktu sam- 
vinnu við Þjóðræknisfélagið í því starfi. 
Var stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins 
falið að kjósa nefnd manna hér til að 
vinna að þessu máli með þessum mönnum 
heima. 

Forseti, séra R. E. Kvaran, tilkynnti 
þinginu að hann hefði fengið beiðni um 
að ví'sa á færann mann til þess að þýða 
nútiiðar skáldskap íslenzkan á enska 
tungu. Hefir virðulegt útgáfufélag á 
Englandi ákveðið að gefa út slíka bók á 
þessu ári. Forseti kvaðst hafa bent á 
Mrs. Jaikbinu Johnson sem hefði orðið ve! 
við tilmælunum og myndi nú þessum þýð- 
ingum lokið. Var þessari frétt tekið með 
almennum fögnuði þingmanna. 

Fundi frestað til klukkan 5 e. h. 


Eftir þrjá-fjórðu stundar fundarhlé, tók 
þinig'ið aftur til starfa klukkan 5 e. h. 

Fundargerð síðasta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

Minntist Ásgeir I. Blöndahl á málið um 
þýðingar ísienzkra ljóða á enska tungu, er 
forseti hafði minnst á. Benti hann á, að 
sér fyndist betra að fleiri en einn ynnu 
að þessum þýðingum. Kvað hann þýð- 
ingar eftir Pál Bjarnason, Wynyard, til 
dæmis eftirtektaverðar fyrir vandvirkni. 

Forseti kvaðst einungi's hafa verið beð- 
inn að benda á eina manneskju, er hefði 
þetta með höndum, og þætti sér líklegt að 
útgefendur hefðu þegar gert samning við 
Mrs. J. Johnson. 

Þá var álit bókasafnsnefndar lesið upp 
af Þorsteini Gíslasyni, er svo hljóðar : 

Við. senr settir vorum í nefnd til þess 
að athuga bókasafnsmál Þjóðræknisfél- 
agsins, viljum leyfa oss að þakka þeim 
vinum félagsins sem gefið hafa bækur til 
safnsins á árinu. Mrs. Steinunn Líndal, 
Vicloria, B. C., sem gaf þ:v,í urn 175 ein- 
tök sem nú er komið til skjalavarðar, og 
lestrarfélagið i Ohurchbridge, í gegnurn 
hr. Magnús Hinriksson, bókasafn sitt. Þær 
bækur eru nú hjá deildinni “Snæfell” og 
í hennar vörz'lum eins lengi og deildin æsk 
ir þess, en þó eign aðalfélagsins. 

Vér vonum að margir fleiri vinir fél- 
agsins fyligi fordæmi þessara tilgreindu 
vina í framtiíðinni. 

Eins og sakir standa sjáum vér ekki 
ráð’.egt, að þe^ta safn, sem félagið á nú 
hér í bænum sé opnað til útláns fyrir fél- 
aga á iþessu ári. Það eru enn tiltölu- 
lega fáar bækur í safninu sem almenning- 
u r sækir eftir til lesturs. I framtíðinni 
vonum vér eftir að safnið aukist svo að 
bókum, að kringumstæður geri það mögu- 
legt, að félagsmeðlimum sé gefinn kostur 
á að fá ibækur þess til láns. 

H. S. Bardal 
T. J. Gíslason 
J. J. HúnfjörS. 

Var álitið samjþykkt. 

Þá var lesið upp þingnefndarálitið um 
löggildinigu félagsins og lagabreytingar 



218 


TÍMARIT ÞJOÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


þær er stjórnarnefndin lagði fyrir þingið. 
Urðu nokkrar umræöur um álitiS og var 
'því aS síSustu aftur vísað til nefndarinn- 
ar til frekari athugunar. 

Annar iiður í áliti þingnefndar í málinu 
um breytta tilhögun á s‘arfi emibættis- 
manna, er frestag var frá 4. fundi, var 
þvi næst íhugaður. Fjallaði sá liSur um 
kaup fjármálaritara. GerSi J. P. Sól- 
mund'Sson þá breytingartillögu og GuSjón 
Friöriksson studdi, að i s'nð þess sem í 
þessum lið álitins standi, aö fjármálarit- 
ara skuli greiddir $150.00 á ári, skuli 
koma, aö stjórnarnefnd Þjóöræknisfélags- 
ins sé falið að greiða fjármálaritara það 
sem hún skoði hæfi'lega þóknun fyrir 
starfi'ð. Samþykkt. 

Fundi frestað til klukkan 8.15 að kveldi. 
* * * 

Þinjg'ið kom saman kl. 8.15 e. h. — 
Fundargerð síðasta fundar lesin og sam- 
þykkt. 

Séra Jónas A. Sigurðsson las upp álit 
það, um löggildingu og stjórnarskrárbreyt- 
ingar, er vísað var til nefndarinnar á síð- 
asta fundi, með þeim breytingum, er 
meirihluti nefndarmanna var samþykkur. 
Hljóðaði þá álitið svo ; 

Lagabreytingar og löggilding' 

Nefndin í þessum málum leggur til að 
iþingið samþykki eftinfylgjandi lagabreyt- 
ingar á grundvallarlögum eða stjórnarskrá 
félagsins- 

1. Að í staðinn fyrir Stjórnarskrá komi 
Lóg. 

2. Að við 13. grein laganna sé bætt: 
(Hér tillaga stjórnarnefndar óbreytt. 
—Sjá framar i fundargerðinni). 

3. Að 20. grein sé breytt þannig- (Til- 
'laga stjórnarnefndar óbreyttj. 

4. Að 21. 'grein sé breytt þannig: Til- 
laga stjórnarnefndar óbreytt, nema að 
umiboðstala verði ekki 10 atkv. heldur 
20 a‘kv. 

5. Að 27. grein, sem er ný, sé á þessa 
leið : (Till. nefndar óbreytt), 

6. Að sú grein sem nú er 27. grein verði 


28. grein og við þá grein sé bætt: 
(Tillaga stjórnarnefnda r óbreytt). 

7. Að löggilding félagsins sé frestað að 
þessu sinni. 

Á þingi í Winnipeg, 1. marz, 1929. 
Jónas A. Sigurðsson 
Th. Guðmundsson 
Ásgeir I. Blöndahl 
T. J. Gísl-ason 
Bergíhor E. Johnson 
H. S. Bardal. 

Ásm. P. Jóhannsson las þá næst upp og 
skýrði með nokkrum orðum álit minni 
hlutans í nefndum málum, er svo hljóð- 
aði : 

Minni hluta tiUaga' 

1. Að þingið feli stjórnarnefndinni að 
yfirfara grundvallarlögin eins og þau eru 
eða kunna að verða eftir þetta þing og 
enn á ný athugi vandlega hvort ekki sé 
enn nauðsyn á frekari lagfæringum eða 
viðbætir, áður en prentun 'á grundvallar- 
lögunum sé framkvæmd. 

2. Að uniboðs atkvæðaréttur deilda, 
samanber 21. grein, falli úr. 

A. P. Jóhannsson. 

Um þessi tvö þinignefndarálit urðu tals- 
verðar umræður. 

Loks gerði Kristján Pálsson tillögu og 
Guðjón Friðriksson studdi, að meirihluta 
álitið sé samþykkt. 

Sigfús Halldórs gsrði breytingartillögu 
og Ari Magnússon studdi, að meirihluta 
álitið væri rætt lið fyrir lið. Samjþykkt. 

Voru 1., 2., og 3. liðir samiþykktir. Við- 
víkjandi 4. lið gerði Sigfús Halldórs frá 
Höfnum tillögu o,g Jón Stefánsson studdi, 
að liðurinn sé felldur. Var tillagan feld 
oig 4. liður því samlþyikktur. 5. liður var 
samíþy.kktur, en 6. liður var felldur. 7. 
liður var samþykktur, nema viðibótin við 
lagagreinina. 

Um minni.hlutaálitið féll atkvæðagreiðsl- 
an svo, að 1. liður var samíþykktur. Ann- 
ar liður komst ekki að eftir úrskurði for- 
seta. 

Þegar hér var komið tók hinn nýkosni 
forseti, sér.a Jónas A. Sigurðsson við 



TÍUNDA ÁRiSÞING 


219 


fundarstjórn. Var honum heilsað er hann 
tók sætið meó lófaklappi af þing-hetmi, 

Þá var og lagt til að frafarandi forseta 
sé greint þakklæti'satfcvæSi fyrir frámuna- 
lega vel unnið tveggja ára forsetastarf. 
Samiþykkt meS lófaklappi. 

Forseti minntist nokíkurra látinna fé!- 
aga á árinu. Reis þingheimur úr sæti 
í samhygglöarskyni. 

Séra Rúnólifur Miarteinsson benti á aS 
sér fyndist viSeigandi að ÞjóSræknisifél- 
agiö gengist fyrir prentun á fyrirlestri 
iþeirn, er séra J. P. Sölmundsson flutti á 
þinginu. 

1 Séra R. E. Kvaran lagði til og Friðrik 
Sveinsson studdi, að stjórnarnefnd reyni 
að sjá um að fyrirlesturinn komi fyrir al- 
menningssjónir. Samlþykkt. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum fór nokkr- 
um orðum um vandkvæðin á þvá, að fá 
æskulýðinn til þes's að lesa íslenzkt mál. 
Kvað hann áhrif Þjóðræknisfélagsins enn 
allt of lítil í þá átt. Æsikunni yrði fél- 
>agið ' að ná. Kirkjumálaríg kvað 
hann stinga upp höfði of títt í þjóðræknis- 
málunum sem öðrum málum Vestur-íslend- 
inga. Áleit hann íþróttir o!g söng ein- 
hlítasta ráðið til að hylla æskuna. Gerði 
hann að tillögu og Jón Stefánsson studdi, 
að þingið fæli stjórn Þjóðræknisfélagsins, 
að styðja að söngkennslu af ítrustu kröft- 
um á árinu. Samþykkt. 

Ragnar B. Kvaran, forseti. 


J. J. Bildfell talaði nokkur orð viðvíkj- 
andi því, að beina huga íslenzkrar æsku 
hér til ísland's. Kvað hann ýmsa vegi 
til þess. Eitt meðal annars væri, að fræða 
æskulýðinn um ísland með myndum. 

Þá var lagt til og samþykkt, að svara 
hinu bróðurlega skeyti frá Swedish Can. 
League. 

Deildinni “Brúin” var og þakkað fyrir 
tilfooðið að hafa næsta ársþing í Selkirk, 
hvort sem föng yrðu á því eða ekki. 

Þeg’ar hér var komið var hinn setti rit- 
ari þingsins, Stefán Einarsson, beðinn að 
lesa síðasta fundargerning. Var hann 
samiþykktur. 

Hiafði nú þingið staðið yfir í þrjá daga 
og starfað bæði að degi og kveldi, nema 
kveld það er deildin “Frón” faélt hið á- 
gæta mót sitt, er sagt hefir verið frá áður. 
Var eftirtektarvert hvað þingið var vel 
sótt, mátti beita húsfyllir á hverjum fundi. 
Hefir áhugi íslendinga vist aldrei verið 
meiri fyrir málefnum Þjóðræknisfélagsins, 
en á þessu síðasta þingi, enda er starfs- 
svið félagsins orðið víðtækara en nokk- 
urs annars íslenzks félags vestanhafs, Ibæðí 
inn á við og út á við. 

Áður en þinginu var slitið og menn tók- 
ust r hendur að skilnaði, voru sungnir 
þjóðsöngvar ættjarðarinnar og fóstrunnar 
og rikisins. 

Þingi slitið. 

Stefán Binarsson, skrifari þingsins. 







220 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 



Var stoínað voriö 1919, í marz mánuöi og| er því elilefu ára gam- 
alt. Þaö hefir 'þegar sýnt aö það er ómissandi stofnun fyrir Vestur- 
Islendinga. Félagatala þess er nú með þv.í ihæzta sem Ihún hefir 
verið. Árlega Ihafa þvi bæzt styrktarmenn og félagar og er það 
nú sem stendur sá félagsskapur sem beztrar aðstöðu nýtur í hér- 
lendu Iþjóðlíifi, til Iþess að láta sín að nokkru getið. Það er eina 
félagið í Vesturdieimi, sem reynir að spenna út yfir allar mismun- 
andi skoðanir islenzkra manna og sameina þá um að auka frama 
þjóðflokksins í álfunni. 

Væri félagið lagt niður á dag, yrði samskonar félag stofnað 
á morgun. 

Um þrjú undanfarin ár hefir félagið verið að undirbúa 
hátíðaferð til Islands, er farin verður á þessu sumri og er nú 
búið að gera flestar hinar nauðsynlegustu ráðstafanir ihenni við- 
komandi, semja um flutning og verustað væntanlegra gesta, er 
heim kemur til Reykjaviikur, o. fl.. Verk þetta tókst það á hendur 
að beiðni Undirbúningsnefndar Alþingishátíðarinnar, og að þvi 
leyti hefir starfað í umboði þjóðarinnar heima að þessu verki. 

Allir íslendingar hér i álfu ættu að standa í félaginu. Árs- 
gjaldið er aðeins einn dollar og fá félagsmenn Tímaritið ókeypis 

Gangið í félagið og haldið tryggð við fólk yðar. 


Bókasafn Þjóðræknisfélagsins 

Islendingar, þér, sem eigið safn af íslenzkunt eða skandinav- 
ískum bóikum, er þér annaðhvort eigi hafið lengur not af eða þér 
viljið koma fyrir á iþeim stað, sem þær geta komið að notum, 
munið eftir bókasafni Þjó'Sr.æknisfélagsins. Safnið tekur með 
þökkum á móti öllum bókagjöfum stórum eða smáum. Lestrar- 
félög, sem einhverra orsaka vegna eru að leggjast niður gætu á 
engan hátt betur ráðstafað bókasöfnum sínum en gefa þau til 
Þjóðræknisfélagsins. Bækurnar verða varðveittar frá glötun og 
þeirn ráðstafað, á þann hátt, sem þær geta komið að sem beztum 
notum, léðar háskólasöfnum, og þeim, sem eru að leggja fyrir 
sig að nema mál og sögu þjóðar vorrar eða ihafðar á þeim stað 
þar sem öllum veitist frjáls aðgangur að þeim. 

Þeir, sem kynnu að vilja styúkja félagið á þennan þátt, eru 
beðnir að skrifa félagsstjórninni eða auglýsinga umboðsmanni 
Tímaritsins, 

A. Eggertsson, 

766 Victor St„ W’peg. 




FJÁRHAGSSKÝRSLA 

Féhirðis, Fjármálaritara 
og Skjalavarðar 

ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 
í VESTURHEIMI 


yfir árið 1929. 



Reikningur féhirðis 

yfir tekjur og gjöld Þjóörœknisfélags íslendinga í Vesturheimi 
fyrir tímabilvÓ frá 22. Febr. 1929 til 22. Febr. 1930. 


TEKJUR: 

22. Febr. 1929: Á Landsbanka íslands. $ 107.38 

Á Provincial Bank of Manitoba. 3,317.55 

Bankaávísan hjá féhiiði. 94.40 

22. Febr. 1930: Frá fjármálar. H. S. Bardal. 443 98 

Frá skjalaveiði O. S. Thorgeirsson • • • • 154.19 

Fyrir “Selskinnu”-sjóð. 2.00 

Frá Á rsæ l' Árnasyni, Reykjavík. 16.00 

Frá Árna Eggertson fyrir augl. . 2,115.75 

Sigfús Halldórs frá íbróttanefnd. 47.30 

Frá félaginu Sleipnir . 3.81 

Bankavextir. 107.48 

-$ 6,409.34 

GJÖLD: 

22. Febr, 1930: Kenslulaun í íslenzku. 250.00 

Ritátjóra og ritlaun. 264.06 

Fyrir prentun á 10. árg. Tímaritsins • ■ • ■ 603.00 

Fyrir prentun á 11. árg. Tímaritsins • • • • 625.00 

Umboðslaun á auglýsingum . • • 528.94 

Fundarsalsleiga, ársbings, 

og skógrœktarfundar 50.00 

Veizluhöld. 122.85 

A. G. Eggertson fyrir rannsökun 

á íngólfs kringumstæðum 287.70 

Fjármálaritaralaunin 1928-1929 

og viðurkenning 200.00 

Ferðakostnaður yfirskoðara.••• 19.65 

Jólagjöf til Mrs. Steinunnar Lindal • • • • 25.00 

Arsbings auglýsingar. 15.00 

Prentkostnaður . 60,75 

Fyrir jólaspjöld, prentun og “Cuts” • • • • 89.59 

Borgaður reikningur fyrir Sleipnir . 6.93 

Fyrir heiðursmedalíur. 4.50 

Fyrir ábirgðargjöld féhiiðis cg skjalav. • 16.00 

Eldsábirgðargjöld á bókum félagsins • • 15.00 

Telegram og telephone . 6.45 

Víxilaun á ávísunum. 45 

Fjéhirðir fyrir frímerki og fl. . 5.40 

Á Landsbanka Islands. 58.34 

Á Provincial Savings Bank . 3,155.23 

- 6,409.34 

ÁRNI EGGERTSON 

Yfirskoðað og rétt fundið, 24. Febr. 1930. 

B. B. Olson, Walter Jóhannsson. 

yfirskoðunarmenn. 




























Skýrsla fjármálaritara. 

Borgað af félögum.$ 232.05 

af deildum. 250.72 

af Th. Thorfinssyni (4 Tímar. net) 3.00 


Af hent féhirðir Á. E.. . 443 98 

Borgað fyrir frímerki undir Tímaritið. 29.29 

bréf. 11.50 

peningavigslun . 1.00 


485.77 485.77 


H. S. BARDAL. 

22. febr. 1930. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, Walter Jóhannson, yfirskoðunarmenn. 


Skýrsla skjalavarðar fyrir árið 1929. 


Seld 98 eintök 10. árg. .$ 98.00 

1 “ 1.—10. árg.. 6.00 

“ 1 “ 1,—10. “ . 5.00 


Sölulaun 40% af $109.00. $ 43.60. 

History of Iceland, 133 eint. $1.50 . 199.50 

Sölulaun skjalav. 25% af 266.00- • • • 66.50 

Burðargjald undir Tímritið. 36.78 

“ “ “ 3.43 

Umbúðapappír og garn . 4.00 

Borgað til féhirðis. 154.19 _ 


TÍMARITIÐ: 


$ 308.50 


$ 308.50 


1. 

árg. 

<< 

Óselt við árslok 1929 

595 

eint. Seld 2 

Gefin 

3 

Óseld 590 

2. 

f « 

377 

“ “ 2 

«* 

2 

“ 373 

3. 

« 

• « 

84 

<« «« p 

“ 

2 

“ 80 

4. 

«« 

«« 

275 

“ “ 2 

«« 

1 

“ 272 

5. 

«« 

,« 

280 

“ “ 2 

“ 

2 

“ 276 

6. 

«« 

«« 

404 

“ “ 2 


3 

“ 399 

7. 

«* 

«« 

362 

“ “ 2 


2 

“ 358 

8. 

(• 

«« 

346 

“ 2 

“ 

2 

“ 342 

9. 

• « 

• « 

248 

“ 2 


26 

“ 220 


18 43 2910 


10. árg. 


Meðtekið frá Columbia Press • • • 
Gefin heiðursfélögum, rithöfundum 

auglýsendum. 

Seld á árinu. .. 

Óseld hjá útsölumönnum 195 ) 
skjalaverði 360 i 

Til fjármálaritara.. . . . 

Fróns. 


27 

103 

100 

555 

550 

165 

1500 


1500 


1500 


HISTORY OF ICELAND óseld við ársl. 1928 182 eint. 

seld á árinu 133 

gefið. 1 

A. Arnason 1 

hjá útsölum 16 151 hjá skjalav. 31 

hjá útsölum. 16 47 


SVIPLEIFTUR SAMTIÐARMANNA óseld við ársl. 1928 139 eint. 

hjá skjalav. 139 


Ólafur S. Thorg eirsson. 

24. Febr. 1930. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, Walter Jóhannson, yfirskoðunarmenn. 


































Yfirlit yfir sjóði félagsins. 


BYGGINGARSJÓÐUR 

22. Febr. 1929: í sjóði . 1014.72 

27. Febr. 1929: Fært yfir í Ingólfssjóð • 989.45 

27. Febr. 1930: Vextir. .88 

28. Febr. 1930: í sjóði. .26.15_ 

1,015.60 1,015.60 

22. Febr. 1930: I sjóð. 26.15 

INGÓLFSSJÓÐUR 

17. Febr. 1929: Tekið úr byggingarsjóð • • • • 989.45 

22. Marz 1929: Borgað A. G. Eggertson • • • • 287.70 

22. Febr. 1930: Bankavextir . 24.56 

Afgangur í sjóði • • • .. 726.31 _ 

1014.01 1,014.01 

í sjóði. 726.31 I 

SELSKINNUSJÓÐUR 

22. Febr. 1929: í sjóði . 97.59 

22. Febr. 1930 BorgaS á árinu • !. 2.00 

22. Febr. 1930 Bankavextir. 3.42 


AIIs í sjóði 103.01 

Skifting á sjóði félagsins : í byggingarsjóSi. 26.15 725.31 

IngólfssjóSi. 726.31 


Skýrsla yfir eignir félagsins. 


Tímarit I.—IX. 2910 eintök @ 50c.. 145500 

40% frá 582.00 $ 873.00 

X. 555 eintök @ 50c.. 227.50 

40% fiá 91.00 _ 136.50 

History of Iceland 31 eintök @ 2.00. 62.00 

25% frá 15.40 _ 46.50 


Svipleiftur samtíSarmanna 139 eintök @ 1.50. 208.50 


25% frá 52.12 _ 156.38 

Bókasafn, skápur, ritvél og fleira. 235.00 

Ársæll Árnason : skuld. 201.37 

SelskinnusjóSur. 103.01 

Félagssjóði.. ■ ■ 2359.10 3213.57 

SjóSur félagsins: Á Landsbanka . 58.34 

Provincial Savings Bank. 3,155.23 3213.57 


24. Febr. 193Q. YfirskoSaS og rétt fundiS. 

B. B. Olson, Walter Johannson, yflrskoSunarmenn. 





































